i 


i 


) 


JJ-isr 


Digitized  by  the  Internet  Archive 

in  2008  with  funding  from 

IVIicrosoft  Corporation 


http://www.archive.org/details/bibliographyofweOOdavirich 


A  BIBLIOGRAPHY  OF  WELSH  BALLADS, 
PRINTED  IN  THE  EIGHTEENTH  CENTURY. 


"Cared  doeth  yr  Encilion." 


A    BIBLIOGRAPHY 


WELSH     BALLADS 


PRINTED  IN  THE  i8th  CENTURY. 


COMPILED   BY 

J.     H.    DAVIES,     M.A., 

Aberystwyth. 


HonUon : 

THE  HONOURABLE  SOCIETY  OF  CYMMRODORION, 
NEW  STONE  BUILDINGS,  64,  CHANCERY  LANE. 

1911. 


PREFATORY  NOTE. 

At  one  of  the  meetings  of  the  Cymmrodorion  Section  of 
the  National  Eisteddfod  of  1907,  held  at  Swansea,  Mr.  J.  H. 
Davies,  M.A.,  Registrar  of  the  University  College  of  Wales, 
read  a  paper  on  "Welsh  Bibliography  and  its  aims",  and 
suggested  that  a  "Bibliography  of  Welsh  Ballads  would  be 
an  interesting  compilation,  for  the  ce7'dd  in  Wales  carried  out 
the  functions  of  the  modern  newspaper  for  a  whole  century, 
and  a  mass  of  local  history  can  be  gleaned  from  the  cerddi, 
which  can  not  be  obtained  elsewhere".  At  a  subsequent 
meeting  steps  were  taken  to  establish  a  "Welsh  Biblio- 
graphical Society  ",  in  accordance  with  proposals  and  reso- 
lutions discussed  and  adopted  at  the  Carnarvon  National 
Eisteddfod  the  previous  year.  With  the  view  of  carrying 
out  Mr.  J.  H.  Davies'  suggestion,  and  to  enable  the  new 
Society  to  give  practical  effect  to  its  desire  to  promote  the 
publication  of  the  bibliography  of  Welsh  Literature,  the 
Honourable  Society  of  Cymmrodorion  undertook  the  ex- 
pense of  printing,  and  of  publishing  (in  conjunction  with  the 
Bibliographical  Society),  the  large  quantity  of  material  col- 
lected by  Mr.  Davies  for  his  work  on  the  "  Welsh  Ballads  of 
the  eighteenth  cerliiiry'^'-.  To  'Mr. .J..  ^i.;D0.vies  the  Society  of 
Cymmrodorion  is  indelited  not  only"  f\>r' the  compilation  of 
this  volume,  bui  for  th'e.fa.ithful- care  with  which,  in  the  midst 
of  many  other'publit  dutie^,>he  has.si!pei*yi>sed  its  production. 
For  the  Society,  E.  Vincent  Evans,  Secretary. 


INTRODUCTION. 


At  first  sight  the  need  of  a  Bibliography  of  Welsh  Ballads 
may  not  seem  very  evident.  To  collect  and  preserve  the 
titles  of  a  large  number  of  ephemeral  publications  such  as 
these  Welsh  ballads  were,  may  appear  to  be  a  mere 
caprice  of  the  bibliographer.  The  titles  of  many  of  them 
are  coarse  and  indelicate,  others  are  gruesome  and  re- 
volting, and  a  large  number  deal  with  subjects  which  at 
the  first  glance  appear  to  have  no  interest  for  the  modern 
student  of  Welsh  Literature.  The  bibliographer  is,  how- 
ever, faithfully  bound  to  chronicle  all  the  material  he  comes 
across,  for  his  work  is  valueless  unless  it  is  honest.  Besides 
the  titles  often  give  no  clue  to  the  contents  of  the  ballads, 
and  many  of  those  which  appear  least  interesting  throw 
valuable  side  lights  on  the  history  or  customs  of  the 
period. 

Apart  from  all  literary  questions  involved,  the  chief 
interest  of  the  ballads  lies  in  the  fact  that  they  mirror  with 
considerable  fidelity  the  daily  life  and  habits  of  the  Welsh 
peasant  in  the  eighteenth  century.  We  may  search  in 
vain  for  any  other  product  of  the  printing  press  which 
gives  us  an  insight  into  the  life  of  the  Welsh  two  centuries 
ago,  comparable  to  that  obtained  from  a  study  of  these 
fugitive  sheets  and  booklets.  Wales  had  no  vernacular 
newspaper  press  in  the  eighteenth  century,  and  these 
ballads  formed  the  chief  means  for  the  distribution  of 
local  and  foreign  news.  It  was  the  business  of  the  ballad- 
monger,  as  it  is  of  the  newspaper  editor  of  the  present 
day,  to  discover  what  particular  items  of  news  his 
customers  were  interested  in,  and  for  what  they  were 
prepared  to  pay  their  pence.  As  he  journeyed  from  place 
to  place,  the  ballad  singer  caught  up  all  the  scraps  of 
gossip  of  the  country  side,  and  if  they  were  of  sufficient 
interest  he  strung  them  into  the  form  of  a  song  or  chap- 
book.  Had  all  these  ballads  been  preserved  we  should 
have  possessed  a  minute,  caustic,  and  fairly  reliable  com- 
mentary on  the  lives  and  habits  of  our  forefathers,  but 
unfortunately  only  a  very  small  proportion  have  survived, 
and  our  knowledge  is  consequently  so  much  the  less  com- 
plete. 

It  is  noteworthy  that  the  vast  majority  of  the  ballads 
preserved  belong  to  North  Wales,  especially  to  the  counties 


3Gi25 


vi  Introduction. 

of  Denbigh  and  Carnarvon,  and  it  is  rather  doubtful  whether 
ballad-singing  ever  had  much  of  a  vogue  in  South  Wales 
until  the  beginning  of  the  nineteenth  century.  The  same 
remark  applies  also  to  the  interludes,  which  were  at  one 
period  so  popular  in  North  Wales.  If,  however,  the  ballad 
singers  of  the  South  come  into  the  field  at  a  later  period, 
it  may  confidently  be  asserted  that  their  productions  were 
superior,  both  as  regards  fluency  of  expression  and  sense 
of  humour,  to  those  of  their  brethren  of  the  North.  It  is 
difficult  to  give  any  satisfactory  explanation  for  the  lack  of 
early  ballads  in  South  Wales.  The  printing  presses  of 
Shrewsbury  and  Bristol  were  quite  as  accessible  to  South 
Wales  as  those  of  Shrewsbury  and  Chester  to  North  Wales, 
and,  moreover,  a  printing  press  was  started  at  Carmarthen 
as  early  as  172 1.  It  is  possible,  of  course,  that  fewer  South 
Wales  ballads  have  survived,  but  the  more  likely  explana- 
tion is  that  the  South  Wales  bards  were  to  a  greater  extent 
under  the  direct  influence  of  the  religious  revivals  of  the 
seventeenth  and  eighteenth  centuries.  Such  collections 
of  the  poetry  of  South  Wales  bards  of  the  early 
eighteenth  century  as  exist  are  mainly  religious,  and  the 
student  of  Welsh  Hymnology  may  find  in  them  the 
beginning  of  the  great  movement  for  the  writing  of  hymns 
and  elegies  which  swept  over  South  Wales  in  the  latter 
half  of  the  eighteenth  century. 

Whatever  may  be  the  true  explanation  for  the  paucity 
of  South  Wales  ballads,  one  misses  the  easy  rhythm  of  the 
South  Wales  poetry,  and  wishes  that  the  ballad  writers  of 
North  Wales  had  not  involved  their  stories  in  such  inter- 
minable and  laborious  attempts  to  express  simple  facts  in 
the  intricate  metres  then  fashionable  in  Gwynedd. 

In  addition  to  the  value  of  the  ballads  as  reflecting 
the  manners  of  the  age,  many  of  them  have  a  peculiar 
charm  for  the  student  of  literature.  Those  which  deal 
with  the  perennial  subject  of  love  are  frequently  simple 
and  unaffected,  as  the  following  song  on  the  theme  of  the 
Miller's  Wedding  will  show  : — 

Neithior  y  Melinydd. 
I.  Dowch,  dowch,  y  Cym'dogion,  na  weithiwch  ddim  hwy, 
Telynau  mwyn  llonwych  sy'n  Uenwi'r  holl  blwy, 

Telynau  mwyn  llonwych,  etc. 
Na  weithiwch,  ond  dawnsiwch  a  llenwch  yn  llonn, 
F'aeth  Siencyn  o'r  Felin  a  Mallt  Tan  y  fronn, 
F'aeth  Siencyn  o'r  felin,  etc. 


Introduction.  vii 

Y  Byrdon. 

Da  gan  i  Fallt,  a  da  gaii  Fallt  fi ; 

Tra  cerddo  Ddwr  flfrwd, 

A'r  felin  a'i  'Sgwd 
Pwy  sydd  ddedwyddach,  ddedwyddach  na  ni  ? 

2.  Prioded  gwyr  mawrion  am  arian  ar  law, 
O  heno  hyd  y  foru  'difeirwch  a  ddavv  ; 
Fy  ngorph  i  a'm  calon  sy'  burion  ddi  ball, 
A'r  naill  cyn  gadarned  a  Honed  a'r  Hall, 

3.  Y  merched  bon'ddigioii  a  'mddygant  y\-\  gall, 
Ni  waeth,  os  cair  traian,  un  lleban  na'r  Hall ; 
Bodlonwn  ni'n  hunain  i'r  ddamwain  a  ddel, 
Ein  gweithred  yw  'mwasgu,  cusana'  ydyw'r  sel. 

4.  Os  gwladaidd  yw  Siencyn,  heb  siongcrwydd  a  ffrost, 
Heb  weniaith,  na  ffalsder,  na  gwychder  mawr  gost, 
Nid  yw  fal  bon'ddigion,  wyr  ffeilsion  eu  ffydd, 

O'i  wreigan  a'i  gyfaill  yn  gofus  fe  fydd. 

5.  Tra  gallwy'n  fy  melin  ymaflyd  a'm  gwaith, 

A  thitheu'n  fwyn  serchog  dy  rywiog  ber  iaith, 
Ni  dderfydd  llawenydd,  ond  beunydd  tros  byth, 
Bydd  Mallt  a'i  gwr  Siencyn  yn  siongc  ac  yn  syth. 

Siencyn  Felinydd  a'i  cant. 

The  date  of  the  ballad  was  about  1750,  but  no 
author's   name  is   given. 

Many  of  the  ballads  embody  traditions  and  tales 
common  to  European  peoples,  and  these  are  specially 
interesting  to  the  student  of  comparative  literature.  Of 
the  romantic  ballad  proper,  such  as  the  glorious  folk- 
song of  the  Lowlands  of  Scotland,  we  have  in  Wales 
but  few  examples.  Songs  such  as  these  were  rarely 
printed,  and  where  they  exist  they  have  been  handed 
down  by  oral  tradition.  In  view  of  the  work  being 
done  by  the  Welsh  Folk  Song  Society,  it  is  not  im- 
possible that  a  number  of  the  old  Welsh  folk-ballads 
may  yet  be  recovered. 

It  is  always  interesting  to  trace  the  connection  between 
the  folk-tales  of  various  countries.  Where  we  find  the 
same  tale  in  two  different  literatures,  it  is  obvious  that 
either  one  has  borrowed  directly  from  the  other  or  that 
both  are  derived  from  a  common  source.  We  get  numer- 
ous instances  of  both  these  processes  in  Welsh  literature. 
In  some  cases  it  can  be  conclusively  shown  that  certain 


viii  Introduction . 

tales  were  re-produced  in  ballad  form  in  Wales  at  a  date 
anterior  to  their  appearance  in  England.  Any  such  state- 
ment, however,  is  subject  to  the  qualification  that  earlier 
forms  of  the  ballads  may  have  existed  in  England  which 
have  now  been  lost ;  but,  on  the  other  hand,  it  is  never 
certain  that  the  extant  Welsh  form  of  the  ballad  was 
not  itself  preceded  by  an  earlier  edition.  Some  of  these 
ballads  can  be  traced  with  fair  precision  to  such  col- 
lections of  tales  as  the  Gesta  Romanoruin^  which  may 
have  circulated  in  the  monasteries  of  Whales ;  others  are  per- 
haps referable  to  the  period  when  Welsh  clerics  and  soldiers 
found  their  way  to  the  monasteries  or  battle-fields  of 
the  continent  during  the  fourteenth  and  fifteenth  centuries. 
Very  few  of  the  Welsh  ballads  are  direct  translations 
from  the  English.  Though  no  Welsh  ballads  appear  to 
have  been  printed  before  1700,  a  considerable  number 
exist  in  manuscripts  of  a  much  earlier  date,  and  it  may 
be  taken  for  granted  that  only  a  small  proportion  of  those 
actually  in  existence  would  be  written  down.  In  Wales, 
unlike  England,  the  copying  and  preservation  of  books  of 
poetry  was  largely  in  the  hands  of  the  professional  bards, 
who  treated  with  contempt  and  derision  the  humble  efforts 
of  the  ballad-singer.  In  view  of  the  very  large  number 
of  Welsh  poetry  manuscripts  written  before  1700  still 
extant,  it  is  remarkable  how  little  poetry,  not  composed  in 
the  classical  Welsh  metres,  has  been  preserved.  The  stilted 
and  obsequious  elegies  and  odes  written  by  the  profes- 
sional bards  were  copied  and  re-copied  ad  nauseam^  but 
we  search  almost  in  vain  for  the  simple  lyrics  and  pen- 
nillion  of  the  Welsh  peasant  in  these  repertories  of  the 
Welsh  muse.  Where  such  exist  they  are  frequently 
written  on  the  margins  or  in  vacant  spaces  at  the  foot  of 
pages,  where  they  were  inserted  by  some  simple  lover  of 
poetry.  Owing  to  the  decay  of  the  bardic  order  in  the 
eighteenth  century,  it  became  customary  to  copy  the  more 
simple  songs  and  ballads  of  the  people ;  and  in  conse- 
quence we  find  also  that  their  popularity  produced  a 
demand  for  printed  copies,  so  that  from  the  year  1686, 
when  the  Cerdd-lyfr  by  Foulke  Owens  was  published,  we 
have  a  succession  of  books  containing  collections  of  Welsh 
poetry  in  the  more  popular  metres.  In  Hanes-gerddi 
Cymraeg,  published  in  the  Cymdeithas  Lien  Series  in  1903, 
seven  of  the  early  Welsh  ballads  were  reprinted,  of  which  at 
least  five  were  composed  before  the  year  1650.     Some  of  the 


Introduction.  ix 

ballads  collected  in  this  Bibliography  could  no  doubt  be 
traced  back  to  the  same  period,  but  we  cannot  assume 
that  any  ballad  is  older  than  its  first  recorded  appearance 
in  print  unless  we  have  definite  evidence  to  go  upon. 

Professor  Child  in  his  great  work  on  English  and 
Scottish  popular  ballads  has  collected  all  the  various  ver- 
sions of  these  ballads,  and  has  shewn  how  the  same  story 
and  even  the  same  ballad  has  assumed  in  the  course  of 
time  a  large  number  of  different  forms.  The  ballad  which 
he  calls  "Young  Beichan"  (Child,  1905,  p.  95)  recalls  the 
legend  of  Gilbert  Becket,  father  of  Thomas  a  Becket,  and 
his  wife,  the  Saracen  Princess.  Professor  Child,  however, 
shews  that  similar  tales  are  extremely  frequent,  and  may 
be  found  in  Norse,  Spanish,  and  Italian  ballads.  The 
Welsh  version  of  the  story  is  not  however  old,  and  it  was 
probably  translated  from  some  such  English  version  as 
that  published  by  J.  H.  Dixon  in  the  Ballads  of  the 
Peasantry  of  England^  p.  95,  and  entitled  Lord  Bateinan. 
Three  editions  of  the  Welsh  version  are  noted  in  the 
Bibliography,  viz.,  Nos.  265,  458,  and  463.  The  Welsh 
version  may  be  shortly  abridged  as  follows  : — 

A  wealthy  young  man  goes  to  Morocco  and  is 
there  taken  prisoner  by  the  Turks.  One  day  the  King 
has  a  review  of  all  his  prisoners,  and  the  King's 
daughter  impressed  by  iiis  handsome  appearance  falls 
in  love  with  the  prisoner.  She  releases  him  from  the 
dungeon  where  he  had  been  cast,  and  they  agree  that 
in  seven  years'  time  she  is  to  follow  him  to  his  home, 
where  he  promises  to  marry  her.  At  the  end  of  the 
seven  years  he,  having  forgotten  his  engagement, 
marries  another  lady,  but  during  his  wedding  feast 
(neithior)  the  Turkish  lady  appears  and  asks  the  porter 
for  permission  to  see  his  master.  The  porter  delivers 
the  message,  and  his  master  is  overjoyed,  dismisses  his 
bride,  after  giving  her  a  substantial  portion,  and 
marries  the  Turkish  lady. 

An  interesting  account  of  the  various  English  versions 
of  this  ballad  may  be  seen  in  Logan's  Pedlar's  Pack  of 
Ballads  and  Songs ^  pp.  1 1  - 1 8. 

Another  tale  which  appeared  at  an  early  date,  in 
Welsh,  was  that  known  as  Bateman's  Tragedy^  which  was 
printed  in  Shrewsbury  in  1740  (see  No.  16).  This  is  ex- 
pressly stated  to  have  been  translated  from  the  English  by 
Richard  Parry. 


X  Introduction. 

"OV  Saisneg  y  troed  hyn  o  Gan 
Er  mwyn  yr  anghrefyddol, 
Dau  Cant  ar  bymtheg  deugain  mlwydd, 
Oedd  oed  ein  Harglwydd  Nefol." 

The  second  ballad  catalogued  under  No.  276  is  also  a 
Welsh  version  of  an  English  ballad  called  The  Blink  Ey'd 
Cobbler,  which  has  been  printed  in  the  Ballads  and  Songs 
of  Derbyshire  by  LI.  Jewitt,  1867,  p.  119.  The  Welsh 
version  differs  in  some  small  particulars  but  it  is  essentially 
the  same  story,  the  names  of  both  the  sweethearts,  Sue 
Smart  and  John  White,  being  preserved  in  the  Welsh 
ballad,  though  they  do  not  appear  in  Mr.  Jewitt's  version. 

The  curious  romance  of  the  marrage  of  Miss  Kendrick 
of  Whitley  Park,  near  Reading,  and  one  Benjamin  Child 
of  Reading,  which  forms  the  basis  of  the  English  ballad 
called  The  Berkshire  Lady's  Garland  (Y}\^on,  p.  138),  was 
also  the  subject  of  a  Welsh  ballad  (see  No.  62,^).  The 
story  is  worth  repetition  in  these  unromantic  days  : — 

A  young  lady  of  large  fortune  is  vainly  courted  by 
many  suitors.  At  a  wedding  feast  she  sees  a  young 
attorney  and  promptly  falls  in  love  at  first  sight.  She 
goes  home  and  tells  her  maid,  and  determines  to 
challenge  him  to  a  duel.  He  receives  the  challenge, 
never  doubting  but  that  it  came  from  a  person  of  his 
own  sex,  and  they  duly  make  an  appointment. 

They  meet,  the  lady  being  masked,  and  she  tells 
him  that  he  must  either  fight  her  or  marry  her.  He 
asks  her  to  unmask,  and  then  he  would  decide.  She, 
however,  refuses  to  unmask,  and  he  eventually  agrees 
to  marry  her.  She  then  takes  him  to  her  grand  house, 
and  leaves  him  in  a  room  for  a  long  space  of  time. 
While  he  is  still  doubtful  whether  he  was  not  the 
victim  of  a  practical  joke,  she  appears  before  him  un- 
masked, and  he  falls  in  love  with  her,  they  marry,  and 
live  happily  ever  afterwards. 

The  Welsh  ballad,  in  which  this  story  figures,  bears 
no  date,  but  it  was  certainly  printed  early  in  the  eighteenth 
century,  and,  as  it  is  not  a  translation  of  the  English  ver- 
sion, it  was  probably  built  up  from  some  current  news- 
paper notice. 

The  origin  of  some  of  the  ballads  catalogued  in  the 
Bibliography  may  be  traced  to  English  chap-books,  which 
were  frequently  translated  into  Welsh  prose.  There  is  no 
doubt,  of  course,  that  many  of  the  subjects  dealt  with  by 


Introduction.  xi 

the  ballad-mongers  of  the  period  were  also  utilized  by  the 
writers  of  chap-books,  and  it  is  a  common  thing  to  find  in 
English,  both  ballads  and  chap-books  dealing  with  the 
same  story.  In  No.  348  we  have  a  Welsh  version  of  a 
tale  which  appears  in,  at  least,  two  forms  in  English,  and 
is  known  as  "The  Kentish  Miracle". 

A  poor  woman  with  four  children  is  left  absolutely 
destitute.  She  prays  to  God,  and  a  mastiff  is  sent  to 
her  with  a  loaf  in  its  mouth,  which  relieves  her  im- 
mediate distress.  She  and  the  children  then  return 
thanks  to  God,  and  they  are  over-heard  by  two  men 
who  happen  to  be  passing,  who  eventually  give  her 
money  to  provide  food. 

The  English  ballad  version  may  be  seen  in  Ashton 
Century  of  Ballads,  p.  117,  and  the  Chap-Book  version  in 
the  same  author's  Chap-Books  of  the  Eighteenth  Century^ 
p.  34.  The  mastiff  does  not  appear  in  either  of  the 
English  versions.  No.  611  in  the  Catalogue  appears  to  be 
founded  on  a  chap-book  entitled  "God's  Just  Judgment 
on  Blasphemers  Being  a  Terrible  Warning-Piece  to  re- 
pining murmurers,  set  forth  in  a  dreadful  example  of  the 
Almighty's  wrath,  on  one  Mr.  Thomas  Freeburn  a  Farmer, 
near  Andover  in  Wiltshire,  who  utter'd  those  horrid  and 
blasphemous  expressions,  etc.,"  Ashton's  Chap-Books,  p. 
64.  No.  671  is  founded  on  a  popular  chap-book  entitled 
"  Nixon's  Cheshire  Prophecy,"  which  was  translated  into 
Welsh,  and  has  frequently  been  reprinted.  The  well- 
known  song  "  Ymddiddan  rhwng  Hen  Wr  Dall  ag  Angeu" 
is  also  founded  on  an  English  chap-book  entitled  "  a  Dia- 
logue between  a  Blind  Man  and  Death"  (Ashton's  Chap- 
Books,  p.  459).  Two  other  ballads  which  may  definitely  be 
traced  to  chap-books  are  Nos.  90  and  302.  The  former 
is  based  on  an  early  version  of  a  chap-book  with  the  title : 

"Good  News  for  England,  being  a  strange  and 
remarkable  account  how  a  stranger  in  bright  raiment 
appeared  to  one  Farmer  Edwards,  near  Lancaster,  on 
the  12th  of  last  month  at  night;  containing  the  dis- 
course that  past  between  the  said  farmer  and  the 
stranger,  who  foretold  what  a  wonderful  year  of  plenty 
this  will  be,  and  how  wheat  will  be  sold  for  four 
shillings  a  bushel,  and  barley  for  two  shillings,  this 
year ;  all  which  was  confirmed  to  the  farmer  by  four 
wonderful  signs." 


xii  Introduction. 

The  English  Chap-book  was  printed  in  1772,  and  the 
Welsh  ballad  before  1724.  The  farmer's  name  is  the  same 
in  both,  but  in  the  English  version  he  lived  near  Lancaster, 
whereas  in  the  Welsh  version  he  lived  at  Maidstone  in 
Kent,  and  there  are  other  small  differences  in  detail. 
Concrete  cases  of  this  kind,  where  the  alterations  may  be 
easily  traced,  are  valuable,  because  they  show  the  kind  of 
license  which  the  ballad-makers  took  in  translating  from 
one  language  into  the  other,  though,  of  course,  the  ballad- 
singers  of  England  also  altered  the  scene  of  their  stories  to 
suit  local  circumstances. 

Another  class  of  ballads  of  which  there  are  many  in- 
stances in  the  catalogue  are  those  which  may  be  called 
Romantic  Ballads,  most  of  which  are  concerned  with  sweet- 
hearts and  cruel  parents  or  guardians.  In  nearly  every 
case  the  story  ends  happily,  and  the  young  couple  after 
many  exciting  adventures  are  married  off  at  the  end  of  the 
tale.  Many  of  these  ballads  no  doubt  have  their  counter- 
parts in  English  and  other  languages,  but  it  is  curious  that 
in  all  the  fifteen  ballads  which  may  be  classified  under  this 
head  in  the  Bibliography,  the  parties  concerned  are  of 
unequal  birth,  either  the  maiden  is  of  humble  birth  and  the 
swain  of  noble  blood  or  vice  versa. 

A  short  account  of  a  few  of  these  ballads  may  be 
found  amusing. 

(i)  The  Duke's  daughter  and  her  father's  groom  (No.  621  in 
Catalogue). 

He  was  the  Duke's  head  groom,  and  a  very  hand- 
some man.  He  fell  in  love  with  the  Duke's  daughter 
and  got  sick  unto  death.  She  hears  of  his  illness 
without  knowing  the  cause,  and  sends  a  doctor  to  him, 
but  the  doctor  does  no  good.  She  then  goes  to  see 
him,  and  he  tells  her  that  she  alone  can  cure  him  : 

Does  ar  y  ddaear  ddoctor, 
A  eill  fy  nghiwrio  i, 
Na  help  gan  undyn  i  mi, 
Lliw'r  manod  ond  y  chwi  : 
Fy  mriwiau  i  sydd  ddyfnion, 
O'ch  cariad  main  ei  hael, 
Nid  oes  dim  help  ond  marw 
A  myn'd  i'r  ddaear  wael. 

She  is  very  surprised,  but  she  comforts  him,  and 
tells  him  that  his  love  is  returned : 


Introduction.  xiii 

Os  ydyw'ch  bywyd  anwyl, 
Ac  ar  fy  nwylaw  i 
Mi  allaf  fentro  dywedyd, 
Yr  un  modd  wrthoch  chwi, 
Er  maint  fu  yn  fy  nghwmni, 
Marchogion  goreu'r  wlad, 
Ni  cherais  i  yn  ynghalon, 
Ond  gwas  o  lifre  nhad. 

Eventually  she  sends  for  a  parson,  and  they  are 
secretly  married.  A  wicked  servant-maid,  however, 
tells  her  father,  and  the  noble  Duke  is  speechless  with 
anger.  His  brother  tells  him  that  it  is  better  to  be 
happy  with  a  man  of  low  blood  than  unhappy  with 
one  of  high  birth.  But  nothing  avails  and  the  Duke 
will  not  relent.  However,  Providence  intervenes,  the 
Duke  falls  off  his  horse  and  is  killed,  and  everything 
turns  out  satisfactorily  for  the  young  pair. 

(2)  The  young  squire  and  his  father's  servant-maid  (No. 
443). 

A  young  man  falls  in  love  with  his  father's 
servant-maid,  and,  the  matter  coming  to  his  father's 
knowledge,  he  is  forced  to  enlist  in  the  Life  Guards. 
Before  leaving  home  he  gives  the  maid  a  chain,  and 
promises  to  be  true  to  her.  In  time  his  regiment  is 
drafted  to  New  England.  On  its  voyage  out  the  ship 
is  overtaken  by  a  Turkish  privateer,  and  the  young 
squire  and  five  others  are  taken  prisoners  and  sent  to 
Turkey.  Here,  before  long,  the  king's  daughter  sees 
him  and  falls  in  love  with  him.  He  promises  to  marry 
her  if  she  can  free  him  and  his  men  from  prison.  She 
succeeds  in  doing  this,  and  puts  him  and  his  men 
aboard  a  ship  in  which  they  sail  away.  Before  depart- 
ing he  promises  to  return  within  two  months  and 
marry  her.  They  sailed  under  the  Turkish  flag  and 
in  course  of  time  reach  the  coast  of  Spain.  There 
he  lands  and  enters  a  tavern,  where  he  meets  the 
captain  of  another  ship,  and  enters  into  conversation 
with  him.  The  young  squire  drinks  to  the  health  of 
his  lady  love  and  swears  that  he  would  range  the  whole 
world  to  find  her.  The  other  captain  appears  to 
be  much  impressed,  and  tells  him  that  he  knows  his 
sweetheart,  and  that  she  had  left  her  home,  and  dressed 
up  as  a  sailor,  and  had  become  a  sea-captain,  and  that 
she  also  was  in  search  of  him.  This  captain  had 
actually  seen  the  chain  which  she  wore  in  remembrance 
of  her  sweetheart.     The  young  squire  weeps  copiously, 


XIV  Introduction. 

and  asks  for  further  news  of  her.  Then  comes  the 
dramatic  finale,  for  the  sea-captain  turns  out  to  be  the 
erstwhile  serving  maid.  Thereupon  they  marry  and 
live  happily. 

It  is  astonishing  what  a  number  of  these  romantic 
ballads  turn  upon  the  plot  of  the  girl  dressing  in  man's 
attire,  and  in  that  disguise  rescuing  her  sweetheart.  Similar 
plots  are  also  not  uncommon  in  English  ballads  of  the 
period.  No  doubt  they  were  partly  founded  on  real  circum- 
stances, such  as  the  case  of  Hannah  Snell,  born  in  1723, 
who,  under  the  name  of  James  Gray,  set  out  in  quest  of  her 
husband.  She  joined  a  regiment,  afterwards  enlisted  as  a 
marine,  and  took  part  in  many  engagements.  Before 
Pondicherry,  which  after  eleven  weeks  the  army  was  com- 
pelled to  abandon,  Hannah  was  in  the  first  party  of  English 
foot  who  forded  the  river  breast  high,  under  the  incessant 
fire  of  a  French  battery.  Subsequently,  she  returned  to 
London  and  figured  on  the  stage.  Other  cases  were  those 
of  Christian  Davies,  Mary  Read,  Mary  Ann  Talbot,  and 
Mrs.  Ross.  These  women  were  recently  the  subject  of  a 
series  of  laudatory  articles  in  the  weekly  journal  which 
advocates  the  cause  of  women's  suffrage.  Ballads  No.  66, 
416,  418,  434, 'and  652,  all  turn  on  the  wearing  of  man's 
attire  by  women. 

Let  us  now  turn  to  the  more  ordinary  topics  of  the 
ballad-monger.  Over  fifty  of  the  ballads  here  catalogued 
refer  to  foreign  affairs,  such  as  pestilences  and  wars  out- 
side the  British  Isles.  Over  sixty  refer  to  striking  events 
which  happened  in  certain  localities  in  Wales,  such  as 
murders  and  natural  phenomena.  There  are  six  ballads 
on  the  Fishguard  invasion  in  1797,  eight  on  the  war  with 
America,  no  less  than  nineteen  on  the  evil  effects  of 
drunkenness,  fifteen  on  the  militia  of  various  Welsh 
counties,  and  these  often  give  interesting  particulars, 
twelve  on  the  hardships  of  the  farmers,  and  about  twenty 
on  the  hard  times  and  the  wretched  lot  of  the  poor  and 
the  scarcity  and  dearness  of  food,  a  few  relate  comic  adven- 
tures, others  deal  with  the  evils  of  tobacco,  and  no  less 
than  ten  with  the  tea-drinking  habits  of  women.  Other 
subjects  dealt  with  are  emigration,  comets,  earthquakes, 
witchcraft,  politics,  elections,  press-gangs,  the  coinage, 
customs  and  manners  of  the  people,  the  religious  differences 
in  Wales,  history  of  the  Welsh,  and  there  are  many  songs 
in  praise  or  dispraise  of  prominent  Welshmen  like  the  Sir 


Introduction.  xv 

Watkin  William  Wynn,  who  died  in  1749.  The  majority 
of  the  ballads,  however,  are  of  a  distinctly  religious  type, 
in  the  nature  of  warnings  against  sin  and  songs  composed 
for  special  religious  festivals. 

The  ballads  often  throw  some  light  on  the  history  of 
localities,  and  they  always  give  the  point  of  view  of  the 
ordinary  peasant  as  to  the  occurrences  of  the  period. 
Thus  when  the  Religious  Revival  of  the  i8th  century 
found  its  way  to  North  Wales  we  get  a  crop  of  ballads 
dealing  with  the  Methodist  reformers.  As  early  as  1747 
we  find  a  ballad  (No.  654)  referring  to  the  advent  of  the 
Methodists  in  North  Wales  : 

Ac  felly  daeth  yr  awron 
Ryw  haid  o  ffyliaid  ffolion 
Dan  enw  pennau  crynion 
Gau  athrawon, — ffeilsion  ffydd. 
On'd  dyma  'r  dall  d'wysogion 
Sydd  felly  'n  denu  dynion, 
I  gammu  llwybrau  ceimion  ? 
Oer  weigion  swyddion  sydd. 
Wei  dyma  'r  rhai  ni  fedrant, 
Ond  cablu  'r  peth  ni  's  gwyddant, 
Grwgnachwyr  ffol  a  gerddant, 
Yn  ol  eu  chwant  eu  hun  ; 
Can  wag-ymlusgo  i  deiau 
I'w  llenwi  a  gau  bregethau 
Yn  He  i'r  Eglwys  olau 
Hawddgara  lionna  ei  Hun. 

or  again  in  No.  166  written  by  a  Bala  bard. 

Mae  rwan  ryw  sect  newydd, 
A  ymglydodd  dros  y  gwledydd  ; 
Ai  nadau  hyll  annedwydd, 
Ynfydrwydd  drwg  anfedrus, 
Yn  twyllo  bobol  weiniaid  air, 
Tecca  sysmaticiaid 
Gau  athrawon  ddylion  ddeiliaid 
Pen  weiniaid  a  phiniwnus. 


Da  gall  ein  mam  fwyneiddgu 
Sef  Eglwys  Loegr  liwgu, 
Gwyno'n  ddifri,  mawr  gri  maith, 
Gan  ddweyd,  meithrines  feibion 
Gwag  fwriad,  goeg  arferion, 
Araith  oerion,  wirion  waith 


xvi  Introduction. 

In  No.  7,  written  in  1750,  we  find  a  different  note 
struck  by  John  Edwards,  of  Glyn  Ceiriog,  who,  a  faithful 
adherent  of  the  Church,  thinks  the  Methodists  are  good, 
but  mistaken  people  : 

Pa  bath  yw'r  doeth  Athrawon  newydd, 

Sydd  hyd  waelodion  yr  holl  wledydd  ? 

Ai  gwyr  yr  Eglwys  gwar  oreu-glod, 

Ai  gau  athrawon  surion  sorod  ? 

Eu  henwau  'n  glir  \'r  y'm  yn  clowed 

Gan  bawb  yn  eglur,  maith  diystyr  Method  is  tied 

Mae  rhyw  rinwedd  ar  y  rheini  yn  rhoi  cynghorion 

I  beri  i  ddynion  bur  ddaioni. 

He  warns  the  clergy  not  to  neglect  their  flocks ; 

Ped  faech  gan  bured  i'ch  defeidie 

Ac  ych  am  gymryd  eich  degymnie, 

Fe  dyfe  ein  ffydd  yn  grefydd  gryfach, 

Ac  yn  sicr  dau  gwresoccach  ! 

Fe  aeth  yn  gwilydd  mawr  rwy'n  gweled, 

Fod  llafurwyr,  yn  pasio  synwyr  y  personied  ! 

Eisie  'ch  bod  chwi  hwyr  a  bore,  fel  gweithwyr  poenus 

Yn  fwy  llafurus  yn  eich  llyfre ! 


A  chwithe  ddefaid  llawn  o  ddeall, 
Os  gwnewch  chwi  gyngor  dyn  lied  angall, 
Nad  ewch  i  wrando  ar  un  o'r  Rowndiaid, 
Ond  trowch  i  galyn  Dais  Bugeiliaid. 

In  another  ballad,  written  about  1750,  a  description 
is  given  of  the  Methodists  of  Llanfair  Talhaiarn,  and 
Llansannan,  who  met  at  two  houses  called  Cefn  Byr  and 
Henblas : 

Yn  Cefn  Byr  a'r  Henblas,  dwy  deml  gyweithas, 
I  dorri  'r  rhai  diras  yn  addas  i'r  ne', 
Os  coelir  i  gwagedd,  mae'r  rheini  'n  llawn  rhinwedd, 
A'u  huchedd  mor  sanctedd  ar  seintiau. 

It  would  be  possible,  by  quotations  from  these  ballads, 
to  provide  a  running  commentary  on  the  progress  of  the 
Methodist  movement  in  North  Wales,  showing  the  various 
views  held  by  the  ballad-singers,  who,  of  course,  simply 
mirrored  the  opinions  of  the  peasantry. 

A  large  number  of  the  ballads  refer  to  wars  between 
England  and  France,  and  also  to  the  American  war ;  in 
many  cases  an  account  is   given  of  the  British  victories, 


Introduction.  xvii 

in  others  we  find  a  vivid  picture  of  the  doings  of  press- 
gangs,  or  a  description  of  the  hardships  suffered  by  British 
prisoners  in  France.  The  economic  effects  of  the  wars  also 
fill  a  large  place  ;  the  depletion  of  able-bodied  men,  the 
tribulations  of  the  wives  and  children  of  soldiers,  the  high 
prices  of  food,  and  the  burden  of  the  taxes. 

A  fierce  spirit  of  antipathy  to  the  French  runs  through 
these  war  ballads : 

Pe  codai  gwyr  Ffraingc 

A'u  caingc  yn  lied  eger  a'u  blinder  yn  blaen, 

A'u  llanciau'n  llawn  chwant 

I  feddiant  hen  Gymru,  bydd  synnu  a  mawr  son. 

Caent  ffrewyll  'n  i  ffroenau  *n  ymyle  tir  Mon 

Caent  fara  o  blwm  gwydyn,  a  phowdwr  yn  enllyn, 

Gwnawn  ginio  mawr  iddyn',  os  sydyn  nesan' 

Caent  swn  y  gwn  creulon,  fel  t'ranau  tra  mawrion, 

and  again  : 

Y  Ffrangcod  digrefydd 

Sy  flinion  aflonydd, 

I  wledydd,  maent  beunydd  yn  been. 

Ond  Saeson  a  Chymry 

A  ddarfu  eu  dychrynnu, 

Mae  Boni  'n  darn  grynu  'n  ei  groen. 

The  war  with  America  was  not  so  popular  (No.  274) : 

Mae  Lloeger  hen  beunydd  am  ladd  Lloegr  newydd, 
Mae'n  wradwydd,  mae'n  gwilydd  go  gas, 
Mae'n  fater  echryslon  fod  helynt  mor  greulon 
Gwaith  dynion  penryddion  diras. 

This  ballad-singer  refers  to  the  Welsh  prophecies  as  to 
the  year  1777  : 

Prophwyded  Ynghymru  i  Loegr  hen  fethu 

A  hynny  i  derfynu  ryw  fodd, 

Yn  nyddiau  glan  d'wysog  o  faban  coronog, 

Galluog  gwir  rowiog  ei  rodd. 

Pan  ddoe  tri  o  saithie  o  ffigwrs  i'r  un  lie 

Yn  oedran  'r  un  gore  sy  i'w  gael. 

The  condition  of  the  wives  and  children  of  the  soldiers 
are  referred  to  thus  : 

Mae  gwragedd  mwyneiddlan 

O  waith  rhyfel  weithian, 

Yn  mynych  iawn  gwynfan  dan  gur ; 

Mewn  cyflwr  trwm  caled,  heb  help  nac  ymwared, 

Na  gobaith  cael  gweled  eu  gwyr ; 

AV  plant  mewn  tylodi,  yn  wylo'r  dwr  heli, 

C 


xviii  Introduction, 

A'u  calon  bron  torri  am  eu  tad ; 

Cawn  weithiau  drwm  lythyr, 

O  hanes  y  frwyd3^r, 

Lie  cafodd  ein  brodyr  eu  brad  ; 

Rhai  gwyr  yn  galaru  am  weled  eu  teulu, 

Gelynion  o'u  deutu  bob  dydd, 

A'u  lladd  gan  y  lleiddiaid,  a'u  plant  yn  amddifaid, 

Mae  hyn  yn  rhyw  brofiad  rhy  brudd. 

There  are  in  the  ballads  a  few  references  to  witchcraft, 
such  as  in  No.  402,  where  we  get  a  very  full  description  of 
a  farmer  who  consulted  a  witch-doctor  as  to  the  where- 
abouts of  a  sheep  which  he  had  lost  The  witch-doctor 
gave  him  a  paper,  which  he  was  to  place  under  his  pillow  : 

Rhoe  bapyr  i'r  gwr  yn  siwr  i'w  gysuro 

A'i  seinio  'n  ddisen  ; 

Rhowch  e  ar  eich  gobennydd  tan  ochr  eich  pen, 

Cewch  weled  wyneb-pryd  y  lleidr  mewn  breuddwyd. 

Consequently  he  saw  the  thief  in  a  dream,  and  went  and 
informed  the  wizard  ;  who  promises  to  place  a  mark  of 
some  kind  upon  the  guilty  person's  face  : 

I'r  lleidryn  twyllodrus,  yn  gymwys  tan  go' 

Gael  marc  a  ddewisai  lie  fynai  arno  fo, 

Ar  y  llwdn  bras  aden 

Roedd  pitch  yn  Uythyren, 

Uwchlaw  ben  ei  gloren  ; 

A  dyna  'r  nod  enwog  ddewisai  berchenog, 

Ar  drwyn  y  gwr  chwanog  fu  Iwynog  rhy  flin. 

The  wise  man  also  gives  him  another  charm  on  a  piece  of 
paper,  which  he  is  to  bury  in  the  garden,  and,  as  a  conse- 
quence, the  thief  will  get  no  peace  neither  day  nor  night. 

After  all  these  directions  had  been  carried  out,  it  was 
discovered  that  the  sheep  had  died  in  the  owner's  barn, 
and  the  ballad  singer  thereupon  makes  great  play  at  the 
expense  of  the  witch-doctor  and  his  credulous  customer. 

In  another  ballad,  No.  328,  there  is  a  reference  to  the 
healing  virtues  of  Ffynnon  Gybi,  near  Llangybi,  in  Car- 
narvonshire. A  cripple  is  taken  there  to  be  bathed,  and 
the  result  is  thus  described  : 

Ar  ol  ymdrochi  yn  hon  dri  Gwener, 
Mi  drois  i  ymendio  gore  mwynder, 
Duw  gryfhaes  fy  saledd  wendid, 
Mi  ddois  i  sefyll  o'm  dwys  ofid. 
Rhwng  fy  mam  a'm  chwaer,  gwir  ydi 


Introduction.  xix 

Wrth  ddyfod  adre  o  Ffynnon  Gybi 
Duw  roes  drwy'r  dwr  help  yn  siwr 
Yn  lewdwr  i'm  'lode 
Fel  y  gallwn  fyned  i  ryw  fanne 
I  geisio  elusen  rhag  dwl  eisie. 

In  No.  126  there  is  a  reference  to  the  old  punishment 
for  scolds,  viz.  the  "  ceffyl  pren."  A  woman  illtreats  her 
husband : 

Hi  gipiodd  y  mopren  ar  to-bren  fel  turn 

A  chlamp  o  ganwyllbren  a  chambren  yn  chwyrn 

Hi  luchiodd  y  rheini  dan  weiddi  ar  ei  ol 

Ac  ynte'n  myn'd  allan  a'i  fFwdan  yn  ffol. 

But  eventually 

Wei  dyma  i  chwi  ganiad  a'i  glymiad  yn  glir, 
Ni  wiw  i  neb  ddigio,  na  dwrdio  ar  dir, 
Rhaid  calyn  y  gyfraith,  naws  odiaeth  heb  sen, 
Marchogaeth  drvvy  gyffro  ar  geffyl  o  bren. 

In  his  "  Awdl  Briodas-gerdd  Elin  Morys",  Goronwy 
Owen  refers  to  the  ceremonies  at  weddings  in  North 
Wales,  and  we  get  in  one  of  the  ballad-books,  No.  285,  a 
specimen  of  the  songs  sung  on  these  occasions,  of  which 
the  following  is  one  verse  : 

Dowch  gwmpeini  heini  hynod, 

Canwn  ffarwel  i'r  ddau  briod, 

Ffarwel  byth  am  bob  llawenydd, 

Fe  ddarfu'r  ddau  gytuno  a'u  gilydd 

Canwn,  Canwn,  llawenychwn, 

A  bloeddiwn  yn  un  blaid, 

Uwch  ben  y  teulu  mwyn  haelionus, 

Down  yn  daclus  hwylus  haid. 

In  No.  39,  which  is  an  early  ballad,  we  get  a  "  Carol 
tan  Bared,"  songs  which  were  sung  by  parties  of  young  men 
in  Anglesey,  when  they  went  round  from  farm  to  farm 
on  three  occasions,  viz.  Gwyl  Fair,  Nadolig,  and  Canol 
Haf  The  custom  was  somewhat  similar  to  the  "  Mari 
Lwyd  "  of  Glamorganshire,  but  it  has  long  since  died  out. 
The  young  men  sang  pennillion  outside  the  house,  and 
they  were  answered  from  within  by  similar  pennillion, 
eventually  being  allowed  admission  and  provided  with  a 
goodly  feast  by  the  farmer's  wife  and  daughters.  No 
account  of  this  custom  seems  to  have  been  written,  so 
that  the  following  carol  will  be  found  interesting : 

c  2 


XX  Introduction. 

Carol  tan  Bared. 

Gyda'ch  cennad  wrda, 
Ni  ddaethom  yma'n  ddiwaetha  ; 
I  geisio  rhan  o'r  beredd  wledd, 
Sydd  er  y  llynedd  yma. 

2.  Gwnewch  ganwyllau'n  barod 
Cwmpeini  mawr  sy  i  ddyfod  ; 
Trugain  nyn  o  fawr  i  fach, 

O  blant  i'r  wrach  golwythog. 

3.  Rhowch  chwithau  eich  lliain  meinwyn, 
Ar  eich  bwrdd  hir  felyn  ; 

A  sawseri  yn  y  fan, 
Rhowch  fara  cann  i  ganlyn. 

4.  Rhowch  ddwsin  o'ch  treinsiwriau, 
Ach  meinion  hardd  dowelau  ; 

A  chyn  y  deloch  a^ broth  i'r  bwrdd. 
Meddyhwch  am  dwr  o  Iwyau. 

5.  Rhowch  gig  eich  bacwn  purion, 
A  chig  eich  geifr  breision  ; 

A  thorred  pawb  y  fan  y  car, 
O  frawn  ac  adar  gwylltion. 

6.  A  chida'g  cig  melusber, 

Rhowch  fwstart  man  mwyneiddber  ; 
A  thrwsiwch  hyn  a  siwgwr  gwyn, 
Rwy'n  chwennych  hynna  ar  fyrder. 

7.  Rhowch  chwithau'ch  diod  orau, 
Yn  barod  mewn  pottelau  ; 

A  llenwch  hon  yn  ddigon  ffri, 
Mewn  dau  neu  dri  o  lasiau. 

8.  Holwn,  holwn  i  weithian 
Egorwch  y  drws  yn  llydan ; 
Ni  ddown  i  mewn  ag  un  llwyn 
Fel  gollwng  wyn  o'r  gorlan 

9.  Na  chaned  neb  i'n  herbyn 
Heb  driban  o'r  un  testyn  ; 
Canlynont  gwrs  a  mesur  iawn 
Ni  ddown  i  mewn  er  undyn. 

It  was  but  natural  that  new  fashions  in  dress  and  in 
manners  should  be  unmercifully  lampooned.  In  No.  304 
there  is  a  reference  to  the  introduction,  about  1778,  of 
the  tall  hat  worn  until  recently  by  Welsh  women,  and 
there  are  a  large  number  of  ballads  which  refer  to  the 
introduction  of  tea-drinking.     In  many  of  these   ballads 


Introduction.  xxi 

the  respective  merits  of  tea  and  beer  are  canvassed,  beer 
being  represented  as  Sir  Sion  yr  Haidd  (Sir  John  Barley 
corn),  and  tea  as  Morgan  Rondol.  Needless  to  say,  the 
ballad-singers  were  all  in  favour  of  Sir  John,  a  Welsh- 
man born,  as  against  the  vain  pretender  from  foreign 
lands,  called  Morgan  Rondol,  who  wished  to  oust  the 
old  knight  from  his  patrimony.  In  ballad  No.  480, 
printed  in  1761,  Sir  John  complains  of  the  behaviour 
of  his  opponent,  who  had  been  pestering  him  for  twenty 
years.  Originally,  he  said,  tea  came  to  Anglesey  in 
boats  from  the  Isle  of  Man.  It  now  causes  the  women 
to  waste  time  and  sugar ;  they  collect  together  and  sit 
over  their  tea,  gossiping  about  the  neighbours  and  read- 
ing their  fortunes  from  the  tea  leaves.  If  Sir  John  had 
his  way  the  soldiers  should  send  Morgan  back  to  the 
Isle  of  Man,  and  he  would  break  all  the  cups  and  pots 
and  kettles  dedicated  to  the  dirty  yellow  leaf  To  all 
this  Morgan  replies  by  referring  to  the  havoc  wrought 
by  Sir  John,  and  to  the  number  of  drunkards  in  the 
country.  He  also  refers  to  the  pewter  pots  from  which 
beer  was  drunk,  and  compares  them  unfavourably  with 
the  neat  Staffordshire  cups  and  teapots.  While  they 
are  thus  engaged  in  quarrelling,  some  new  characters 
appear   on    the   scene : 

Ar  frys  daeth  yno  gryn  gwmpeini,  Esgwier  Rum 

A  Mr  Brandi,  yr  hen  Sir  Gophi 

A'r  Llangc  a'r  Ceffyl,  oedd  yn  eistedd  yn  eu  hymyl 

Mor  fin-gul  a'r  faingc  ; 

A  gwyr  o  Fanaw  garrau  feinion,  phob  siabas 

Porthmyn  sebon,  holl  ladron  ffrwythlon  Ffraingc. 

All  the  strangers  attack  Sir  John,  and  accuse  him  of 
enticing  men  to  taverns,  where  they  often  stayed  for 
days  at  a  time.  Just  then  a  lot  of  women  come  in  and 
they  join  in  the  fray,  but,  before  they  could  kill  Sir  John, 
his  friends  came  up  to  rescue  him,  amongst  them  being 
the  ballad-singers  and  the  poets. 

Dechre  gweiddi  John  flfor  efar,  y  Cymro  glana 

Sy  ar  y  ddaear,  ewch  i  ffordd 

A'ch  ieithodd  chwydlyd  ,  i  Ffraingc  neu  Holant 

Ladron  bowlyd,  a  llymllyd  ymhob  lie. 

A  Morgan  ynte'n  wyneb  Iwydo,  a  Doli  o  Gaerwys 

Yn  dal  i  guro,  hi  fyne  i  fobio  fe. 


xxii  Introduction. 

The  millers  and  tinkers  joined  in  and  Morgan  ran  for 
his  life,  pursued  by  Ellis  y  Cowper.  Hugh  of  Llangvvm, 
who  had  been  a  partisan  of  Morgan's,  came  over  to  the 
other  side. 

A  John  a  garied  yn  y  gader,  mae'n  farchog 

Mwya  Ynghymru  a  Lloeger,  niedd  hyn  o  dyner  don. 

There  are  many  topical  allusions  in  these  tea  ballads 
which  it  is  now  difficult  to  interpret,  but  they  were,  no 
doubt,  understood  by  the  auditors  at  fairs  and  gwyl 
mabsantau.  Other  ballads,  referring  to  tea,  are  Nos.  79, 
216,  240,  253,  297,  325,  344,  439,  and  482. 

There  are  a  few  ballads  which  deal  with  visions, 
seen,  as  a  rule,  by  young  girls.  Such  a  case,  for  in- 
stance, as  that  of  one  Catherine  Lloyd,  of  Llanycil,  near 
Bala  (No.  18),  who,  in  the  year  1729,  had  a  remarkable 
vision  in  church,  when  she  was  transported  by  an  angel 
and  shewn  the  wonders  of  heaven  and  hell.  This  ballad 
betrays  the  influence  of  the  Visions  of  the  Bardd  Cwsg. 
In  No.  43,  also  an  early  ballad,  we  get  a  description  of 
the  wonderful  sights  seen  in  a  dream  by  Jane,  daughter 
of  John  Morris,  of  Berriew,  Montgomeryshire,  a  child 
aged  ten  years.  The  angel,  in  her  case,  told  her  of  her 
great-grandfather's  sins,  which  was  rather  inconsiderate. 

Fe  ddywedai'r  Angel  wrthi  allan 
Nid  am  ei  beiau  ei  hunan, 
Ond  am  bechodau  ei  hendaid, 
Tad  ei  thaid  am  bechu'n  ddiriaid. 

In  No.  155  we  get  the  vision  of  one  Mari  Edwart, 
who  had  dressed  up  as  a  man  and  enlisted  as  a  soldier. 
She  deserted,  however,  and  on  her  way  home  at  Llan- 
fachreth,  Merionethshire,  had  a  wonderful  dream,  which 
was  afterwards  fulfilled.  These  and  similar  stories  such  as 
that  of  the  wonderful  fasting  woman,  Gaynor  Hughes,  of 
Bodelith,'  Llandderfel  (see  Nos.  273,  300,  315,  and  319), 
appealed  to  the  imagination  of  the  people,  and  we  find 
that  tales  of  this  type  were  also  exceedingly  popular  in 
England,  either  in  the  form  of  ballads  or  chap-books. 


'  In  a  note  to  No.  319,  I  stated  that  Gaynor  Hughes  died  in  1786. 
Mr.  D,  R,  Daniel  has  kindly  pointed  out  my  mistake,  as  she  died  in 
1780.  The  last  line  of  the -second  englyn  should  read:  "Gwres  oesol 
gwir  ras  lesu  ". 


Introduction.  xxiii 

A  gruesome  subject,  which  was  nearly  as  popular 
with  the  peasantry  of  the  i8th  century  as  it  is  to-day 
with  their  more  enlightened  descendants,  was  that  of 
murder.  The  subject  was  of  course  a  favourite  one,  but 
the  ballad-writers  had  a  certain  sense  of  awe  and  serious- 
ness in  dealing  with  it,  which  is  lacking  in  the  modern 
newspaper  press.  The  supernatural  nearly  always  comes 
into  the  story,  the  imagination  is  allowed  free  play,  and 
the  dreadful  tale  is  told  in  all  its  nakedness.  One  can 
imagine  an  audience  with  awestruck  countenances  listening 
spell-bound  as  the  ballad-singer  unfolded  the  details  of  the 
crime,  verse  by  verse,  each  verse  clinched  by  some  moral 
lesson. 

If  the  ballad-singer  pampered  the  popular  taste  for 
details  of  murders,  he  also  knew  how  to  turn  to  account 
all  the  amusing  incidents  of  the  country-side.  There  is 
for  instance  the  case  of  the  father  who  threatened  to  shoot 
his  daughter's  lover,  should  he  catch  him  near  the  house. 
Early  one  morning  he  heard  a  noise  and  saw  a  form 
moving  about.  In  his  anger  he  took  down  his  musket 
and  shot  at  the  trespasser.  The  household  was  awakened 
by  the  noise,  and  one  of  the  servants  went  out  of  the  house 
only  to  find  that  his  master  had  shot  not  his  daughter's 
sweetheart,  but  his  neighbour's  bull  (No.  399).  Another 
tale  relates  the  story  of  the  sportsmen  in  Nantconwy  who 
went  out  to  shoot  an  otter  and  ended  by  killing  a  black 
lamb  (No.  7).  Then  there  is  the  tale  (No.  340)  of  the 
shoemaker's  wife,  at  Coetmor,  in  Llanllechid,  a  virago  who, 
in  spite  of  her  husband's  remonstrances,  persisted  in  play- 
ing cards  and  taking  strong  drink,  who  was  one  night 
waked  from  her  sleep  by  hearing  unearthly  noises  in  the 
cottage.  She  woke  her  husband  and  by  and  by  they  saw 
something  white  moving  noiselessly  about  the  house.  The 
husband  told  her  that  this  was  an  evil  spirit  come  as  the 
fruit  of  her  wickedness,  and  she  in  sheer  terror  begins  to 
confess  her  many  failings  and  to  promise  not  to  sin  again. 
This  conversation  is  overheard  by  a  boy  and  duly  reported 
to  the  neighbours  next  morning,  when  it  was  discovered  that 
the  spirit  was  nothing  more  than  a  white  pig  which  had 
somehow  got  into  the  house  the  previous  day  and  had 
slept  under  the  bed. 

A  tale  is  told  of  six  soldiers  (No.  228)  who  had  gone 
to  Llansannan,  and  while  there  had  bragged  and  boasted 
of  their  prowess : 


XXIV  Introduction. 

Gan  ddeud  yr  ymladden,  na  'sbarien  mo  Sbaen, 
A'r  Ffrangcod  a  ddiengen  lie  bloeddien  o'u  blaen. 

They  were  so  noisy  that  the  people  on  the  roadside  were 
afraid  of  them,  and  cleared  out  of  the  way.  At  last  they 
came  to  Pont  Ellyll-dy,  where  one  of  the  soldiers  thought 
he  saw  the  body  of  a  dead  man  on  the  bridge.  He  turned 
back  and  the  others  followed  suit,  and  they  began  to  run, 
and  run  they  did  till  they  reached  Llangernyw  : 

a  reden  yn  rhes 
Mewn  chwys  at  Langernyw  yn  groyw  dan  gwres 
Dan  edrych  o'u  holau  drwy  loese  di  les  : 
Y  chwech  oedd  yn  synnu,  yn  crynnu  drwy  i  crwyn 
Nes  caffel  ty  arnyn,  bu  gyfyng  eu  cwyn 
Mawr  iawn  oedd  eu  trallod,  ar  Ian  fedd'dod  mwyn. 

After  all  the  dead  body  turned  out  to  be  a  man's  white 
coat  on  the  hedge.  Had  there  been  a  man  in  the  coat, 
says  Ellis  Roberts  the  ballad-singer,  they  would  certainly 
have  run  right  out  of  the  county. 

In  many  ways  the  most  valuable  of  these  ballads  are 
those  that  deal  with  the  condition  of  the  people,  the 
farmers,  shop-keepers,  and  labourers.  During  the  last 
quarter  of  the  i8th  century  the  farmers  were  very  pros- 
perous, with  the  result  that  their  rents  were  raised. 
Several  of  the  ballads  take  the  form  of  a  dialogue  between 
the  landlord  and  tenant,  where  the  former  complains  that 
his  tenant  spends  too  much  money  and  lives  too  well.  In 
No.  281,  which  was  written  about  1776,  the  landlord  starts 
by  complaining  that  the  tenant  is  too  well  dressed,  sleek 
and  well-fed,  and  that  he  has  the  best  of  everything.  The 
tenant  answers  that  this  is  not  correct,  but  that  in  any 
case  he  has  to  work  hard  for  his  living,  has  to  rise  up 
early  in  the  morning  and  make  his  servants  do  so  also  in 
order  that  he  may  pay  his  rent,  while  the  landlord  does 
nothing  but  live  a  lazy  life  and  get  fat  : 

Y  chwi  sy'n  tordynnu,  a  thuchan  a  th'wchu 
A  ni  dan  bensynnu'n  byw'n  sal. 

Then  the  landlord  complains  that  the  tenant's  wife  is  too 
saucy  and  apes  her  betters.  She  does  not  get  up  till 
ten  o'clock  and  then  sits  for  an  hour  over  her  tea.  She 
sells  her  cheese  to  pay  her  private  debts,  and  spends  too 
much  money  on  dress.  The  tenant  replies  that  it  is  easy 
enough  to  pick  faults,  but  where  would  the  landlord  be 
but  for  the  tenant?  : 


Introduction.  xxv 

Ag  oni  bae'r  denant,  rwi'n  dweyd  i  chwi'n  bendant 
Chwi  fyddech  a'ch  llwyddiant  yn  llai ; 
A  chwithe'n  gorthrymmu  hyd  eithaf  eich  gallu, 
Gan  sathru  penteulu  yn  eu  tai. 

The  landlord  spends  his  money  in  lotteries  in  London. 
The  Landlord  then  complains  of  the  wasteful  habits  of  the 
tenant's  children,  to  which  the  tenant  replies,  as  follows : 

Er  maint  sydd  trwy  Gymru  o  ymbingcio  ac  ymwychu 

Y  tenant  sy'n  talu  am  y  tir, 

A  threthi  tra  mowrion  iV  Brenhin  a'i  weision 

Swyddogion  naws  oerion  y  sir  : 

A  thalu  i  bersonied  am  eiste  ag  am  yfed, 

Heb  weled  mo'r  defed  un  dydd; 

DawV  clochydd  ar  droie,  a  chiwrat  dan  chware, 

Fr  llan  oV  un  benne  o  ran  bydd. 

Y  ni  ydi'r  caethweision,  a  chwithau'r  gwyr  mawrion 
Sydd  feilchion  a  chreulon  a  chroes, 

Ni  lefus  un  Cymro  mwyn  dilys  lie  delo 
Mo'r a  chwyn  gryno  i  chwi'n  groes. 

Another  ballad  (No.  365)  on  the  same  subject,  written 
•in  1785,  follows  a  similar  strain.  The  landlord  describes 
the  tenant : 

Mi'ch  gwela'n  fon'ddigedd  fel  doethedd  wr  dwys 
Yn  bwrw'r  Pwins^  gloyw  ar  cwrw  yn  eich  cest 
Ysgwarog  a  chobog  a  llodrog  a  llest, 
Mewn  bwflf  glos  neu  wass  a'ch  potel  a'ch  glas 
A  chwip  fawr  yn  gyrru,  yn  horslamu  hefo  slass, 
Rhaid  imi  mewn  gwir  ail  godi  ar  eich  tir 
Cewch  hyn  am  yswagro,  rwy'n  ymyl  gwenwyno 
Neu  warning  o  bono  cyn  hir. 

The  tenant  appeals  to  the  landlord  not  to  raise  the  rent, 
and  calls  his  attention  to  the  bad  season.  The  landlord 
tells  him  to  spend  less  money,  and  not  to  allow  his  wife  to 
buy  tea.  Although,  says  the  tenant,  you  have  raised  my 
rent,  you  seem  to  spend  all  the  money  you  get : 

Er  codi  llaweroedd  ar  diroedd,  ar  dai 

Nid  ydy'ch  anghenion,  wyr  llownion,  ddim  llai 

Wrih  fyned  yn  llawen  tua  Llundain  ger  Haw 

I  dreulio'ch  hoU  arian,  maith  rwyddlon  tua  a  thraw  : 

Ag  yno  dowch  chwi  yn  ol  attorn  ni, 


Punch. 


xxvi  Introduction. 

I  geisio'ch  ardrethion  yn  wyr  ifrwythlon  a  ffri 
A  rhaid  i  chwi  gael,  neu  trwm  fydd  y  trael 
Neu  gwerthwch  ein  heiddo  am  lai  nag  a  dalo 
Bydd  rhywyr  ei  ffeindio  yn  ddiffael. 

The  landlord  still  continues  to  argue  that  the  tenant  is 
getting  too  rich  and  robbing  his  landlord,  and  the  tenant 
winds  up  the  argument  in  a  remarkably  weak  way,  by 
stating  that,  though  the  landlord  is  a  rogue,  he  will  con- 
tinue to  pay  his  rents.  This  is  a  curious  touch  of  fatalism, 
and  is  very  characteristic  of  the  attitude  of  Welsh  farmers 
a  generation  or  more  ago.     He  says  : 

Mae'n  berig'  yn  bendant  i  Denant  fyw'n  dew 
Na  bo'ch  yn  troi'n  gnafus  i  gneifio  i  boll  flew, 
Drwy  ddwylo  Rhagluniaeth  hoff  helaeth  a  Ffydd 
Codwch  eich  gwaetha,  mi  dala  yn  y  dydd. 
Braich  dirgel  a  ddaw  a  help  oddidraw 
Fe  deliff  hwn  drostai  heb  dristwch  na  braw, 
Er  codi  arna'i  res  nid  y'ch  chwi  ddim  nes, 
Difethiff  eich  balchder  wrth  galyn  eich  pleser, 
Y  pywer  heb  lawer  o  les. 

In  No.  218,  printed  in  1773,  and  written  by  Hugh 
Jones,  Llangwm,  we  get  a  dialogue  between  the  landlord's 
daughter  and  the  tenant's  daughter,  in  which  the  former 
reproves  the  latter  for  her  extravagance  : 

Ymlid  yma  a  thraw,  a  hangcets  yn  eich  Haw, 

A  hel  trybedde  dan  3^-  esgidie  i  godi'r  bone  o'r  baw ; 

A  belt  a  gwalc  yn  61,  i  borthi  ffansi  ffol, 

Cysgu'r  bore  ar  ol  dwad  adre, 

She  also  complains  of  the  tea-drinking  : 

Mae  llawer  gwraig  dylawd  yn  caru'r  te  fel  brawd, 
Mae  ynte'n  pinsio  wrth  dalu  am  dano,  yn  pluo  a  chneifio 
:  i  chnawd 

-  ;:  i:Ond   ffitiach,   dweuda'n   ffraeth,    i'w   llyn   gael    bara   a 
llaeth. 

But  the  landlord's  daughter  does  not  get  it  all  her 
own  way,  for  when  it  comes  to  the  matter  of  extravagance 
the  tenant's  daughter  points  out : — 

Yr  y'ch  ch'i  brydnhawn  a  bore  heb  wneyd  mo'r  pethe  pur, 
Rhuo  neu  ymlid  y  rhan  amla,  yn  gyfa'  i  'mofyn  gwyr, 
O  bias  i  bias  drwy  bleser,  dyna'ch  arfer  chwi, 
Rhai  i  Lunden,  rhuo'n  landeg  eich  Saesneg  ffraethdeg  ffri, 


Introduction.  xxvii 

Pan  warioch  eiddo'ch  tad,  rhaid  iddo  Iwytho'r  wlad, 
Codi  y  tiroedd,  cadw  twrw,  bydd  hwnnw'n  arw  i  nad. 
A  phwy  ond  y  Tenant  gwan  sy'n  eich  cynal  ymhob  man, 
Fynd  efo  a  choetsus,  pwy  na'ch  witsie,  mewn  tre  a  lie  a  llan. 

She  then  proceeds  to  defend  tea-drinking : 

Fr  neb  sy'n  gallu  fforddio,  peth  ffeind  yw  tw'mno  te, 

Ceir  cwmni  diddig  gwraig  barchedig,  mwy  llithrig  yn  y  lie, 

Cawn  am  bell  awr  yn  llawen,  fyw'n  hunen  i'w  fw3aihau, 

A  siarad  llawer,  os  bydd  amser,  yn  dyner  ganiattau. 

Cawn  wybod  wrth  y  saig  helyntion  gwr  a  gwraig, 

Pwy  sydd  ore  i  natur  gartre,  neu  ar  droue  fydd  ar  draig ; 

Difyrrwch  ydi  ei  drin,  mae  'i  flas  yn  well  na  gwin, 

Gwell  %^\\  i  etto  na'i  droi  heibio,  yn  haro 

Y  neb  sy'n  dallt  yn  iawn,  mae  ynddo  yn  ddiau  ddawn, 
Cwppan  gynes  tesni  lodes,  yw'n  brenhines  ni  brynhawn, 
Tra  gallom  yn  ddifeth,  dalu  rhent  a  threth 
Neu  dalu'r  degwm  i  deulu'r  diogi,  mi  fynna  heb  oedi  beth. 

A  very  complete  description  of  the  farmer's  lot  is  set 
forth  by  Twm  o'r  Nant  in  No.  409,  which  was  probably 
issued  about  the  end  of  the  eighteenth  century.  This 
song  has  not,  we  believe,  been  reprinted.  The  first  verses 
are  as  follows  : 

Trwy'ch  cenad  bob  hwsmon  naws  dirion  dysdewch, 
Fy  hanes,  a'm  herlid,  a'm  gofid,  a  gewch  ; 
'Rwy  braidd  wedi  blino  yn  ceibio  bob  cae, 
Pan  ddyallodd  fy  nghalon  y  moddion  y  mae. 
Rhaid  teilo  hyd  y  tir,  dal  yr  arad'  yn  hir, 
Prynu  cerch  hadyd  trwy  g'ledfyd  yn  glir, 
Llyfnu  prydnhawn,  gwneud  pob  peth  yn  iawn, 
Codi  cloddiau  newydd  yn  rhesi  hyd  y  rhosydd, 
A  myned  tua'r  hafddydd  i  f^^nydd  am  fawn, 
Ac  yno  trin  gwair,  a  phob  tfwndwr  ftair, 
A  gweision  i'm  canlyn  :  at  drin  bara  ac  enllyn, 
Rhaid  cadw  dwy  forwyn  modd  dygyn  neu  dair. 

Medi  ar  ol  hyny  a'i  ddyrnu  fo  o'i  ddas, 
Ac  anwyd  o  berfedd  a  gwinedd  y  gwas, 
Ar  hogyn  yn  rhegi  dan  boeni  am  gael  bwyd, 
AV  forwyn  un  amser  o'i  chader  ni  chwyd. 
A'r  wraig  gyda'  i  the  yn  llawen  ei  lie, 
Ni  fu  y  fath  aflwydd  trwy'r  gwledydd  ag  e, 
A  minau  yn  fy  nghlocs  yn  erlid  y  rogues. 
Rhai  i  ddyfrio  rhai  i  garthu  a  rhai  bron  a  rhynu 
Mae  llawer  yn  haeddu  mewn  bendy  gael  box, 
Nis  gwn,  OS  'dwy  yma,  o  gantoedd  pwy  gynta, 
'    Sy'n  disgwyl  oddiwrtha  eu  bara  'n  3^  byd. 


xxvlii  Introduction. 

He  then  shows  how  all  kinds  of  people  are  dependent 
on  the  farmer ;  the  soldiers,  the  bishops,  the  clergy,  the 
roadmakers,  the  post  messengers,  and  the  landlord  : 

Rol  cadw  rhain  yma  ar  fara  hen  fir, 
Deu  gwaeth  na  hyny,  rhaid  talu  am  y  tir, 
Daw  gweision  fy  meistr,  naws  ofer  ei  swn, 
A  cheiliog,  clywch  alw,  neu  gadw  iddo  gwn. 
A  rhent  hyd  y  plwy  wedi  codi  dau  mwy, 
A  llawer  gwan  hwsmon  yn  gleifion  o'r  clwy, 

Yn  ceibio  tir  blin  nes  syrthio  ar 

I  gadw  yn  segerllyd  ar  bwnch  a  gwin  hefyd, 
Mae'n  enill  ei  fywyd  mewn  penyd  bob  hin. 
Daw  Stewart  tew  mawr ;  rhaid  capio  hyd  lawr, 
A  gwneuthur  cymwynasau,  a  throl  a  cheffylau, 
A  stwftio'r  bwyd  gorau  yn  eu  boliau  bob  awr. 

After  the  landlord  come  the  servants  : 

Pen  gwas  yn  ddi-foc  wyth  punt  iddo  toe, 

Ar  ail  yntau  am  bedair  ar  ei  gyfer  fydd  goc, 

Ar  forwyn  fyn  dair  neu  madael  Wyl  Fair, 

Wedi  bwyta  trwy'r  flwyddyn  yn  gaws  ac  yn  fenyn, 

Heb  fawr  waith  am  danyn,  anffortyn  y  flfair, 

Torri  cig  bras  ai  flfrio  fo  i'r  gwas, 

Codi  llaeth  cadw  i'w  foddio  fe'n  feddw, 

A  minau  ar  ol  hwnw'n  cael  gloyw  faidd  glas. 

Then  come  the  blacksmith,  the  tailor,  the  weaver,  the 
dyer,  the  fuller,  and  the  shopkeepers : 

Ar  ol  talu  rhain  fy  myd  fj^dd  3'n  fain, 

Heb  chwech  at  ei  wario,  ond  pawb  wedi'm  pluo, 

Fel  llwdn  ar  bendro  yn  ymdrolio  mewn  drain. 

There  are  several  other  ballads  which  refer  to  the 
farmer  and  his  troubles,  such  as  nos.  207,  234,  311,  339, 
355,  3^59,  413,  486,  and  572. 

Enough  has  been  said  to  shew  that  these  old  ballads, 
in  spite  of  their  rather  unprepossessing  appearance  and 
illiterate  form,  have  a  certain  value  for  the  students  of 
manners  and  economics,  as  well  as  for  those  interested  in 
the  history  and  literature  of  Wales.  It  would  be  absurd 
to  claim  any  value  for  them  as  pure  literature,  though 
some  of  them  would  afford  pleasure  and  enjoyment  to 
lovers  of  the  quaint  and  humorous  if  they  were  collected 
and  reprinted.  Indeed,  if  the  fact  that  many  of  these 
ballads  are  preserved  to  this  day  in  the  memories  of  the 
Welsh  peasantry  is  any  indication  of  their  literary  value. 


Introduction.  xxix 

then  Ellis  y  Cowper  and  Twm  o'r  Nant  should  fill  a  much 
larger  place  in  the  history  of  Welsh  literature  than  has 
hitherto  been  assigned  to  them.  Both  of  them  wrote  an 
enormous  number  of  ballads,  good,  bad,  and  indifferent ; 
but  at  their  best  they  can  bear  comparison  with  any 
writers  of  Welsh  humourous  verse  in  the  nineteenth  cen- 
tury. 

The  largest  collection  of  eighteenth  century  ballads 
is  that  possessed  by  Mr.  D.  G.  Goodwin,  of  which,  about 
300  have  been  noted  in  the  Bibliography.  Mr.  Goodwin 
bought  this  collection  many  years  ago  from  Mr.  John 
Jones,  of  Chwilog,  well-known  to  all  lovers  of  Welsh 
Literature  by  his  bardic  name  of  Myrddin  Fardd.  Myrdd- 
in  was  the  fortunate  purchaser  of  a  large  part  of  the 
collections  of  the  late  David  Evans,  of  Llanrwst,  an 
omnivorous  book-hunter,  who  searched  every  county  in 
North  Wales  for  early  Welsh  books,  almanacs  and 
ballads.  Shortly  after  his  purchase,  Myrddin  Fardd 
made  a  complete  catalogue  of  all  the  ballads  as  well 
as  of  others  in  his  own  possession,  and  published  it  in 
the  Traethodydd,  between  the  years  1886  and  1892. 
This  catalogue  contains  684  items,  but  only  one-half  of 
these  relate  to  the  eighteenth  century.  The  references 
to  Myrddin's  articles  have  been  inserted,  as  they  contain 
much  information  which  will  be  found  useful,  and  in  many 
cases  long  quotations  from  the  ballads. 

The  other  collections,  which  have  been  most  largely 
drawn  upon,  are  those  of  the  National  Library  of  Wales, 
the  British  Museum,  the  Salesbury  Library  of  the  Univer- 
sity College  of  South  Wales,  the  Free  Library  at 
Cardiff,  and  my  own  collection.  Those  at  the  National 
Library  include  the  large  collection  made  by  Sir  John 
Williams,  Bart,  and  the  two  collections  of  Gwallter 
Mechain  and  the  Rev.  Owen  Jones,  B.A.,  which  were 
formerly  at  the  University  College  of  Wales.  A  brief 
and  imperfect  catalogue  of  the  ballads  in  the  Sales- 
bury  Collection  was  published  in  an  early  number  of 
the  Revile  Celtique^  and  some  of  the  ballads  at  the 
Cardiff  Free  Library  are  noted  in  the  printed  catalogue, 
but  others  have  been  obtained  since  the  issue  of  that 
book.  My  own  collection  has  been  brought  together 
from  every  corner  of  Wales,  the  most  substantial  accre- 
tions  being   a   bound   volume   of   ballads   received    from 


XXX  Introduction. 

Myrddin  Fardd,  and  a  section  of  the  collection  formed 
by  David  Evans,  Llanrwst,  which  I  purchased  from  the 
late  Gwilym  Cowlyd. 

In  glancing  through  the  Bibliography  it  will  be 
observed  that  only  single  copies  of  a  large  number  of 
ballads  are  preserved.  This  is  a  proof  of  their  extreme 
scarcity.  In  some  cases,  where  more  than  one  copy 
exists,  it  is  not  improbable  that  they  are  different 
editions,  but  it  has  not,  as  a  rule,  been  found  possible 
to  compare  copies  from  different  libraries.  The  labour 
of  making  an  exact  copy  of  every  title-page  has  been 
great,  as  the  ordinary  tests  of  orthography  could  not, 
in  this  case,  be  relied  upon,  seeing  that  most  of  the 
ballads  were  set  up  by  English  compositors.  For  biblio- 
graphical purposes,  however,  it  is  important  to  give  the 
exact  wording,  though  it  is  not  so  important  for  philo- 
logical purposes,  as  we  are  never  sure  that  we  get  the 
exact  spelling  of  the  author.  In  as  far  as  I  have  been 
able  to  collate  the  printed  proofs  with  the  original 
ballads,  I  think  the  Bibliography  will  be  found  accurate, 
but,  unfortunately,  this  was  impossible  in  some  cases, 
and  errors  have  doubtless  crept  in. 

The  question  of  arrangement  was  a  difficult  one,  the 
chronological  method  being  useless,  as  most  of  the  ballads 
are  not  dated,  and  arrangement  under  authors  being  cum- 
brous, owing  to  the  fact  that  most  of  the  ballad-books 
contain  compositions  by  more  than  one  author.  Moreover, 
in  a  large  number  of  cases  no  author's  name  is  given.  On 
the  whole,  the  arrangement  adopted  is,  perhaps,  the  best, 
and  from  a  bibliographical  point  of  view  it  is  certainly  the 
most  interesting,  as  it  provides  a  considerable  amount  of 
material  for  the  dating  of  books,  and  affords  information 
as  to  the  periods  covered  by  individual  printers.  The  plan 
generally  followed  was  to  catalogue  all  the  ballads  printed 
by  the  various  printers  separately,  dealing  with  the  dated 
ones  first,  and  then  proceeding  in  alphabetical  order  with 
the  undated  ones.  Where,  however,  as  in  the  case  of 
Shrewsbury,  the  printer's  name  is  frequently  not  given 
and  other  data  were  obtainable,  the  ballads  have  been 
classified  alphabetically  under  the  names  of  the  persons 
on  whose  behalf  they  were  printed. 

The  compilation  of  a  work  of  this  kind  places  a 
heavy    task    upon    custodians    of   libraries,   and    I    have 


Iniroduclion.  xxxi 

to  thank  Mr.  Ballinger,  of  Aberystwyth,  Mr.  Farr,  of 
Cardiff,  and  Miss  Breese,  of  the  University  College  of 
South  Wales,  for  their  ready  and  ungrudging  help.  Es- 
pecially, however,  do  I  desire  to  express  my  obligations  to 
Mr.  John  Davies,  of  the  National  Library,  Mr  D.  G. 
Goodwin,  Myrddin  Fardd,  and  Mr.  Lleufer  Thomas. 

Mr.  Goodwin  not  only  collated  the  titles  of  the  ballads 
with  the  originals  in  his  possession,  but  he  was  also  good 
enough  to  lend  me  his  collection  for  the  purpose  of  writing 
the  Introduction.  Myrddin  Fardd,  the  pioneer  in  this  field, 
kindly  allowed  me  to  make  use  of  his  Bibliography,  lent 
me  his  own  collection,  and  supplied  me  with  copies  of 
many  interesting  ballads.  Mr.  Evan  Jones  (Wrtydyn)  and 
Mr.  J.  D.  Lewis  were  also  kind  enough  to  lend  me  their 
ballads  from  time  to  time. 

Lastly,  on  behalf  of  the  Welsh  Bibliographical  Society, 
as  well  as  on  my  part,  I  have  to  thank  the  Honourable 
Society  of  Cymmrodorion,  and  its  indefatigable  secretary. 
Sir  E.  Vincent  Evans,  for  the  generosity  which  prompted 
it  to  come  to  the  aid  of  a  struggling  sister  society  by 
undertaking  the  expense  of  printing  this  compilation. 

It  may  be  some  satisfaction  to  state  that  the  Biblio- 
graphical Society  is  now  firmly  rooted,  and  will  continue, 
I  hope,  for  many  years  its  researches  into  the  history  of 
Welsh  books. 


SUPPLEMENT  TO  THE  TRANSACTIONS  OF 

€l)t  ^oimivnbk  ^orcetp  of  CinnmrolJorion. 


A   BIBLIOGRAPHY 

OF 

WELSH     BALLADS 

PRINTED  IN  THE  i8th  CENTURY. 

COMPILED   BY 

J.    H.    DAVIES,    M.A., 

Aberystwyth. 


Published  by  the  Honourable  Society  of  Cymmrodorion 

in  conjunction  with  the 

Welsh  Bibliographical  Society. 


LONDON: 
NEW  STONE  BUILDINGS,  64,  CHANCERY  LANE. 


1908. 


EDITORIAL  NOTE. 


With  the  view  of  putting  into  practice  one 
of  the  recommendations  made  at  the  meeting 
of  the  Cymmrodorion  Section  of  the  National 
Eisteddfod,  held  at  Swansea  in  1907  (see  The 
Transactions  of  the  Honourable  Society  of  Cymm- 
rodorion.  Session  1906-07, />^.  137  and  138),  and 
of  assisting  the  newly-formed  "Welsh  Biblio- 
graphical Society",  the  Council  of  the  Honourable 
Society  of  Cymmrodorion  have  undertaken  the 
expense  of  printing  and  publishing  the  "  Biblio- 
graphy of  Welsh  Ballads",  compiled  by  Mr.  J. 
H.  Davies,  M.A.,  Registrar  of  the  University 
College  of  Wales,  Aberystwyth,  and  they  have 
pleasure  in  placing  the  result  before  the  Members 
of  the  Society  and  the  Public.  The  work  will 
be  issued  in  instalments  as  a  Supplement  to 
the  Society's  Transactions. — On  behalf  of  the 
Council^  E.  Vincent  Evans,  Secretary. 


A 
BIBLIOGRAPHY    OF    WELSH    BALLADS 

PRINTED  IN  THE  EIGHTEENTH  CENTURY. 
By  J.  H.  Davies,  M.A.,  Aberystwyth. 


[The  Ballads  have  been  arranged  under  the  headings  of  the  towns 
where  they  were  printed.  The  letters  [G.],  [M.]  and  [D.]  respectively 
refer  to  the  Ballad  Collections  formed  by  Mr.  D.  G.  Goodwin  [G.], 
Myrddin  Fardd  [M.],  and  Mr.  J.  H.  Davies  [D.] ;  the  other  collections 
referred  to  are  sufficiently  identified  in  the  text.  The  letter  M.  followed 
by  a  numeral  refers  to  the  Bibliography  of  Ballads  compiled  by  Myrddin 
Fardd  and  published  in  the  Traethodydd  1886-1892.  Mr.  Goodwin  has 
kindly  collated  the  text  of  the  titles  to  which  the  letter  G.  is  annexed 
with  the  originals  in  his  possession.] 


Sbrew6buiT- 

(1)  Ballads  printed  by  THOMAS  DURSTON  (1712  to  1762). 


1.  Tair  o  Gerddi  Newyddion,  Y  Gyntaf,  Cerdd  yn 
erbyn  Godineb  yn  dangos  y  Cospedigaethau  sydd  o  ddilin  y 
cyfriw  bechod  Echryslon.  Yr  Ail,  Cerdd  I  atteb  John  Richard 
sef  cammol  priodi  merch  Ifangc  ag  I  ochelyd  priodi  hen  wrach. 
Y  Drydydd,  Gerdd  o  ifarwel  rhwng  merch  Ifangc  ai  Chariad. 
Yn  Ddiweddaf  pedwar,  Englyn  I  Margaret  Jones  o  Bryn 
Morfydd. 

Argraphwyd   yn   y   Mwythig  gan   Thomas   Durston   tros 

Evan  ElHs. 

8  pp.     (i)  and  (2)  by  Ellis  Roberts,  (3)  by  Hugh  Morris,  (4)  by 
Ellis  Roberts.    [D.] 

2.  Tair  o  Gerddi  Hynod  ei  Henwi.  i.  Marwnad  y 
ddafad  Ddy.  2.  Coffadwrieth  gwr  am  i  gariad  pan  fo  hi 
ymholl,  Gan  ei  chfio  fel  pedae  gwell, 

Gwraig  bwyllig  ddiddig  sydd  dda    gynil 

Ei  gynal  i  thrigfa, 

A  gwraig  ddiffeth  a  ddifetha, 

Einioff  y  dyn  Efo  yr  da. 

B  2 


S^^J^ibliograpky  of  Welsh  Ballads 


3.  Englynion  a  wnawd  ar  Anedigaeth  Anwyl  Etifedd  Sir 
Watkin  Williams  Wynne  Bart.  4.  Englynion  o  amriw  o 
achosion  &c.  5.  Y  yed.  Ran  o  Ewyll3^s  W.  I.  (viz.)  o  herwydd 
nad  rhaid  iddo  henwi  ymhellach  moi  Elynion  Daiarol  Canis 
eu  traed  a  redant  i  ddrigioni  ag  a  brysirant  i  dowell  gywaed 
diarhebion  i.   16.  .  .  .  • 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  gan  T.  D.  dros  W.  J.  gwerthwr 
Hanes  Judas  Iscariot  ac  Almanac's  a  fengyl  Nicodemus  ar 
Catecis  Newydd. 

8  pp.     (i)  By  Jonathan  Hughes,  (3)  and  (4)  by  Arthur  Jones,  the 
rest  anonymous.     [D.] 

3.  Tair  o  Gerddi  Newyddion,  Yn  Gyntaf,  Carol  Haf 
newydd.  Yn  ail.  Carol  Nadolig  Newydd  iw  Ganu  ar  Grim- 
son  felfet.  Yn  trydydd.  Cyngor  I  oferddyn  I  ymadel  a 
meddwdod  ag  I  wisco  arfer  Goleuni  Iw  Ganu  ar  Heavy-heart 
neu  Galon  Drom.     Y  Cwbwl  o  waith  Robert  Owen. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  gan  Tho.  Durston. 
8  pp.     Printed  about  1749.     [D-] 

4.  Dwu  o  Gerddi  Newddion,  Y  Gyntaf,  Hanes  y  Cymru 
yn  adroedd  Dinisdr  Caer  Droe  a  dyfodiad  Brutus  ap  Sulfys 
ir  Deurnas  hon  Allawer  or  yfelodd  Creulan,  Nes  dyfodd  y 
y  saeson  A  thwygyllill  hirion.  Yn  Ail,  Cerdd  o  Alarnad  an 
William  Hughes  gwr  Ifangc  o  Bodwrog  yn  Sir  Fon  Ar  ddyll 
ymddiddan  rhyngo  ai  fam  neu'r  Buw  ar  marw. 

Argraphwyd  yn  Ymen-Gwern  Powys  gan  Thomas  Durston 
tros  William  Dafydd  a  John  Jones  1749. 

8  pp.     (i)  By  Mathew  Owen  in  1656,  (2)  by  Robert  Humphrey 
o  Bencraig,  Llanynghenedl  yn  Sir  Fon.    [D.] 

5.  Ymddiddan  rhwng  Hen  wr  Dall  ar  Angeu  Yn  Vhwn 
y  dangosir  Siccrwydd  Angeu,  ac  Ansiccrwydd  Bywyd  ;  mai 
pan  ddelo  yr  Angeu,  nad  eill  ein  Pleserau  roi  i  ni  ddim 
Diddanwch,  na'  ein  Physygwyr  ddim  jachaad,  na'  ein  Codau 
o  Arian  roi  i  ni  funud  o  amser  i  Edifarhau. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  gan  Tho.  Durston,  gwerthwr 

Uyfrau. 

8  pp.    Woodcut,  on  title  page,  representing  Death  in  the  form 
of  a  skeleton  holding  forth  to  a  blind  man  dressed  in  a  gown 


Printed  in  the  Eighteenth  Century. 


and  bands.  This  ballad  was  extremely  popular  in  Wales.  It 
was  originally  issued  in  a  book  called  Cy?i^horiofi  Tad  fw  Fab, 
printed  in  London  by  J.  Richardson  in  1683,  and  it  was  probably 
translated  by  Henry  Evans  of  Bedwellty.  At  least  fourteen 
editions  have  been  issued,  and  of  these  ten  were  printed  in  the 
nineteenth  century.  It  is  probable  that  it  was  translated  from 
the  English.  Compositions  of  a  similar  character  may  be  seen  in 
Dixon,  Ballads  of  the  Peasaiitjy  of  England^  1846,  pp.  12,  19  and 
24.    [D.]  M.5. 

6.  DwY  o  Gerddi  Odiaethol,  a  hefyd  Gwirioneddol 

Mi   allaf  ddweud   eu   bod   yn   dda,  iw   gyrru   yn   dra 
rhagorlo. 

Yn  Gyntaf.  Carol  Plygaiii  newydd  yn  adrodd  prophwy- 
doliaeth,  neu  Ganiad,  am  yr  Jesu,  ai  Wrthiau,  ai  farwolaeth ; 
nid  eill  cynghanedd  gynnal  i  gyflawni  hanes,  fel  y  mae  i  ni  iw 
weled  yn  yr  ysgrythyrau,  S.  Joan,  21,  25.  Ac  y  mae  hefyd 
lawer  o  bethau  eraill  a  wnaeth  yr  Jesu,  y  rhai  ped  ysgrifennid 
hwy  bob  yn  un  ac  un,  nid  wyf  yn  tybied  y  cynhwysai  y  Byd 
y  llyfrau  a  'sgrifennid.  Yn  ail.  Cerdd  o  Hanes  y  Cymru 
Gwel  Hennwau  y  Gwyr  wrth  bob  pennill  y  sydd  yn  siccrhau 
ei  dyfodiad  ir  ynys  hon  ;  Ni  wneis  i  ond  rhoddi  ei  Hennwau 
wrth  bob  pennill,  i  fynegi  ei  bod  hwy  wedi  'sgrifennu  hyd 
eithaf  eu  dealldwriaeth  am  y  Gwir,  Nid  am  y  pennill  yn  unig 
y  mae'nt  wedi  ei  rhoddi  gennyf  i  lawr  wrthynt  ond  bod  y 
Gwyr  drwy'r  Gerdd  oil  yn  un  air,  hyn  oddiwrth  y  diwyd  un 
a  chwiliodd  am  ei  gwirionedd,  sef  Dafydd  Jones  o  Drefriw 
Antiquary. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  gan  Tho.  Durston  tros  John 
Jones  Prynwr  eddi  Gwlan  a  Rhawn  hir  a  byrr. 

Rwy  yn  ymofyn  am  Gerdd,  a  dyma  ddwy  odl  o  honi 
Ni  wyr  yr  jacha  mwya  i  allu 
A  fydd  fo  o  heno  hyd  y  foru. 

8  pp.     (1)  By  John  Cadvvaladr  of  Bala,  (2)  by  Matthew  Owen, 
Llangar.     [D.]  M.  14. 

7.  Tair  o  Gerddi  Newyddion,  Yn  Gyntaf,  Cerdd  a  wnaed 
ir  Gwrthryfel  sydd  ynghylch  y  Grefydd,  Sef,  Digrifwch 
rhwng  dwy  Grefydd.  St.  Paul  a  ddywed,  ma'i  (un  Arglwydd, 
un  ffydd,  un  bedydd)  y  sydd  trwy'r  hoU  Fyd.  Eph.  4.  5.  Yr 
Ail  Gerdd,  yw  Hanes  y  Ffowliwr  trwstan,  yr  hwn  a  Saethodd 
Oen  ei  Gymmydog  yn  lie  Dyfrgi  gyd  a  chynnorthwy  i  Bryd- 


A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 


yddion  Nant  Conwy  &c.  Gvvybyddvvch  mai  cam  syniad  y 
Barddyw  dywedyd  fod  Ellis  Roberts  yn  Nant  Conwy  oblegid 
yn  Llanddoged  o  fewn  Sir  Ddinbech  y  mae  efe,  ond  Dafydd 
Jones,  sydd  o  fewn  Nant  Conwy  o  fewn  Sir  Caernarfon  ar  lie 
a  elwir  Trefriw.  Yn  Drydydd.  Englynion  Digrifol  ei 
'Scrifeniad. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  gan  T.  D.  dros  John  Jones  o 
amryw  leoedd,  Gwerthwr  cerddi  yngwynedd  a  Deheubarth. 

8  pp.  (i)  By  John  Edwards,  Glynceiriog,  (2)  by  Hugh  Hughes, 
Bardd  Coch.    [D.] 

8.  Dwy  o  Gerddi  Duwiol  ag  ysdyriol.  Y  Gyntaf.  Sudd 
yn  gosod  allan  fel  y  mae  amruw  ddynion  di  deimled  yn  ei 
cysuro  ei  hunain  yn  ei  pechodau  gan  ddweydyd  ar  ol  pob 
pechod  mwyaf  ar  a  fedrant  ei  wneuthyr  mae  Duw  yn  drugarog 
heb  deimlo  dim  am  ei  gyfiawnder  ef  ar  Crimson  Fplfed.  Ar 
Ail  Sudd  yn  adroedd  mor  druenys  iw  cyflwr  dynion  wrth 
g.wrs  natyr  iw  chany  ar  Loath  to  depart  ffordd  fyraf. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  gan  Tho.  Durston  tros  Evan 
Ellis  o  blwy  llan  Mihengel  yn  Sir  Ddinbech. 

8  pp.     (i)  By  Ellis  Roberts,  (2)  by  Owen  Gryffydd.     [D.] 

9.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion  Yn  Gyntaf,  Dyriau 
newyddion  o  hanes  rhyfeddol  Gwraig  aniwiol  yr  hon  ni  roe 
ddim  ir  t3dawd  Er  mw3^n  Duw  Er  bod  i  gwr  yn  Iwfio  iddi  fod 
yn  Syber  ag  yn  drigarog  wrth  y  tylawd  gwell  oedd  gan  ddi 
hithe  roi  i  besci'r  moch  ran  y  tylaw'd  fel  y  mae'r  haes  yn  calyn 
ym  iw  ganu  ar  Heavy  Heart.  Yn  Ail.  Cerdd  Newydd  o 
hanes  Melinidd  a  Gaisiodd  demptio  merch  Ifangc  i  ddrwgioni 
ddoeth  ag  ud  iw  talu  pwy  fodd  bynnwg  Garaig  y  melinidd 
aeth  yn  hwr  fel  3^  mae  yr  hanes  yn  calyn  yma  Iw  ganu  ar 
person  y  paris. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  gan  Thomas  Durston  dros 
Peter  Morris. 

8  pp.  (i)  Is  anonymous,  (2)  by  Morris  Roberts.  The  title-page 
has  a  rough  wood-cut,  representing  three  persons  with  crowns 
on  their  heads  sitting  around  a  table,     [D.] 

10.  Agoriad  Carwriaeth.  Neu  Ddifyrwch  Diniwaid.  Sef 
Tair  Cerdd  Newydd  na  buant  erioed  yn  Scrifenedig  nag  yn 
Argraphedig  o'r  blaen.     Y  Gyntaf.     Ymddiddan  rhwng  Gwr 


Printed  in  the  Eighteenth  Century. 


Ifrangc  ai  Gariad.  Yr  Ail.  Cyngor  y  Fam  i'r  Ferch  yngh- 
ylch  byw  yn  y  Byd.  Y  Drydedd,  Cerdd  i  ofyn  Modrwy 
Briodas.  O  Wneuthuriad  Ricliard  Parry,  Athraw  Ysgol  yn 
Sir  Fon. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig,  Gan  Thomas  Durston,  yn  y 
Flwyddyn  17 14. 

8  pp.    [G.]  ^  M.  I. 

11.  Edifeirwch  Pechadur  ;  A  dygun  Erfyniad  am  drugared 
ar  y  don  a  elwyr  Leave  Land,  y  ffordd  fyrraf.  2.  Carol 
Duwiol,  Plethiedig,  a  synhwyrol. 

iVrgraffwyd  yn  y  Mwythig  gan  T.  Durston. 

'      8  pp.    (1)  By  T.  D.,  (2)  by  C.  R.    Woodcut  on  title.    [G.]    M.  2. 

12.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  Sef  i.  Cerdd  yn  gosod 
allan  Dull  y  Farn  Ddiweddaf.  2.  Ymddiddan  rhwng  Gwr 
Jefangc  a'i  Gariad. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  gan  Tho.  Durston,  tros  Rhydd- 

erch  Humphrey. 

8  pp.     (i)  By  Owen  Griffith,  (2)  Anonymous.     Durston's  device 
of  a  woman  with  pen  and  book  on  title  page.     [M.]  M.  4. 

13.  Cywir  Hanes  ynghylch  Drychineb  A  Cholled  Ofna- 
dwy  a  fu  Ymhlwy  Llanycil  yn  Sir  Feirionydd,  ar  y  i^  dydd 
o  Fis  Jonawr  diwaetha',  lie  digiwyddodd  i  dan  a  ennyn- 
nodd  o  ben  Canwyll,  losgi  saith  Gwlas  o  Dy  lie  llosgodd  Mab  a 
Merch  tros  ugain  o  Oedran,  ai  Tad  mewn  dychryn  a  fu  farw  yn 
sydyn,  ni  chaed  ond  ychydig  o  Gorph  y  Mab,  na  dim  o  Esgyrn 
y  Ferch  ond  a  ddalied  ar  dreinsiwr,  lie  llosgodd  hefyd  naw  o 
Fuchod  cyfloyon,  a  phump  o  Wartheg  eraill,  a  dau  naw  Hobed 
o  flawd,  oddigerth  ychydig,  a  llawer  o  Ddodrefn  ac  Arian, 
ynghyd  a  rhybydd  a  siampl  i  bawb  i  gymeryd  gofal  i  fod  yn 
fodlonus  iw  cyflwr,  a  gochel  rhegu  na  melldithio  eu  plant,  nac 
eraill,  rhag  i  Dduw  ddial  arnynt,  ac  hefyd  cymmeryd  gofal  gyda 
Than,  rhag  digwydd  iddynt  y  cyfryw  beth.  Yn  Ail.  Cywydd 
Marwnad  ar  ol  yr  Enwog  Fardd  Clodfawr  Ellis  Rowland. 

Argraphedig  yn  y  Mwythig,  gan  Tho.  Durston  tros  Rhydd- 
erch  Humphrey,  Gwerthwr  Llyfrau. 

8  pp.     (1)  By  Huw  ab  William,  (2)  by  Humphrey  William.  [M.] 


8    .  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 

14.  DwY  o  Gerddi  Digrifol,  Ynghylch  Gwreicca  a 
GwRA.  Yn  Gyntaf,  Ymddiddanion  rhwng  dau  Gydymaith, 
sef,  Huw  a  Sion,  ynghylch  dewis  Gwraig;  Huw  yn  canmol 
y  Gwragedd,  a  Sion  yn  eu  goganu  hwy,  ac  yn  gwrthod 
cymmeryd  yr  un  o  honynt.  Yn  Ail,  Ymddiddanion  rhwng 
dwy  Chwaer  ynghylch  Priodi,  un  a  fynne  Wr,  a'r  Hall  ni 
fynneV  un. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig,  gan  Thomas  Durston,  tros 
Rhydderch  Humphrey,  Gwerthwr  Llyfrau. 

8  pp.     (i)  By  Hugh  Hughes,  (2)  anonymous.     [G.]        M.  6. 

15.  Tair  o  Gerddi  Diddanol.  Yn  Gyntaf,  Gweddi  am 
ymwared  rhag  gelynion.  Yn  Ail,  Cerdd  ar  Heavy  Heart  ei 
ofin  Goat  i  Mr.  Davids  tros  Ned  y  nodwr.  Yn  Drydydd, 
Gerdd  o  Cwynfan  Gwr  Ifangcc  am  ei  Gariad. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig,  gan  Thomas  Durston  dros 
Evan  Howel. 

8  pp.     (i)  By  Owen  Gruffydd,  (2)  by  John  Pavey,  (3)  Anony- 
mous.    [M.]  M.  7. 

16.  Tair  o  Gerddi  Diddanol.  Cerdd  o  fawr  Sampl 
Ryfeddol  i  Jeuengtyd  er  Rhybudd  iddynt  hwy  (a  Gweddwdod 
hefyd)  I  ochelyd  torri  Aur  neu  Arian  wrth  ymgredu  au  gilydd 
mewn  Carwriaeth,  yn  Enwedig  i  Ochelyd  torri  yr  adduned 
neu'r  Addewid  hwnnw,  a  wnelont  cyn  Priodi,  yn  dangos  fel  y 
darfu  i  un  Bateman  dorri  Aur  rhwngtho  ai  gariad.  Ac  wedi 
iddi  hi  droi  oddi  wrtho  fo,  fel  y  Darfu  iddo  efe  ei  grogi  i  hun 
uwch  ben  i  Drws  hi  y  Dydd  y  Priododd  hi  wr  arall.  Ac  yn 
dangos  pa  ddiwedd  Echryslon  a  ddaeth  iddi  hitheu.  Ac  fel  y 
daeth  yspryd  Bateman  gefn  nos  iw  dwyn  hi  ymaith  oi  Gwely 
oddi  wrth  Rhwng  Breichiau  i  Gwr  Priodol.  Ac  na  welwyd  na 
migwrn  nag  Asgwrn  o  honi  byth  Drachefn.  Iw  chanu  ar 
Don  a  elwir  Bateman's  Tragedy,  neu  Diychineb  Bateman. 
A  Gyfiaethwyd  or  Saesneg  ir  Gymraeg,  gan  Richard  Parry, 
Athro  ysgol  yn  Roe. 

Yr  Ail,  Cerdd  yn  dangos  fel  y  daeth  tri  o  Dailwriaid  o  hyd 
i  wr  a  Gwraig  yn  dwyn  Defaid,  %^{\\  nos  y  Gaiaf  Diwaethaf. 
Ac  fel  y  rhoesant  wobr  neu  gyflog  mawr  ir  Tailwriaid  am  gelu 


Printed  in  the  Eighteenth  Century. 


arnynt,  iw  chanu  ar  y  mesur  a  elwir  Breuddwyd  y  Frenhines. 
Yn  Drydydd,  Gofynion,  neu  Gwestiwnau,  lied  tywyll. 
Argraphwyd  yn  y  Mwythig,  gan  Tho.  Durston. 

8  pp.     (i)  and  (2)  by  Richard  Pavey,  (3)  by  William  Roberts. 
[M.]  M.  8. 


17.  DwY  o  Gerddi  Newyddion  :  Sef,  Pennillion  yn  gwa- 
hodd  pobl  i  droi  at  Dduw  yn  y  dyddiau  enbyd  hyn  gan 
draethu  ynghylch  y  Drudaniaeth  Clefydon  ar  Marwolaethau 
sydd  yn  ein  plith.  Yr  Ail,  yn  dangos  hanes  a  Chyffes 
buchedd  afradlon,  gyda  bwriad  i  ymadel  ar  unrhyw. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  gan  Tho.  Durston  tros  Rhy- 
dderch  Humphrey,  Gwerthwr  Llyfrau,  1729. 

8  pp.     By  John  Thomas.    [G.J  M.  9. 


18.  Dyma  y  Rhyfeddod  Fwyaf  yn  yr  Oes  hon ;  Sef  Hanes 
un  Catharine  Lloyd  o  Blwy'  Llanyccil  yn  Sir  Feirion- 
ydd,  yr  hon  a  welodd  Weledigaethau  rhyfeddol  ac  Ofnadwy, 
yr  hon  hefyd,  a  fu'n  chwysu  y  Gwaed,  yr  hyn  bethau  na  bu 
ar  un  dyn  erioed  o'r  blaen  yr  hyn  a  fu  yn  y  Flwyddyn  o  Oed 
Crist  1729. 

Argraphw3'd  yn  y  Mwythig  gan  Tho.  Durston  tros  Rhy- 
dderch  Humphrey. 

8   pp.     By    Morys    Robert,   ending   with   a    carol    by    Dafydd 
Manuel.    [G.]  M.  10. 

19.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion  Odiaethol.  Yn  gyntaf, 
Dyriau  duwiol  i  Annog  pob  Gradd  o  ddynion  ymhob  oedran 
i  feddwl  am  y  Pedwar  peth  diwaethaf  Sef  Angeu,  Barn, 
Nef,  ac  Uffern.  Oh  na  baent  ddoethion  na  ddeallant  hyn, 
nad  ystyrient  eu  diwedd. 

Yn  ail,  Clod  neu  fawl  haeddedigol  ir  Anrhydeddus  Bendefig, 
Watkin  Williams  Wynne  o  Watstay,  Esgweier. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  gan  Thomas  Durston,  tros 
Richard  Hughes  y  Gwerthwr  Llyfrau. 

8  pp.    Anonymous.    [G.J  M.  11. 


10  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 

20.  VI.  Gerdd  Newydd  Gwynfanus  Dosturus,  Ag 
hefyd   ychydig   o   siampleu   i'w    Cofio'n   Gofus. 

1.  Hanes  y  Drwg  Weithredwr  Samuel  Walker  y  Barbwr 
yr  hwn  a  wnaeth  Lofruddiaeth  ecliryslon  Yngwrexam  y  3ydd 
Dydd  o  Dachwedd  1748,  gan  ladd  Mr.  John  Davies  Tafarnwr 
a  Chwnstabl  o  Heddwch,  am  yr  lion  weithred  y  dioddefodd  ei 
haeddigawl  Farwolaeth  yn  ymyl  Rhythun  y  3ydd  Dydd  o 
Ebrill  1749,  etc. 

2.  Hanes  llun  Llew  oedd  ar  drwyn  Llong  Admiral  Anson, 
yr  hwn  a  fordwyodd  o  amgulch  y  Byd  yn  ddiweddar,  ag  sydd 
yrwan  yn  yr  (House  of  Lords)  ar  llun  Llew  a  osodwyd  yn 
(Sign)  i  Dy  cwrw  yn  Sussex,  ar  Gynghanedd  hynu  ar  Garreg 
oddidano  yn  Saesneg. 

3.  Cerdd  o  fawl  haeddedigol  i  Edward  Jones  y  Gweiriwr, 
a  Llifiwr,  Coed,  ac  hefyd  Dychymyg  ddierth  ar  gynghanedd, 
etc. 

4.  Coffadwriaeth  gwr  am  i  gariad  pan  fo  hi  ymhell 
oddiwrtho  Gan  gofio  I  henw  pa  henw  b3mnag  fel  y  canlyn  ag 
hefyd  ychydig  Siample  ymusc  y  Cymru  Er  rhybydd  Iddynt 
ymgroesi,  Rhag  y  rhai  hyn  sydd  ai  henwe  yn  canlyn  fel  i  mae 
Manuel  Williams  Eurych  oriog,  etc.  Mewn  miloedd  o  faledi 
yn  brint.     Ac  hefyd  Englynion  o  amriw  o  achosion. 

Er  gwiried  yr  ymgaria     un  Dyn 

A  dwyn  enw  gwrda, 
Anodd  Gael  yn  ddiwael  dda, 
O  bur  der  gan  bawb  eir  da. 

Pawb  or  byd  enyd  adwaenan     o  far 

Fai  arall  yn  fuan, 
Ni  wel  neb  yn  ol  y  wnan 
Hanner  i  feiau  i  hynnan. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  gan  T.  D.  dros  W.  J.  gwerthwr 
Hanes  Judas  Iscariot  ac  Almanac's. 

8  pp.    [G.]  M.  12. 

21.  Tair  o  Gerddi  Newyddion.  Y  Gyntaf  Yn  Cyn- 
nw3^s,  trueni  dynol  ryw  or  cwymp  Addaf,  hyd  yr  amser 
presennol  gan  ddangos  mor  anallu  ydyw  dyn  i  gael  trugaredd 
trwy  ei  weithredoedd  deddfol,  Ac  fel  y  daeth  y  Gwaredydd 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  II 

i  dalu  dyled  plant  Addaf,  sef  lesu  Grist.  Yn  Ail.  Yn 
cynnwys,  ystyriaeth  i  bawb  feddwl  am  eu  diwedd,  gan  mor 
siccr  yw'r  aniser.  Yn  drydedd.  Yr  cynnwys  y  taledigaeth  y 
fydd  iw  gael  yn  y  Nef  ir  ymdrechvvr  fFyddlon.  Medd  ein 
lachawdwr.  Cyfing  yw'r  porth  a  chul  yw'r  ffordd  sj^dd  yn 
arwain  i  'r  Bywyd  !  ac  ychydig  yw  y  rhai  sydd  yn  ei  chael  hi. 
Mat.  7,  14.  Ymdrechwch  am  fyned  i  mewn  trwy'r  porth 
cyfing;  canys  llawer,  meddaf  i  chwi,  a  geisiant  fyned  i  mewn, 
ac  nis  gallant.     Luc.  13,  34. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  gan  Thomas  Durston  dros 
Evan  Ellis. 

8  pp.     The  three  by  Ellis  Roberts.     [G.]  M.  13. 

22.  I.  Gwerth  gini  am  geiniog :  neu  Faled  Odidog,  yn 
cynwys  yn  gynta  y  pethe  rhyfedda :  Hanes  digrefa.  Loc- 
ystied  a  castie :  Fel  Owdwl  yn  dechre  Ag  yno  'n  blaen  Eirie. 

2.  Yn  Ail  cewch  ddymyniad  ne  ufydd  Ddyseyfiad,  Pechadur 
da  i  deimlad,  A  geisie  wneyd  canniad,  Ar  fesur  mwyn  rhygil, 
a  elwir  Cow  Heel.  Neu  Sowdwl  Buwch  hen,  Ar  bendro'n 
i  phen. 

3.  Pennill  mwyn  sain,  Ar  ddydd  Valendain  ar  fesur  mwyn 
Bwnc ;  Ai  henw  March  Mwnc. 

4.  Cerdd  ddigri,  yn  hynod  i'w  henni ;  hanes  dyn  agos  a 
gollodd  i  glos,  Ai  Arian  yn  i  boced  yn  rhegu  am  i  golled  i'w 
ganu  dan  dychan,  yn  ddygun  ar  ddygan. 

5.  Hanes  dyn  diniwed,  na  cheiff  lonj^dd  i  gerdded  : 
Darllenwch  cewch  weled,  ystyriwch  y  golled. 

Englyn. 
Darfu'r  gwir  yn  glir  o'n  gwlad,  mae  celwydd, 

Mewn  cilwg  ar  dyfiad, 
Hudolwr  yn  hel  deiliaid, 
Nos  a  dydd,  yn  was  i'w  dad. 

John  Richard,  Bryniog  ai  Cant. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  gan  Thomas  Durston  dros 
William  Jones  gwerthwr  Hanes  Judas  Iscariot. 

8  pp.     (i)    By   E.   W.,    (2)   Edward    Williams,   (3)   Anon., 
(4)  and  (5)  by  William  Phylip.     [G.]  M.  15. 


12  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 

23.  Baled  Newydd  Gyflawn  yn  cynwys  pump  o  Gerddi 
Diddanol  a  digrifol,  yn  Gyndaf  i.  Carol  Brid  Neu  Broph- 
wydoliath  ;  yn  canlun  ar  fesur  Haf.  2.  Cyngor  i  wraig  Groes 
yw  Chanu  ar  fesur  a  Elwir  Tros  3^  gareg,  neu  [Over  the 
Stone.]  3.  Chydig  o  benillion  i  anerch  nierch  Ifangc 
oddiwrth  i  chowir  Gariad,  iw  canu  ar  y  foes.  4.  Wllys 
Diawaetha'r  Tinker  cun  ei  farwolaeth  ar  fesur  a  elwir  y 
Drymmer  Ifanc.  5.  Cerdd  i  ofyn  Hi  unllaw  i  William  Morris 
Dros  Thomas  Shion  iw  chanu  ar  fesur  a  Elwir  amorilis. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  gan  Thomas  Durston  dros 
William  Jones  Gwerthwr  Hanes  Judas  Iscariot  ac  Almanac's. 

8  pp.  (1)  By  E.  D.,  (2)  Anon.,  (3)  by  K.  O.,  (4)  by  R.  H.,  (5)  by 
Robert  Humphreys.      [G]  M.  16. 

24.  O  Lythyr  yr  hwn  y  gafwyd  tann  Garreg.  Yma 
un  y  mae  amryw  Gynghorion  da  buddiol;  Eithr  yn  fwya 
Enwedigol  ynghylch  cadw  y  Sabbath. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  gan  Tho.  Durston,  tros  Lewis 
William,  Gwerthwr  Llyfrau.     Yn  y  Flwyddyn  1737. 

8  pp.  Durstoii's  well  known  Stamp  {i.e.,  a  female  figure  sitting 
on  a  throne,  holding  a  book  in  one  hand  and  a  pen  in  the  other) 
on  title  page.  Pages  2-4  contain  a  prose  version  of  the  tradition, 
common  in  chap-books  of  the  period,  of  the  finding  of  a  letter 
written  by  Christ  inscribed  on  a  stone  at  Morton,  near  Istanding 
(sic).  Pages  4-8  have  a  metrical  version  of  the  letter.  The 
twenty-seventh  and  last  verse  is  as  follows  : — 

"  Mil  chive  chant  tri  ugain  hefyd 
Oedd  oedran  Prynwr  holl  fyd, 
A  deg  eilwaith  coehwch  wir, 
Pen  gaed  y  Llythyr  hyfryd." 
[U.C.W.] 

28.  Duw  o  Gerddi  Newyddion.  Y  Gyntaf.  Sydd  yn 
Erbyn  y  Gynfigen  ay  ymrysonan  sydd  rhwng  Dynion  ai 
gilydd :  Ac  yn  Deisyfu  arnynt  am  Gymmodi  ynghrist,  O 
blegid  nid  ydiw  yr  holl  ymrysonau  ond  ar  cnawd  :  fel  y  dywed 
S.  Paul,  Gal.  v.  15,  etc 

Yma  a  wnaed  o  waith  carwr  Cyttundeb  o  blwyf  Tangnhe- 
fedd  a  wlad  ystyriaethau,  sydd  yn  by  w  wrth  Ddrws  forth 
Angeu  tu  fewd  i  stafell  y  Cnawd.  Hwn  iw  mab  Robert  Ellis, 
1750.      Ar  ail.      Aunogaeth  yn  erbyn   Twyll  a   Rhagrith  y 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  13 

Methodisiaid  wedi  ei  chymmeryd  o  amryw  faunau  o'r 
ysgrithyr  Can,  i'w  chanu  ar  y  Mesur  a  elwir  King's  Ffarwel, 
neu  Ymadawiad  y  Brenin. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythiggan  Tho.  Durston,  dros  Thomas 
Roberts,  o  blwyf.     Llanllyfui. 

8  pp.  At  the  end  of  the  latter  song  it  is  stated  "  Aelodau  Cywir 
Eglwys  Loegr  a'i  cant".  Probably  both  were  by  the  same 
authors. 

[Cardiff  Free  Lib.] 

26.  Tair  o  Gerddi  Newyddion,  y  Gyntaf,  Dirifau  o 
Ddifrifol  Ystyriaeth  o  Ddisddefaint  ein  Jachawdwr  Jesu  Grist. 
Yr  Ail  Dirifau  y  Pren  Almon  wedi  ei  chymeryd  o  Lyfr 
Solomon  Pregethwr  12  bennod.  Yn  Drydydd.  Englynion 
Duwiol  i  feddwl  am  ein  Diwedd. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  gan  T.  Durston. 

8  pp.  (i)  and  (2)  by  Owen  Griffydd,  (3)  by  Gwilim  ab  Dewi. 
[Salesbury  Coll.  ] 

27.  Pedair  o  Gerddi  Peth  Duwiol,  Rhai  Digri  ;  yn 
Gyntaf,  Ychydig  Ddyriau  ar  yr  Ystyriaeth  o'r  Breuol  ni  a 
byrdra  Oes  Dyn  ;  Ar  y  mesur  a  elwir  Loath  to  depart,  neu 
Anodd  ymadel.  Yn  ail,  Dechra  cerdd  yn  anog  fel  y  mae 
llawer  o  bobol  megis,  gwyr  Gweddwon  wedi  frisdi  gwragedd 
gweddwon  a  byw  yn  aug  hytum,  cwyn  fan  hen  wr  oedd  fellu 
ar  don  neu  dune,  dyfyrwch  Hugh  Evans  y  gof  6  Sir  fon. 
Dechreu.  Yn  drydydd.  Cerdd  ar  Old  Darby.  O  Fawl 
haeddo  1  ir  Miners  mwyn  hieni,  Yn  Bedwerydd  Cerdd 
ddiniwed  o  cwyhflfen,  Merch  aw  i  chariad  ac  athrawaith  yma, 
i  Weled  i  scrifeny  at  i  chariad.  Yn  Trydydd.  The  Flower 
of  Edinburgh,  wedi  droi  ir  gymraig. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  gan  T.  D.,  dros  W.  J.  gwerthwr 
Hanes  Judas  Iscariot  ac  Almanc's  a  Fengyl  Nicodemus  ar 
Catechism  Newydd;  A  Hanes  Mol  Flanders  yw  dywedyd 
yn  rhes,  A  Chyngor  ir  Colliers,  mwyn  moddus  ar  Miners; 
Phob  un  sy'n  cloddio,  dan  ddaiar  gron  gryno,  a  difig  gwynt 
arno,  mae  physig  iw  giwrio. 

8  pp.  (i)  By  Rees  Ellis,  (2)  Gwylym  hen  Llwyd  o  Fon,  (3) 
and  (4)  by  W.  B.  There  is  also  an  englyn  on  p.  5,  by  Hugh  Evans 
y  gof  o  Fon. 

[Salesbury  Coll.] 


14  A  Bibliogj'aphy  of  Welsh  Ballads 


(2)  BaUads  printed  by  JOHN  RHYDDERCH  (1715  to  1728). 

28.  Gyffes  Ymadrodd,  neu  Eiriau  diweddaf  Robert  Owen 
o  Blwyf  Llanrwst  yn  Sir  Ddinbych ;  yr  hwn  a  ddioddefodd 
yn  haeddedigol  ar  y  Pren  Dioddef  yn  yr  hen  Waun  neu'r  Old 
Health  yn  ymyl  y  Mwythig  ar  y  17  dydd  o  Ebrill  17 17.  O 
wneuthuriad  ac  Argraphiad  John  Rhydderch  yn  y  Mwythig, 
ac  ar  werth  ynghyd  ac  amryw  Faledi  Cymraeg  a  Saesnag. 

8  pp.     The  last  sentence  is  at  the  end  of  the  book.      M.  17. 

29.  DwY  o  Gerddi  Duwiol,  Sef,  Y  Gyntaf,  Cyffes  Ystyriol 
Gwr  ar  ei  Glaf  Wely,  ynghyd  a'i  Hyder  Cyssurol  yn 
Nhrugareddau'r  Arglwydd.  Ar  Ail,  Megis  yn  Deilliaw  o'r  un 
Testyn. 

Argraphwyd   yn   y   Mwythig  gan   John    Rhydderch    tros 

Owen  Williams. 

8  pp.  (1)  By  John  Davies  o  Lathwryd,  (2)  anonymous. 
[G.]  M.  18. 

30.  DwY  o  Gerddi  Rhagorol  a  Chynchaneddol.  Sef,  Y 
Gyntaf  yn  Cynnwys  Annogaethau  i  foli  Duw,  mewn 
Ymddiddan  rhwng  yr  Enaid  a'r  Corph,  ar  61  bod  y  Corph 
mewn  Cyflwr  Clwyfus  dros  dro. 

Ar  Ail  i  ofyn  Falendine. 
At  ba  rai  y  chwanegwyd  Englynion  Duwiol. 
Argraphwyd  yn   y    Mwythig  gan   John    Rhydderch    tros 
Owen  Williams. 

8  pp.  (i  and  2)  by  Ellis  Rowland.  The  remainder  being  a 
quaint  wording  of  the  143rd  Psalm,  and  ''Englynion  am  weddi 
forau  a  hwyr,"  ending— "H.  Dab.  Evan  a'i  cant."     [G.]  M.  19. 


31.  Tair  o  Gerddi  Newyddion.  Sef  Y  Gyntaf,  yn  rhoddi 
Hanes  Dynes  ddrwg  ei  Moesau. 

Yr  Ail,  sy'n  erbyn  Godineb,  Llygredigaeth  Cydwybod,  Ac 
yn  Cynghori  pob  math  rhag  Marweiddio  yn  yr  Ysbryd. 

Y.  Drydedd,  ar  Ddiwaethaf  yn  erbyn  Cybyddod. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig,  Gan  John  Rhydderch,  ac  ar 
Werth  Gan  Thomas  John.     1718. 

8  pp.    (i)  By  Thomas  Evans,  (2)  by  T.  E.,  ^nd  (3)  by  Dafydd 
Manuel.    [G.]  M.  21. 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  15 

32.  DwY  o  Gerddi  Newyddion,  Y  Cyntaf  a  gynnwys 
Ymddiddanion  Caredigol  a  ddigwyddodd  rhwng  Gwr  leuangc 
ai  Gariad  yn  y  Coed. 

Ar  Ail,  Gerdd  Dduwiol  megis  ar  gyffelybiaeth  Ysgol  Jago  i 
Ddringo  'rhyd  y  Nefoedd. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig,  gan  John  Rhydderch  tros 
Morris  Williams. 

8  pp.     (i)  By  Edward  Williams  of  Bettvvs  Gwerfil  Goch,  (2)  by 
Thomas  Gabriel.    [G.]  M.  22. 

33.  Tair  o  Gerddi  Newyddion,  Sef.  i.  Y  Gyntaf,  yn 
Gynnwys  Hanes  cyflawn  a  Chywir  ynghylch  Direidi  a 
Drygioni  Ysg3^farnog  farus,  yr  hon  oedd  arferedig  o  anrhei- 
thio  Gardd  y  Prydydd ;  Gan  ddifa  ei  Foron,  ai  Lysiau 
Gerddi. 

2.  Yr  Ail.  Galarnad  Gwr  oedd  yn  Myned  i  Garchar  o 
herwydd  Died  am  Gwrw  i  Wraig  Tafarn,  ai  Rybudd  i  eraill 
rhag  syrthio  i'r  cyfryw  fagl. 

3.  Y  Drydedd,  ar  Ddiwaetha,  yn  Gofyn  Perwig. 
Argraphwyd  yn  y   Mwythig,  Can  John    Rhydderch   tros 

Thomas  John  Morgan. 

8    pp.     (i)    By  John   Thomas,    (2)    and   (3)   anonymous.     [G.] 

M.  23. 

34.  YsTORi  Ddigrifol,  yn  Rhoddi  gwir  ac  union  Hanes, 
fel  y  digwyddodd  i  Gerbydwr  neu  Goachman  droi  yn  Ferch, 
yn  mha  yn  y  danghosir  yn  eglur,  fod  cyn  hawsed  ynnill 
Plentyn  o  Gerbydwr  mewn  Llawdr  neu  Glos,  ag  un  o 
Buteiniaid  Drury  Lane  mewn  Pais  Gylchog.  Ynghyd  ar 
Ymddiddanion  a  fu  rhwng  y  Cerbydwr  ar  Fydwraig ;  Hefyd 
chwi  a  gewch  y  modd  ar  agwedd  i  clafychodd  ac  ir  Escorodd 
ar  Fachgen  prydferth,  fel  y  gorweddodd  i  mewn.  Bedydd  a 
chynyddiad  y  Plentyn,  &c. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig,  gan  John  Rhydderch,  tros 
William  Atkins,  yn  y  Flwyddyn  17 19. 

4  pp.    At  the  end,  "J.  R.  ai  Cyfiethodd."    [G.]  M.  24. 

35.  DwY  o  Gerddi  Duwiol  a  Rhagorol.  Yn  Gyntaf,  sef 
Carrol  Duwiol  Ystyriol. 


1 6  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 

Yr  ail,  yn  Cynnwys  Galarnad  ar  Ddull  Ymddiddan  rhwng 
y  Byvv  a'r  Marw. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  gan  John  Rhydderch,  tros 
William  Williams. 

8  pp.  (i)  By  Thomas  Llwyd  o  Benmaen,  (2)  by  John  Kadwalader 
Owen  o  Blwyt  Llandrillo.     Two  woodcuts.     [G.J  M.  25. 

36.  DwY  o  Gerddi  Newyddion,  sef  y  Gyntaf,  Ynghylch 
Trueni,  Gwaeledd,  a  Marwolaeth  Dyn. 

Ar  Ail,  sef  Cyngor  i  Annog  pawb  i  roddi  eu  Pwys,  eu 
Hyder  ai  Hymddiried  yn  Nuw,  ac  nid  ar  Ddyn,  ar  cyfan  wedi 
i  gymmeryd  or  146  Psalm. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  gan  John  Rhydderch,  yn  y 
Flwyddyn  1719. 

8  pp.    Both  by  Dafydd  ap  Richard  of  Llanarmon,  Carnarvon.    [M.] 

M.  26. 

37.  DwY  o  PsALMAU  I  Wedi  eu  troi  ar  fesur  Cerdd,  gan 
ddau  Hen  Brydydd  Ardderchog. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig,  gan  John  Rhydderch,  tros 
Owen  Williams. 

8  pp.  (1)  Is  a  metrical  adaptation  of  the  139th  Psalm,  by  Owen 
Gruffudd.  (2)  of  the  6th  Psalm,  by  Humphrey  Dafydd  ab  Ifan. 
[G.]  M.  28. 

38.  Cerdd  Newydd,  Wedi  cymmeryd  ei  Thestun  a'i 
Hystyr  allan  o  Waith  Taliesin,  a  elwyd  Bustl  y  Beirdd 
Yn  Cynnwys  Ffyrdd  a  BucheddauV  Annuwiolion ;  Er  Esampl 
ac  HyfForddiad  tu  ac  at  wellhad  y  Cyfryw  rai,  i  wneuthur  fel 
y  dywedodd  y  Prophwyd,  sef,  Gwyn  ei  fyd  y  gwr  ni  rodia 
ynghyngor  yr  Annuwiolion,  ac  ni  saif  yn  ffordd  pechaduriaid, 
ac  nid  eistedd  yn  eisteddfa  gwatwarwyr:  Onid  sydd  a'i 
ewyllys  ynghyfraith  yr  Arglwydd;  ac  yn  myfyrio  yn  ei 
gyfraith  ef  ddydd  a  nos. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig,  gan  John  Rhydderch,  tros 
Dafydd  Thomas,  yn  y  Flwyddyn  1720. 

8  pp.     Ending- "Dafydd  Thomas  a'i  Cant."     [G.]       M.  29. 

39.  Tri  o  Garolau  Duwiol,  Sef  Dau  Garol  Plygain,  Ac 
un  dan  Bared. 


Printed  i7t  the  Eighteenth  Century. 


Argraphwyd   yn  y  Mwythig,  gan   John   Rhydderch,   tros 
Anne  Jones. 

8  pp.     I  St  Carol  anonymous,  2nd  by  John  Rhydderch. 

The  3rd  ("Carol  tan  Bared")  begins  thus  : — 
"  Gyda'ch  Cennad  wrda, 


Ni  ddaethom  yma'n  ddiwaetha  ; 
I  geisio  Rhan  or  beredd  wledd, 
Sydd  er  y  llynedd  yma." 
*  *  » 


and  ends  :- 


"Na  chaned  neb  i'n  herbyn, 
Heb  Driban  o'r  un  Testyn ; 
Canllynont  gwrs  a  mesur  jawn, 
Ni  ddown  i  mevvn  er  undyn." 
[G.]  M.  30. 

40.  DwY  o  Gerddi  Newyddion.  Y  Gyntaf  yn  Cynnwys 
Llofruddiaeth  neu  Fwrddwr  echryslon,  y  wnaeth  un  Meredith 
Jones  (o  Blwy  Llan  Elltyd  y  Faerdre'  yn  Sir  Forganwg)  ar  ei 
Wraig  a'i  Bedwar  Plentyn,  ac  fel  y  daliwyd,  ac  a'i  Carcharwyd 
yng  Nghaerdyf,  ac  a  Farnwyd  i'w  grogi  yno,  a'i  osod  wrth 
Sibedau. 

Yr  Ail,  Ymddiddan  rhwng  yr  Enaid  a'r  Corph. 
Argraphwyd  yn  y  Mwythig,   gan  John    Rhydderch,   tros 
William  Williams. 

8  pp.    Anonymous.     [G.]  M.  31. 

41.  Cerdd  ar  y  Mesur,  Moggy  Ladder.  CredoV  Deuddeg 
Apostol,  gwedi  eu  dosparthu,  fel  y  gallo  pob  Christion  wybod 
pob  Pwngc  o'i  Ffydd  ;  yn  wahanredol  neu'n  Neilltuol. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig,  gan  John  Rhydderch  tros 
Robert  Jones,  yn  y  Flwyddyn  1 720-1. 

8  pp.     (i)  Anonymous,   (2)   by   Humphrey  Dafydd  ap   leuan 
Clochydd  Llanbrynmair.    Imprint  at  the  end.    [G.]         M.  32. 

42.  Y  Newydd  Dychyrynadwy  o  Ffraingc,  Neu  Ddiflaniad 
Marsailles.  Yr  hyn  sydd  yn  gyntaf  yn  galw  Prydain  (o^i 
diofalgwsg)  i  ddychwel  at  Dduw,  gan  ystyriaid  ei  fawrion 
Drugareddau,  ai  ami  Waredigaethau  tu  ag  ati ;  ai  ddyfnion 
Farnedigaethau  Ofnadwy  ar  eraill  :  Gan  ddangos  ynghylch  y 
Pla  diweddar  a  fu  yn  Ffraingc,  yn  y  Cynhauaf  y  Leni  1720. 
O'r  hwn   y  bu  feirw  uwchlaw  Cant  o  Filoedd  o  Drigolion 

c 


1 8  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 

Marsailles  (ai  chymydogaeth)  un  oV  Dinasoedd  mwyaf 
blodeuog  ac  Anrhydeddusaf  o  fewn  Teyrnas  Ffraingc.  Ond 
yn  awr  yn  fwya  truenus  a'r  sydd  iw  chad,  wedi  i'r  Clwyf 
marwol  heintus  hwn  eu  diflanu  a'i  diddymu  megis  dim,  Lle'r 
oedd  fel  y  tybid  Fis  Gorphenaf  diwaethaf,  uwch  law  Cant  ac 
ugain  o  Filoedd  o  Drigolion  yn  byw  yn  llwyddianus,  ond  yn 
awr  braidd  fod  un  fil  gwedi  eu  gadel  ynddi  gan  y  Pla,  yr  hyn 
sydd  iw  ganu  ar  Don  Diniweidrwydd. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  gan  John  Rhydderch  tros 
William  Rowland,  yn  y  Flwyddyn  1721. 

8  pp.  This  account  of  the  plague  is  written  by  Robert  ap 
Richard,  followed  by  "Cyngor  i  Ifiengctid,"  by  Thomas  Dafydd. 
[G.]  M.  33. 

43.  GwELEDiGAETHAU  Gcncth  fcchau  o  Ddeng  mlwydd 
Oed.  Sef  Jane  Merch  Sion  Morys  o  Blwy'r  Beriw  yn  Sir 
Drefaldwyn.  Y  Weledigaeth  gynta',  lie  y  cafodd  hi  gyflawn 
olwg  ar  Ddarluniad  Gardd  Eden.  Yr  ail,  Hi  a  gafodd  olwg 
Ofnadwy  ar  y  Cythreuliaid  ar  Damnedigion  yn  Uflfern.  Yn 
Drydedd.  Yr  Olwg  hyfrydol  a  gafodd  hi  o  ddedwyddwch  a 
Phrydferthwch  y  Nef,  ac  anhawsed  y  fu  genddi  ymadel  ag  ef. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  gan  John  Rhydderch  tros  J.  LI. 

8  pp.     "J.  LI  a'i  Cant."    [G.]  M.  34. 

M.  Hanes  y  Pla  yn  Ffraingc.  Sy'n  Dangos  y  modd  yr 
yscybwyd  amryw  Ddinasoedd  yno  gan  yr  Haint  Echryslon 
hwn.  Ynghyd  a  Rhybudd  i  ninnau  i  ymddiwygio  rhag  ein 
difetha  oil  yn  yr  un  modd  Ofnadwy. 

Haint  a  dann  ti  hwnt  y  don  di  gellwair 
Dir  gwella  tra  gallon, 
Daw  cofion  y  Duw  cyfion, 
Yn  ffonnod  un  ffunud  hon. 
Argraphwyd  yn  y  Mwythig,  gan  John    Rhydderch   yn  y 
Flwyddyn  1721. 

8  pp.    Ending  : — 

"Cymru  hoenus  dyna'r  hanes, 


Hvll  yn  gyfan  oil  a  gyfes, 
"■'  "  ■     ■    ■■  Mwyt 

Iw  Iwyr  adrodd  o  law  Rodrig." 


Yn  Brintiedig  yn  y  Mwythig, 


'•Dafydd  Thomas  ai  Caint." 
[G.]  M.  35. 


Printed  m  the  Eighteenth  Century.  19 


45.  Y  Carwr  Cyfrwysgall  :  Neu  Faled  newydd  ynghylch 
y  Batteled  Sac ;  Neu  eglur  ddanghosiad  fel  y  bu  i  Wr 
Bonheddig  ifangc  tros  ddwy  flynedd  tuntu  yn  dwyn  Ewyllys 
da  iw  Gariad,  a  hitheu  yn  ei  naccau  o  hyd  nes  iddo  or  diwedd 
gymmeryd  arno  ei  Wenwyno  ei  hun  o'i  chariad  ;  Ar  digrifwch 
a  ddigwyddodd  o'r  achos,  ac  fel  yr  ynnillodd  Ef  ei  Gariad. 

Argraphwyd  yn  y  Mw^^thig,  gan  John  Rhydderch,  tros 
Anne  Jones. 

8  pp.    Anonymous.     [G.]  M.  36. 

46.  DwY  o  Gerddi  Duwiol:  sef  Carol  Haf  newydd;  a 
Cherdd  arall  ynghylch  Dydd  y  Farn,  ar  y  Fedle  fawr. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig,  gan  John  Rhydderch  tros 
Domas  Sion  Morgan. 

Imprint  at  end.    8  pp.     (i)  By  John  Prichard  Prys,  (2)  by  John 
Thomas  o  Blvvyf  Llan  Edeyrn. 

At  the  end  of  the  book  is  the  following : — 

"Rhybudd.  Bydded  yspys  i  Gymru,  fod  Llyfr  a  elwir  Difyrrwch 
Crefyddol,  neu  Ganiadau  Duwiol  o  Waith  John  Prichard  Prys,  yn  yr 
Argraphvvasc,  yr  hwn  drwy  gennad  Duvv,  a  fydd  yn  barod  mevvn  ychydig 
amser." 

[G.]  M.  37. 

47.  DwY  o  Gerddi  Newyddion.  Yn  gyntaf,  Yn  cynnwys 
Cerdd  o  Ymddyddanion  rhwng  y  Cybydd  ar  hael. 

A'r  Ail,  Ynghylch  Dirfawr  Achwyniaeth  Gwr  Ifangc,  o 
Angharedigrwydd  ei  Gariad  ar  61  ei  phrofi  ac  ymddwyn  iddo 
Etifedd  ir  Byd ;  Ai  anhynawsrwydd  yn  gomedd  magu'r 
Plentyn,  na  rhoddi  dim  tuag  at  hynny.  Er  rhybydd  i  hen  ac 
Ifangc  i  ymgadw  mewn  pryd  oddiwrth  y  cyfryw  aflwydd. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  gan  John  Rhydderch  tros  Jane 
Roberts. 

8  pp.    Anonymous.    [G.]  M.  40. 


48.     Can  Ynghylch  Pedair  Merched  y  Drindod  :  Trugaredd, 
Gwirionedd,  Cyfiawnder  a  Heddwch,  Psal.  85,  10. 
Argraphwyd  yn  y  Mwythig,  gan  John  Rhydderch  1722. 

8  pp.    Anonymous.    [G.]  M.  41. 

C  2 


20  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 

59.  Ymddiddan  rhwng  y  Byw  aV  Marw  neu  Farwnad  i 
Mr.  Hugh  Hughes  o  Fottegir,  at  yr  hwn  y  Chwanegwyd 
rhai  Englynion  tu  ac  at  hyfforddio  rhai  i  rodio  yn  Rheol 
Buchedd  sanctaidd. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  gan  John  Rhydderch  tros 
Thomas  John  Morgan. 

8  pp.     First  part  by  P^van  Thomas  o  Ben  y  Gaer  Ym  Mhlwy 
Llanfihangel,  the  Englynion  by  E.  W.  and  Edm,  Prys. 
[G.]  M.  42. 

50.  DwY  o  Gerddi  Newyddion.  Y  Gyntaf  yn  Cynwys 
Ymddiddanion  digrifol  rhwng  Dau  ynghylch  Meddwdod.  Ar 
Ail  sef  Cerdd  Dduwiol. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  gan  John  Rhydderch,  1723. 
8  pp.    (i)  Anonymous,  (2)  by  Alse  Williams.     [G.]      M.  43. 

61.  DwY  o  Gerddi  Digrifol.  Y  Gyntaf,  Yn  cynnwys 
Ymddiddanion  rhwng  Gwr  Ifangc  ai  Gariad,  ac  fel  ar  y  diwedd 
y  Cyssylltwyd  hwynt  mewn  gwir  Rwymyn  Briodas. 

Ar  Ail,  Ynghylch  hanes  Oferwr. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig,  gan  John  Rhyd'derch  tros 
William  Rowland. 

8  pp.     (1)  By  Dafydd  Jones  of  Trefriw,  (2)  anonymous. 
[G.]  M.  44. 

52.  Tair  o  Gerddi  Rhagorol.  Sef  yn  gyntaf,  Carol 
Haf  Newydd. 

Yn  ail,  cerdd  Orchestrol  yn  Datcan  Lleisieu  adar.  Y  dry- 
dedd  ynghylch  un  wedi  beichiogi,  .... 

Argraphwyd  yn   y   Mwythig,   gan   John    Rhydderch   tros 

Anne  Jones. 

8  pp.     (1)  By  John  Rhydderch,  (2)  by  Edmund  Prys,  (3)  anony- 
mous.    [G.]  M.  46. 

53.  D^VY  o  Gerddi  Newyddion.  sef  Y  Gyntaf,  sy'n 
Cynnwys  Carol  Plygain  Rhagorol  ar  Anedigaeth  Kin 
lachawdwr. 

Yr  Ail  Gerdd  i  ofyii  Par  o  Ddillad,  o  Rodd  Pendefig. 

Argraphwyd   yn   y   Mwythig,   gan   John  Rhydderch,   tros 

Thomas  Sion  Morgan. 

8  pp.    (i)  By  John  Thomas,  (2)  by  Ellis  Cadvvaladr. 
[G.]  M.  47. 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  21 

54.  DwY  o  Gerddi  Digrifol.  Y  Gyntaf,  Ymddiddan 
rhwng  Gwr  Ifangc  o  Gybydd  a  Merch  Ifangc. 

Yr  ail,  i  ofyn  Dolau  Ychain  yn  rhodd. 

Argraphwyd  y\\  y  Mwythig,  gan  John  Rhydderch,  tros 
William  Rowland. 

8  pp.  (i)  By  Dafydd  Jones,  (2)  "Hugh  Morys  ai  Cant  (medd 
rhai).'    [G.]  M.  48. 

55.  Tair  o  Gerddi  Newyddion.  Y  Gyntaf,  Yn  Cynnwys 
Ymddiddanion  Digrifol  rhwng  Gwr  Ifangc  a'i  Gariad,  sef 
Gutto  Bengyrch  a  Dwgan  fwyn  Aelddu. 

Yn  Ail,  Carol  Haf  Newydd. 

Y  Drydedd,  yn  dangos  Siomedigaeth  Trythyllwch,  ynghyd 
ac  Englynion. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  gan  John  Rhydderch  tros  Anne 
Jones. 

8  pp.  (1)  Anonymous,  (2)  by  Dafydd  Evan,  (3)  anonymous, 
"Englynion"  by  David  Evan  o  Bivvy  Llanfair,  and  by  Robert 
Edward  Lewis.     [G.]  M.  49. 

56.  UwY  o  Gerddi  Rhagorol,  sef,  Y  Gyntaf,  yn  Cynnwys 
Galarnad  Gwrar  61  Ymadel  ai  Wlad,  A'i  Garedigol  Annerchion 
at  ei  Gyfneseifiaid,  Cyfathrach,  a'i  Gymdeithion,  ynghyd  a 
Chyngor  i  eraill  i  gymmeryd  Rhybudd  mewn  pryd,  rhag  taro 
wrth  y  cyfryw  helbul  ac  a  ddigwyddodd  iddo  ef. 

Ar  Ail,  yn  cynnwys  Ymddiddanion  rhwng  Gwr  Ifangc,  a 
Merch  Ifangc. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  gan  John  Rhydderch  tros 
Rhydderch  Humphrey,  1727. 

8  pp.     (1)  By  Humphrey  Dafydd,  (2)   by  Robert  Mils.     [G.] 

M.  52. 

57.  Tair  o  Gerddi  Newyddion,  sef  Y  Gyntaf,  yn  Cynnwys 
Galarnad  ar  61  Plentyn  a  syrthiodd  i  Frecci  Poeth,  ac  a 
gollodd  ei  Hoedl  o'r  achos,  yn  Nyffryn  Ardudwy  yn  Sir 
Feirionydd. 

Yr  ail  Gerdd,  yn  Cynnwys  Cl6d  i  Gowper  ac  i  Ofyn  Piser 
iddo,  tros  Hen  Wr. 

Y  Drydedd,  ynghylch  Trwstaneiddrwydd  Carwriaeth  neu 
Siommedigaeth  Gwr  Ifangc  am  Gariad,  &c. 


22  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 

Argraphwyd   yn   y   Mwythig,   gan   John    Rhydderch   tros 

Rhydderch  Humphrey. 

8  pp.     (i)  By    Ellis   Rowland,  (2)  and   (3)  anonymous.      [G.] 

M.  51. 

58.  Tair  o  Gerddi  Newyddion,  Sep,  Y  Gyiitaf,  yn 
cynnwys  Ymddiddan  rhwng  y  Byw  ar  Marw,  sef  Mrs.  Lowry 
Richard  a'i  Phriod ;  or  Ty  Cerrig  yn  Llanfihangel  yn  Sir 
Feirionydd. 

Yr  Ail,  Ymddiddan  rhwng  gwr  Ifangc  ai  Gariad. 

Ar  Drydedd  ar  Ddiwaetha  Cerdd  yr  Ysgyfarnog  farus. 

Argraphwyd   yn   y    Mwythig,    gan    John    Rhydderch   tros 

Rhydderch  Humphrey,  1727. 

8  pp.     (1)  By  Ellis  Rowland,  (2)  by  Robert  Mils,  (3)  anonymous. 
[G.]  M.  53. 

69.  DwY  o  Gerddi  Newyddion.  Y  Gyntaf,  Yn  Cynwys, 
Galarnad  y  Prydydd  mewn  afiechyd. 

Yr  Ail,  yn  cynnwys  D3Tiau  Newyddion  yn  erbyn 
Meddwdod. 

Argraphwyd   yn   y   Mwythig,   gan   John    Rhydderch   tros 

Rydderch  Humphrey,  1727-8. 

8   pp.      (i)    By   Ellis   Rowland,    (2)   by   Morgan   Lloyd.      [G.] 

M.  54. 

60.  Tair  o  Gerddi  Newyddion.  Y  Gyntaf,  yn  Cynnwys 
Carol  Haf  Newydd. 

Yr  Ail,  Yn  cynnwys  Hanes  Oferwch  Carwriaeth  Gwr  yn  ei 
Ifiengctyd,  gan  ddwyn  ar  gof  ei  Ffolineb  ai  Ynfydrwydd, 
ynghyd  a  Rhybudd  o  Esampl  i  eraill,  rhag  sjTthio  i'r  Cyfryw 
Droseddiadau. 

Ar  Drydedd,  Cerdd  yn  erbyn  Athrod  rhai  o  Wragedd  y 
Piserau,  neu  Golynod  Hustungar. 

Argraphwyd  yn   y   Mwythig,   gan   John    Rhydderch   tros 

Rydderch  Humphrey. 

8   pp.      (1)    By  John   Rhydderch,    (2)   by   Richard    Owen,    (3) 
anonymous.    [G.]  M.  55. 

61.  Cerdd  Ragorol.  Yn  Cynnwys  Clod  Foliannus  i 
Dduw  am  ddanfon  ein  Harglwydd  a'n  Hiachawdwr  lesu  Grist 

brynu  Pechaduriaid ;  Ynghyd  ag  amry w  Gynghorion  tuag 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  23 

at  wellhad  Buchedd,  ac  Edifeirwch  prydlon,  i'w  Ganu  ar  y 
Fedle-fawr  neu  About  the  Bank. 

At  ba  un  y  chwanegwyd  Englynion  Duwiol,  sef  Gweddiau 
Boreuol  a  Phrydnhawnol. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig,  gan  John  Rhydderch,  tros 
Rydderch  Humphrey. 

8  pp.  (i)  By  Evan  William  o'r  Gvvyl-lan  Ym  Maentvvrog  yn  Sir 
Feirionydd,  (2)  by  H.  dab  Ifan.    [G.]  M.  56. 

62.  Tair  o  Gerddi  Newyddion.  Sef  Y  Gyntaf,  yn 
Cynnwys,  Hanes  Gwr  aeth  i  Ffair  Lan  Degla  i  geisio 
gwerthu  dau  Ychain,  ac  fel  yr  arhosodd  yno  ynghymdeithas 
Dynes  ddiffaith ;  .  .  .  ac  a  anghofiodd  i  Geffyl,  yr  hwn  adawsai 
i  Ymprydio  mewn  Odyn.  Yr  Ail,  yn  Cynnwys  Myfyrdod  ar 
Ddihuniad  Gwr  o'i  Gwsc,  ar  Ganiad  y  Ceiliog.  Y  Drydedd, 
ar  Ddiwaethaf  yn  Cynnwys  Hanes  digrif  ynghylch  syrthiad 
allan  a  ddigwyddodd  rhwng  Gwr  Tauog,  a  dau  Hwrdd 
Calonnog :  Ym  mha  un  y  danghosir  y  modd  y  Gorchfygodd 
un  o  honynt  fileindra'r  Ci  ai  Berchennog. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig,  gan  J.  Rhydderch  dros  Domas 
Sion  Morgan,  1720. 

8  pp.    The  third  by  Evan  Thomas.     [D.] 

63.  (i)  Hanes,  y  Cymru  yn  gywirach  ac  yn  helaethach 
nag  y  Printiwyd  hwy  gynt  yn  Llundain,  ar  y  mesui*  a  elwir 
Leave  Land  y  ffordd  hw3^af.  (2)  Carol  Duwiol  o  Gynghorion 
Gwr  Eglwj^sig  iw  Blwyfolion  ar  fesur  a  elwir  Leave  Land. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  Gan  John  Rhydderch  Tros 
William  Rowland  a  Rhys  Morgan,  am  hyn  sydd  gydgyf- 
rannogion. 

8  pp.  Both  by  E.  Ellis,  Person  Eglwys  Rhos  a  Llandidno. 
[D.] 

This  book  has  no  separate  title  page,  and  the  imprint  is  at  tlie 
foot  of  the  last  page. 

64.  Rhybudd  ir  Diddeunydd  sef,  Ail  Rhann  o  Gyffes 
Oferddyn,  yn  dangos  Dull  Ymarweddiad  ei  fuchedd  yn 
oedran  Gwr ;  a'i  Anhunedd  yn  ei  Henaint :  O  wneuthuriad 
Richard  Parry,  Awdur  y  Rhann  Gyntaf. 

[Then  follow  a  series  of  englynion  addressed  to  Richard  Parry, 
together  with  his  answer,  all  on  the  title  page.] 


24  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig,  gan  John  Rhydderch,  tros 
Domas  Sion  Morgan. 

8  pp.    [D.] 

This  composition  was  reprinted  in  Cydymaith  Diddan,  1766, 
and  further  editions  appeared  at  Carmarthen  (2),  Aberystwyth, 
181 1,  and  Llanrwst.  Richard  Parry  was  also  the  author  of  two 
other  descriptive  sketches,  viz.,  Rhybudd  i'r  Diddeunydd,  Part  I, 
and  Hanes  yr  Ofer-ferch. 

Both  of  these  were  probably  printed  by  Rhydderch,  but  as 
they  do  not  bear  his  imprint,  they  are  classified  under  "Anonymous 
Presses." 

65.  Chwech  o  Gerddi  Duwiol  Ar,  amryw  achosion.  Y 
Gyntaf  ei  ofyn  Gwisc  Briodas,  Gan  ein  Harglwydd  Jesu 
Grist.  Yr  ail,  myfyrdod  y  Bardd  am  ei  farwolaeth.  Y 
Drydedd,  Can  yn  Dangos  ofnadwy  fygythion  Duw  yn  amser 
Temhestloedd.  Y  Bedwerydd,  Difrifol  Ystyriaeth  aV  Ddioddef- 
aint  ein  Jachawdwr  jesu  Grist.  Yn  Burned,  Cyffes  pechadur 
Oedranus.  Yn  Chweched  ac  yn  Ddiweddaf,  Cerdd  ei  ofyn 
Pren. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig,  gan  John  Rhydderch,  tros 
Dafydd  Llwyd. 

16  pp.  The  five  first  ballads  by  Owen  Gruffydd,  and  the  last  by 
Humphrey  Owen.    [M.]  M.  45. 

66.  Dwy  Gerdd  Newydd,  Y  Gyntaf,  Cerdd  ynghylch  Mab 
ei  Farsiant  a  Merch  ei  Grudd  Tlawd.  Ar  Ail,  sef  cyngor  i 
Annog  pawb  i  roddi  eu  pwys,  eu  hyder  a'i  Hymddiried  yn 
Nuw,  ac  nid  ar  ddyn  ;  ar  cyfan  wedi  i  gymmeryd  or  146  Psalm. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig,  gan  John  Rhydderch,  1722. 

8  pp.  (2)  By  D.  Richard,  is  a  copy  ot  the  second  ballad  in 
No.  36.     [M.]  M.  38. 

67.  Tair  o  Gerddi  Newyddion  (a'r  cwbl  o  waith  W.  M.) 
Argraphwyd  yn  y  Mwythig  gan  John  Rhydderch. 

8  pp. 

At  the  end  the  following  advertisement  appears  : — 

"Cynhygiadau  am  Brintio,  trwy  Gynnorthwy  y  Dewisol  Lyfr; 
sef  Gramadeg  Cymraeg  o  Gascliad  Sion  Rhydderch  at  ba  un  a 
chwanegir  athrawiaeth   y   Parchedig  Captand   Middleton,     Pris 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  25 

y  Llyfr  fydd  deunaw,  set  chwech  cheinioc  ymlaen  Haw  a  swllt 
arall,  pan  dderbynnir  ef  wedi  ei  Feindio." 

The  two  first  leaves  are  missing  in  the  copy  seen. 

[G.]  M.  50.       - 

68.  Tair  o  Gerddi  Odiaethol. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig,  gan  John  Rhydderch,  tros 
William   William  o  Drelawni. 

8  pp.  The  subject  of  (i)  is  "Distrywiad  rhyw  ran  o  wlad  y 
Philistiaid":  no  author's  name  is  given,  (2)  relates  to  the  death 
of  seven  children  by  fire,  and  was  apparently  written  by  Dafydd 
Siengcyn,  (3)  refers  to  the  generosity  of  one  William  Parry,  who 
sold  his  grain  to  the  poor  at  five  shillings  a  measure  instead  of 
twelve  shillings.  The  last  two  ballads  were  printed  a  second 
time,  see  No.  70,  below.    [G.]  M.  27. 

69.  Ymddiddanion  Rhwng  y  Cybydd  ar  Oferddyn  Ym 
mha  un  y  maeV  naill  yn  edliw  iV  Hall,  eu  bod  hwy'n  euog 
o  droseddu  trwy  Ymarfer  y  Saith  Bechod  raarwol  ysgeler 
hynny,  sef  yn,  1  Cybydd-dod,  2  Balchder,  3  Llofruddiaeth, 
4  Lledrad,  6  Celwydd,  7  Cenfigen  y  rhain  a  berthyn  yn 
bendifaddeu  i'r  Cybydd ;  Ac  ir  Oferddyn  y  perthyn,  i 
Medd-dod,  2  Anlladrwydd,  3  a  Diogi.  Lie  y  danghosir  yn 
eglur  i  lawer  or  Oferwyr  droi  oddiwrth  eu  Pechodau,  a'i 
hanwireddau  yn  ail  ir  mab  Afradlon,  a  hynny  o  herwydd 
caledi  ac  adfyd.  Ac  nid  oes  ddanghosiad  o  droeadigaeth  neb 
o'r  Cybyddion,  o  gyflawnder  eu  Golud,  heb  fod  arnynt  eisiai 
dim  yn  y  Bywyd  hwn,  yn  ail  ir  Gwr  Jevaingc  yn  yr  Evengyl, 
Yr  hwnnv^  a  ddewisai  Olud  Bydol,  o  flaen  dilyn  Jechyd- 
wriaeth.  Yr  ail  Gerdd  yn  Rhybuddio'r  Cyfoethogion  a'r 
Cybyddion  i  ymbarattoi  eu  hunain  erbyn  Awr  Angeu  a  Dydd 
y  Farn. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  gan  J.  R.  tros  D.  Thomas. 

8  pp.     (i)  By  Dafydd  Thomas,  (2)  by  Gruffudd  Edward  o  Lan- 
Silin. 
Rhydderch's  monogram  on  title  page.     [D.] 

70.  Tair  o  Gerddi  sef  y  Gyntaf,  sy'n  Cynwys  ystori  Irad, 
neu  Ymadawiad  yr  Enaid  ar  Corph.  Yr  Ail,  sy'n  Cynnwys 
Hanes  Distrywiad  rhyw  ran  o  Wlad  y  Philistiaid,  y  losgwyd 
gan  Dan,  y  Drydedd  Gan,  ar  ddiwaethaf,  Sy'n  Cynnwys 
Hanes  Gwr  trugarog  o  Wlad  yr  Haf,  yr  hwn  am  ei  Haelioni 


26  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 

ai  Eluseni  yn  amser  Drydaniaeth,  a  ddarfu  iV  Arglwydd  roi 
llwyddiant  a  chynyddiad  tra  helaeth  ar  ei  Eiddo  Ef. 

Argraphwyd  yn   y  Mwgthig,   Gan  John  Rhydderch   yn  y 
Flwyddyn  1717. 

8  pp.     All   anonymous.     Rhydderch's  monogram  within  orna- 
mented border  on  Title.     [Salesbury  Coll.] 
This  book  contains  two  of  the  ballads  referred  to  under  (65). 


(3)  Ballads  printed  by  STAFFORD  PRYS  (1758-1782?). 


71.  Tair  o  Gerddi  Newyddion.  Yn  Gyntaf,  Cerdd  yn 
erbyn  Tyngu  a  chablu  enw  Duw,  ar  Crimson  Velvet,  neu 
Gwynfan  Brydain.  Yn  Ail,  Ymddiddan  rhwng  Lloegr  a 
Ffraingc  ar  y  mesur  a  elwir  leave  Land  neu  adel  1  ir.  Yn 
Dryd3^dd  Englynion  ystyriaethol,  o  gyngor  i  ddyn  Annuwiol. 
Mwythig;  Hydref  1758. 

Rhybydd  i'm  Cydwladwyr  y  Cymru. 

Fy  mod  i  Stafford  Prys  Gwerthwr  Llyfrau  yn  agos  i 
Farchnad  y  Gerddwyr  neuV  Green  Market  wedi  codi 
Argraphwasg,  lie  ellir  cael  Argraphy  pob  math  o  Copiau  ar 
Llythyrenau  newydd  a  phapur  da  am  Frisian  Gweddol. 

N.B.  Mi  ddymunaf  arholl  prydyddion  Cyraru  a  ddanfonant 
ei  Copiau  attafi,  cymeryd  gofal  iw  Scrifenni  yn  ddifeuus,  a 
mi  cymeraf  inneu  gofal  iw  Argraphy  nhw  felly,  er  clod  i'ddyn 
nhw  ag  i  m inneu  hefyd. 

8  pp.  (i)  Anonymous,  (2)  by  ElHs  Roberts,  (3)  by  E.E.  Tail 
piece  at  end.  [G.]  [Salesbury  Coll.  at  the  University  College  of 
South  Wales  and  Monmouthshire,  Cardiff.]  M.  57. 

No.  2  begins  thus  : — 

Ffraingc. 

"Clyw  lloeger  ysmala  a  gest  di'r  Cnhaua 
Er  tolwg  gyr  yma  gwir  amod  yd  da 
A  danfon  o  yn  ddirgel  cei  Arian  ith  afel 
A  threio  riwl  battal  rol  bwyta." 

Lloegr. 

"Taw  deyrnas  aneiri,  llawn  Hid  a  drygioni 
Ni  cheidi  ddim  leni,  o  Liniath  y  ngwlad 
Er  amlad  dy  arianach,  mi  flina  fi  bellach 
Yn  borthi  dy  geriach  di  gariad." 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  27 

72.  Tair  o  Gerddi  Newyddion.  Yn  Gyntaf,  Cerdd  ar 
ddull  ymddiddan  rhwng  yr  Arch  Goch  a'r  Eryr,  bob  yn  ail 
penill,  fel  ag  y  calyn.  A.  am  Arch,  ag  E.  am  Eryr,  ar  leave 
Land ;  neu  adel  Tin  Yn  Ail,  Cerdd  ar  ddull  ymddiddan 
rhwng  dau  hen  gyfaill  oedd  yn  cario  yr  Yd  iV  Mor  un  ar  y 
Tir,  a'r  Hall  ar  y  Mor,  ag  fel  y  maent  yn  cyttuno  ai  gilidd 
mewn  amriw  o  weithredoedd  fel  ag  y  canlyn  am  eu  henwau, 
Wiliam  ag  Elis,  E.  am  Elis,  W.  am  Wiliam,  ar  falldod  Dol- 
gelleu.  Yn  Drydydd,  Cerdd  o  hanes  yr  Hela  dirgri  y  fu  yn 
Rheffynnon.     Ar  farnad  yr  Heliwr. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  gan  Stafford  Prys  tros  Thomas 
Roberts,  1758.     (Price  one  Penny.) 

8  pp.  (1)  and  (2)  by  Hugh  Roberts  of  Llanllyfni,  (3)  is  not 
printed  in  the  copy  seen  by  me,  but  as  the  last  page  is  blank,  it 
may  have  been  inserted  in  other  copies. 

This  ballad  is  unique  as  to  typography,  as  it  is  printed  partly 
in  black  ink  and  partly  in  red  ink.  The  word  "Gerddi"  and  the 
imprint  on  the  title  page  are  in  red  ink,  the  rest  of  the  title  page 
is  in  black.    [M.]  M.  58. 

73.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  Yn  Gyntaf,  Cerdd  a 
wnaethy  Prydydd  i  ganu  Ffarwel  ar  wladyr  hwn  a  ordeiniwyd 
i  fyned  trosodd  i  America  tros  Saith  Mlynedd  iw  chanu  ar 
Charity  Meistres.  Yn  Ail,  Dechre  Cerdd  ar  ddyll  cyngor 
Rieni  i'w  Mab  sydd  yn  Llundain  ar  Heavy  Heart. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  gan  Stafford  Prys,  Tros  William 
Roberts. 

8  pp.     Both  by  John  Cadvvalader.     [G.]  M.  59. 

74.  Tair  o  Gerddi  Newyddion,  Yn  Gyntaf,  Dechreu  cerdd 
yn  adrodd  fel  y  mae  amryw  fath  o  ddynion  yn  Tori'r  Saboeth  ; 
yw  Chanu  ar  Charity  Meistres  yn  Ail,  Cerdd  i  rybyddio  pawb 
fod  yn  ddiolchgar  i  Dduw  am  y  llawndra  mawr  sydd  yn  eid 
gwlad  a  gwarediad  o'o  prinder  a  fy,  gyda  chyngor  i  weddio  ar 
Dduw  na  bo'n  yn  ru  ddifal  yn  ein  hawddfyd,  yw  Chanu  ar 
gwel  'r  Adeilad.  Yn  Drydydd,  Dechreu  Cerdd  o  hanes  dwy 
wraig  a  feddwodd  ar  Frandi  iw  Chanu  ar  gil  y  fwialch. 

Argraphwyd  yn  Amwythig  gan  Stafford  Prys,  tros  William 
Roberts  1758. 

8  pp.  (1)  By  Hugh  Jones,  Llangwm,  (2)  and  (3)  anonymous. 
On  the  last  page  is  Stafford  Prys's  device  of  an  angel  sitting 


28  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 


down  with  an  open  book  in  its  lap,  and  two  birds  with  out- 
stretched wings  on  each  side.  There  is  also  an  advertisement  of 
Blodeugerdd  Cymry  on  the  last  page.     [U.C.W.] 


75.  Dwy  o  Gerddi  Tra  Rhagorol.  Yr  gyntaf,  Cerdd 
Dduwiol  i  annog  Dynion  yii  eu  jefiengctyd  i  feddwl  am  eu 
diwedd  gymerwyd  allan  o'r  12  bennod  o'r  pregethwr.  Yr  ail, 
Cerdd  o  ymddiddan  dwy  Chwaer  ynghylch  Priodi,  un  a  fyneu 
Wr,  aV  Hall  ni  fynneu  hi'r  un. 

Argraphwyd  3'n  y  Mwythig  gan  Stafford  Prys  Gwerthwr 
Llyfrau,  dros  Hugh  Evans,  1758. 

8  pp.     (1)  By  Richard  Parry,  (2)  by  M.  Owen.     [D.] 

The  last  verse  of  the  second  ballad  runs  as  follows  :— 

'•  Y  merched  oil  a'r  gwragedd  da,  os  llywydd  glan  ar  gan  a  ga 
Eu  goganu  nhw  ni  wna,  y  llestri  gwanna  ydyn  ; 
Odid  un  pan  ddel  mewn  grym,  heb  dafod  llym  ysgymyn, 
Er  hyn  nid  oes  na  gwr  na  gwas,  heb  gariad  addas  iddyn'." 

76.  Tair  o  Gerddi  Newyddion.  Yn  gyntaf,  Cerdd  neu 
hanes  rhyfeddol  fel  darfu  i  Fachgen  pedair  Oed  syrthio  i 
Grochaned  o  Ddwr  brweedig,  a  cholli  ei  Fywyd,  a  hyn  a  fu 
Ymryn  y  Llin  ymlwy  Traw^sfynydd,  Medi  28,  1759.  Yn  Ail, 
Cerdd  yn  adrodd  fel  yr  oedd  y  Bobl  fawr  yn  ytnlid  y  Tylodion 
bawb  yw  Blwy  ar  y  drudaniaeth  diweddaf.  Yn  Drydydd, 
Cerdd  neu  ymddiddan  rhwng  y  Bol  a'r  Cefn. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  gan  Stafford  Prys,  Gwerthwr 
Llyfrau,  tros  Thomas  Roberts,  1759. 

8  pp.     (i)  By  Hugh  Jones,  Llangwm,  (2)  by  Ellis  Roberts,  (3)  by 
Hitan  Llun,  ffrynd  Die  Evan  Sion  Hugh  Ffidler.     [D.]    M.  60. 


77.  Tair  o  Gerddi  Newyddion.  Y  Cyntaf,  Cerdd  Newydd 
neu  Gwynfan  Tosturus  y  Cybyddion  am  fod  y  Farchnad  mo'r 
isel  a'r  Byd  Cystal  aV  Bobl  Dylodion,  i'w  Chanu  ar  Hutin 
Dingcer.  Yr  Ail ;  Cyngor  merch  gwedi  i'w  chariad  ei 
beichiogi  hi  a'i  Gwrthod,  a  hithe'n  hel  i  bwyd  i  fagu  ei 
phlentyn,  Y  Cyngor  Hwn  sydd  rhybydd  i  eraill  na  ddelon  i'r 
un  Cyflwr ;  yw  Chanu  ar  Luseni  Mistres.  Yn  Drydydd ; 
Cerdd    Newydd   neu   Ddiolchgarwch  i    Dduw  a'm   warediad 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  29 

gwraig  a  fu  ddiffrwyth  yn  hir  o   Ddyddiau  ;  i'w  Chanu  aV 

Luseni  Mistres. 

Argraphwyd  in  y  Mwythig,  gan  Stafford  Prys,  1761. 

8  pp.     (1)  and  (2)  by  Hugh  Jones,  Llangwm,   (3)    by  Phillip 
Humphrey.     Prys's  device  of  two  birds  on  last  page.     [D.] 

78.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  Y  gyntaf;  Cerdd  yn 
dangos  mor  beryglus  yw  cynnwys  meddylieu  drwg  a  thrwy 
rhaiu  y  mae'r  Cythrael  yn  tynnu  llawer  i  ddinistr  Enaid  a 
Chorph,  fel  y  dangoswyd  yn  ddiweddar  yn  Sir  Gaerlleon, 
yn  y  wraig  a  wenwynodd  ei  Gwr,  a'i  chorph  a  gadd  ei  grogi, 
a'i  losgi,  Ebrill,  23,  1763. 

Yr  Ail ;  Cerdd  yn  dangos  fel  y  tyfodd  ymrafael  mawr  iawn 
rhwng  Cardottyn  a'i  Gwd ;  y  Cwd  ni  fynnai  moi  galun  am 
nad  oedd  yn  cael  dim  yntho  ond  coegni  gan  bob  math  o 
ddynion. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig,  gan  Stafford  Prys,  dros 
William  Morgan,  1763. 

8  pp.     Both  by  Ellis  Roberts.     [G.] 

*  *  *  * 

Cardottyn. 
**Na  bydd  di  brydd  fy  nghwd  sobreiddiol, 
Dy  di  ydiw  Man  o'  War  ddymunol, 
Yn  nofio'r  mor  sydd  rhwng  fy  ysgwyddau, 
Ag  yn  angori  am  fone  mreichiau, 
Yn  hel  yde  hud  deie  da. 
Pan  ddechreuo  ddeho  a  thydi, 
Siawns  iddo'  madel  byth  a'th  gwmni, 
Wyt  heini  aua*  a  haf " 

Cwd. 
"I  gwd  y  leni  taw  gad  lonydd, 
Aeth  pawb  yn  galed  fel  ei  gilydd, 
Er  pan  ddeifiodd  ffrwyth  y  ddaear, 
Fe'  drychan  arnai  yn  anhawddgar  ; 
Fel  pe  dawn  ni  cymmar  ci : 
Rwi'n  ofni  brathan  nhw  fi  a  thwca, 
Pan  foch  di  a'th  olwg  draw  oddiwrtha, 
Yn  lie  rhoi  mawrdda  i  mi." 


30  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 

Card. 
"Wei  gwrando  anwyl  hen  gwd  unwaith, 
Ni  awn  at  ddryse  gwr  y  gyfraith, 
Mae  rhain  ynnill  aur  ar  droie, 
Efo  ei  gweddol  edyn  gwydde, 
Nhw  lenwan  hen  gyde  i  gid  : 
Gwell  i  ni  ofyn  eu  llyseni, 
Ni  gawn  ddigon  gan  y  rheini, 
Yn  lie  ymgrogi  i  boeni  a'r  byd." 

CwD. 
"O  gwybydd  hyn  gardottyn  gwirion, 
Y  syrth  yn  feirw  gydau  mawrion, 
Wrth  ddarllain  Act  y  Gyfraeth  filen, 
Sy'n  peri  eu  hanog  i'w  plwy  eu  hunain, 
Ond  dynaV  diben  dwys  : 
Ni  chair  yno  fawr  syberwyd, 
Oni  bydd  ryw  glwy  neu  glefyd. 
Ni  wiw  dwedyd  penyd  pwys." 

79.  Rhybydd  I  Ieuengctid  :  Sef  tair  o  Gerddi  Newydd- 
lON.  Y  Gyntaf ;  Cerdd  yn  erbyn  Tyngu,  yw  chanu  ar  Gwel 
yr  Adeilad. 

Yr  Ail ;  Cerdd  yn  dangos  Natur  y  Merched  ieuengc  wrth 
garu  yn  anllad,  a'u  cyflwr  salw  yn  eu  cwymp,  yw  chanu  ar 
Lafar  Lysg. 

Y  Drydydd  ;  Cerdd  o  Ganmoliaeth  i'r  Tea,  yw  Chanu  ar 
Siwsan  Lygad-ddu. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig,  gan  Stafford  Prys,  dros 
William  Morgan,  1764. 

8  pp.     (i)  and  (2)  by  Thomas  Edwards,  (3)  anonymous. 
[G.]  M.  62. 

80.  Tair  o  Gerddi  Newyddion  :  Y  Gyntaf ;  Peth  o  Hanes 
loan  Thomas,  yr  hwn  a  fwriwyd  yw  golli  yng  Nghonwy,  yn 
y  flwyddyn  1756,  ond  er  mwyn  cadw  ei  einioes  ei  dransportio 
a  wnawd,  ond  efe  a  ddaeth  yn  ol,  ag  yng  Nghonwy  eilwaith  y 
bu  ei  dreial  ag  a  goUwyd  yng  Nghaernarfon,  Mai  19th,  1764. 
Yr  Ail.  Ychydig  o  Weddi  J.  T.  yn  awr  angeu.  Y  Drydedd  ; 
Cerdd  yn  dangos  fel  y  darfu  i  ddau  benadwr  mawr,   sef 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  31 


Balchder  a  Diogi  wneud  Llythur  Ysgar   rhwng  y  Cardotyn 

aV  Cwd,  i'w   chanu   ar  Leave  Land. 

MwYTHiG.     Argraphwyd   gan    Stafford    Prys,    Printiwr    a 

gwerthwr  Llyfrau,  1764. 

8  pp.     (1)  By  Ellis  Roberts,  (3)  by  Dafydd  ap  Sion  Pirce.    [G.] 

M.  63. 

81.  DwY  o  Gerddi  Gwirioneddol  :  Y  Gynta ;  Cerdd  yw 
chanu  ar  Gwel  yr  Adeilad,  yn  gosod  allan  Hanes  Llofrydd- 
iaeth  a  fu  yn  Llansanan,  lie  cafwyd  y  Gelain  yn  yr  Afon. 
Ag  ymhellach  mae  yn  dangos  fel  mae  Duw  yn  dwad  a  phob 
dirgel  i  oleuni,  ag  yn  ei  gosbi  a  Barn  dost. 

Yr  Ail ;  Cerdd  yw  chanu  ar  fesur  a  elwir  Llef  Caerwynt, 
neu  Crying  Windsor,  Yn  roddi  SiampI;  ynghyd  ag  ychydig  o 
Gyngor  i  Ferched  Ieuengc  Rhag  bod  yn  rhy  feddalion  wrth 
garu. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  gan  Stafford  Prys,  tros 
William  Morgan,  1764. 

8  pp.    Both  by  Thomas  Edwards.    [G.]  M.  64. 

82.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.Y  Gyntaf,  Oddiwrth  Ensampl 
Pyscodyn  yn  cynnwys  amryw  Gynghorion  i  bawb  i  arwain 
Buchedd  dduwiol,  gan  na  wyddant  pa  awr  y  gelwir  hwynt  i 
roi  Cyfrif.  Ar  y  don  a  elwir  Anhawdd  ymadael.  Yr  Ail  Cerdd 
yn  gosod  allan  am  Yr  hen  dadau  a  gafodd  ei  gwaredu  trwy 
weddi  er  anog  y  rhai  fydd  yn  ei  galw  ei  hunain  yn  grist- 
nogion  nad  Esgeulusont  weddio.  Gweddiwch  yn  ddibaid. 
Thesol.,  V,  17. 

Mwythig,  Argraphwyd  agn  Stafford  Prys,  tros  Hugh  Efans, 

1765. 

A  hyn  rwyi  yn  ysbysu  i  chwi  y  Cymru  mwynion  mae  yn 
fymrud  drwy  genad  Duw  ach  gynorthwy  chwithau  osod  yn 
argraphwasg  Llyfr  a  elwir  tyrad  a  chroso  at  Jesu  Grist 
fe  ddaw  allan  gyn  gyntad  ac  geir  digon  o  gynorthwy  gan  ich 
ufydd  wasanaethw  Hugh  Evan  Baled wr. 

8  pp.     Both  songs  anonymous.     [U.C.W.] 

83.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  Y  Gyntaf;  Rhybydd  i 
bechaduriaid  feddwl  am  awr  angeu,  gan  ystyried  mor  frau  a 
darfodedig  yw  oes   dyn.     Yr  Ail;    Hanes   Liws  a  Martha, 


32  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 

Merched  Elics  Euron,  yw  chanu  ar  y  mesur  a  elwir  Anodd 
Ymadel,  y  flfordd  fyrraf. 

Mwythig :  Argraphwyd  gan  Stafford  Prys,  tros  Huw  Ifaus, 
1765. 

8  pp.     (i)  By  Hugh  Jones,  (2)  anonymous.    [D.] 

84.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  Y  Cyntaf,  Cyngor  y  Pryd- 
ydd  ei  Bob  math  ar  Ddynion  i  ymddangos  mewn  rhyvv  rith  yn 
lie  dyn  tylawd,  ac  yn  dwyn  ar  gof,  mae'r  tylodion  i'w'r  Bobl 
fwya  di  gownt  fu  ar  y  ddauar,  ac  yn  annog  pawb  i  ddyfeisio 
rhyw  ffordd  arall  i  ymrithio  yngolwg  y  Byd  os  mynan  barch 
ynddo,  i'w  chany  ar  hitin  Dingcar.  Ar  Ail,  Sydd  yn  dangos 
Dyll  a  chyflwr  y  meddwon,  tyngwyr  a  godinebwyr,  pan  font 
yn  eu  Cyflwr  gresynol,  i'w  chanu  ar  Loth  to  tepart  ffordd 
fyraf 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig,  gan  Stafford  Prys,  tros  Evan 
Ellis,  gan  yr  hwn  y  gellwch  gael  ychydig  o  lyfrau'r  Pererin 
ysbrydol  neu  daith  y  Cristion  o'r  Aipht  i  ganan  ar  werth. 

8  pp.    (1)  By  Hugh  Jones,  Llangwm.    [G.]  M.  65. 

85.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion,  Yn  gyntaf  cerdd  Ddiddanol 
o  fawl  ir  Delyn,  ar  Leave  Land  y  ffordd  Hwyaf  Yn  ail  Cerdd 
Dduwiol  yn  Dangos  mor  fregus  iw  Einioes  Dyn  ;  Gyda  Rhyb- 
ydd  I  ymbarodtoi  Erbyn  awr  Angau  iw  Chanu  ar  Gariad 
Nebyn,  neu  Amorillis. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig,  gan  Stafford  Prys,  1767. 

8  pp.  (i)  By  Dafydd  Jones,  y  Tailiwr,  (2)  by  John  Williams,  yr 
hettiwr  o  Ddolgellau.  At  the  foot  of  p.  8,  is  the  following  adver- 
tisement : 

"Rhybydd.  Fod  John  Williams,  yr  Hettiwr,  (y  gwr  Enwedig 
Uchod)  yn  gwneud,  ag  yn  Gwerthu,  pob  math  o  Hettiaur  am 
brys  gweddaidd  ;  lie  geill  meibion  a  merched  o  bob  Oedran  eu 
cymhwyso  eu  hunain,  a'r  Hettiau  Ffelts  gorau  ag  sydd  yn  arfer- 
edig,  a  gwneuthuredig  yn  y  wlad ;  gan  eich  ufudd  wasanaethwr. 

"John  Williams." 

The  first  song  was  written  by  David  Jones  of  Llanfair  Talhaiarn, 
and  is  far  superior  to  the  ordinary  ballads  of  the  period.  John 
Jones  (Talhaiarn)  was  a  great  admirer  of  the  song  and  reprinted  it 
m  the  19th  century  {The  Works  of  Talhaimm,  1855,  p.  18).  It  is 
sometimes  said  to  have  been  improved  by  the  Rev.  Evan  Evans 
(leuan  Brydydd  Hir).    [U.C.W.]    [D.] 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  33 

86.  DwY  o  Gerddi,  A  Dau  englyn  newydd.  Yt  g3'ntaf, 
cerdd,  neu  hanes  tosturus,  etc. 

Yr  ail,  Englynion  duwiol. 
Yn  drydydd,  Chwe  Phenill  i  Nansi. 
Yn  bedwaredd,  Dyriau  o  annogaeth  i  weddio, 
Argraphwyd  yn  y  Mwythig  gaii  Stafford  Prys,  tros  Hugh 
Evans.     1768. 

8  pp.     The  three  first  anonymous,  the  last  by  Owen  Gryffydd. 
On  the  title  page,  Prys's  device  of  two  birds.     [M.]     [D.] 

M.  66. 

The  following  stanzas,  somewhat  modernized,  will    give   the 
reader  an  idea  of  the  third  ballad  : — 

•'Mi  rodiais  ar  ynudd  yn  glodus  rhyd  gwledydd, 
O  faunol  i  fynudd  a  bronydd  mewn  bri, 
Ni  welodd  fy  llygad  un  fenyw  gar  fwynad, 
Howddgarad  a  neisiad  a  Nansi. 

"Er  amled  y  merched  ai  troua'  mor  drwuad, 
Fel  llewyrch  y  lleuad  gan  brafiad  heb  ri, 
Nid  oes  un  ferch  addfwyn  mewn  mowradd  na  morwyn 
Lle'r  adwun  un  nosiwn  a  Nansi. 

"Pe  gawn  nine  y  newis  Uawn  rhyddlle'r  hodis, 
O  ferched  glan  trefnus  hoff  raunus  a  ffri, 
Er  glendid  na  fforsiwn  i  gid  mi  ai  gwrthodwn, 
Mi  dybiwn  y  neswn  at  Nansi. 

"Pei  rhoid  y  teyrnasoedd  yn  Asia  ar  ynysoedd, 
Llywodraeth  y  tiroedd  ar  moroedd  i  mi, 
Mi  ai  gwystldwn  yn  ufudd  yn  frynia  ac  yn  fronydd 
Ar  meusydd  yn  unswydd  am  Nansi." 

87.  Cerdd  o  Gwynfan  William  Rees  oV  Pant  Coch  ym- 
mhlwyf  Towyn,  am  ei  wraig  Jane  Griffith  a  fu  farw  Mai  y 
drydedd  1769.     I'w  ganu  ar  Drom  galon. 

Cerdd  o  fawl  i  Ferch,  ar  fesur  a  elwir  Cowper  Mwyn. 

Cerdd  ar  ystyrieth  gwr  ar  y  geiriau  hyn,  sef  Diwedd  pob 
peth  a  nesaodd,  am  hyny  byddwch  Sobor  a  gwiliadwrus ;  ar 
y  Don  a  elwir  Damor  Ellis. 

Mwythig  Argraphwyd  gan  Stafford  Prys. 

[G.]  M.  67. 

Mr.  Goodwin's  copy  of  this  ballad  is  incomplete,  and  the  title 
is  taken  from  Myrddin  Fardds  Bibliography. 

88.  Fair  Can  am  Geiniog.  Yn  gyntaf,  Cerdd  am  droed- 
igaeth  St.  Paul.  Yn  ail,  Cerdd  o  alarnad  am  Mr.  Rowlands 
o'r  Caerae  yn   Sir  Fon,  ynghyd  a  dangosiad  am  gyflwr   y 


34  ^  Bibliography  of  Welsh  Ballads 

duwiol  a'r  annuwiol  ar  ol  niynd  o'r  byd  hwn.     Yn  drydydd, 
Dau  benhill  o  Glod  a  Pharchedigaeth  i'r  anrhydreddus  Capel 
H anbury,  Esqr.  o  Bonty  Pool  Marchog  sir  Fynwy. 
Argraphwyd  yn  y  Mwythig,  gan  Stafford  Prys. 
8  pp.    (I)  By  Thomas  Roberts.     [D.] 

89.  Araith  Wgan  a'r  Gan  A'r  ddau  drawiad  gyfar-ben,  sef 
ar  prif  odlau  o  un  silaf  hyd  bedair  yn  y  gair  Cynghaneddol. 
O  Gyfansoddiad  Richard  Parry,  Athraw  Ysgol. 

Ai  gwypo  yn  Cyfaill  yw, 

Gwellhad,  ag  nid  gwall  ydyw, 

Na  farna  ditheu  yr  doethyn, 

Oni  wellhei  in  wall  un ; 

Barna,  a  gwellha  yr  Gwaith, 

Di  geri  y  deg  Araith. 
Argraphw3^d  yn  y  Mwythig,  gan  Stafford  Prys,  tros  Hugh 
Evans,  yn  y  Flwyddyn,  1760. 

8  pp.     Imprint  on  p.  8. 

This  is  a  metrical  version  of  the  folk-tale  Araith  Wgan.  It  was 
reprinted  in  Cydymaith  Diddan,  1766,  p.  130.  The  prose  version 
may  be  seen  in  the  same  book,  p.  42 ;  it  also  occurs  frequently  in 
MSS.  {e.g.,  Mostyn  MS.  160;  Pen.  MSS.  65,  73  and  218),  and  it 
was  probably  composed  in  its  present  form  in  the  sixteenth 
century.     [D.J 


Ballad  printed  by  JOHN  ROGERS  (1707-1724). 


90.  Rhybuddion  i  Ewrope  Neu  newyddion  da  i  Frydain 
Fawr.  Sef  Rhyfeddol  hanes  ac  union  gyfri  o  ddyfodiad  ac 
ymddangosiad  Rhyw  un  mewn  Gwisg  glaerwen  i  un  W. 
Edwards  Llafurwr  neu  Hwsmon  yn  ymyl  Maidstone  Ynghent : 
ar  y  12  o  fis  Mai  diwaetha.  Yn  cynwys  yr  hoU  Ymadroddion 
a  basiodd  Cyd-rhyngthynt,  ac  fel  y  darfu  iddo  ef  ragddangos 
y  fath  flwyddyn  o  ryfeddol  gyflawndra  y  fydd  y  leni :  y  wedd, 
ac  amry  w  bethau  eraill  i  gyd  ar  Gan.  At  yr  hwn  y  chwnegwyd 
ychydig  o  Ymddiddanion  rhwng  Hen  Wr  a  Gwr  Ifangc. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  gan  John  Rogers  tros  Dafydd 
Thomas. 

8  pp.     (i)  By  John  Rhydderch,  (2)  by  David  Thomas.    M.  68. 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  35 


Ballads  printed  by  WILLIAM  WILLIAMS  (1765-1768). 


91.  Can  am  Lygredigaeth  y  Byd,  Yn  dangos  am  farn 
Duw  aryr  Hen  Fyd,  ac  hefyd  yn  dadcan  am  ddinystr  Sodoma 
a  Gomora  am  eu  haml  bechodau.  Yn  rhybuddio  pawb  i 
wellhau  eu  buchedd  annuwiol  cyn  dyfod  Dydd  mawr  ei 
ddigter  ef  a  phwy  ddichon  sefyll  Date,  vi,  17. 

Mwythig :  Argraphwyd  gan  W.  Williams,  dros  John  Jones. 

1768. 

8  pp.     (1)   By   Philip   Thomas,   (2)  by   Hugh   Jones,    Llagvvm 
(sic). 

Printer's  stamp  of  a  vase  of  flowers,  with  ornamental  border, 
on  the  title  page.     [D.] 

92.  Dwy  o  Gerddi.  i.  Cyflawn  a  Chywir  Hanes  am 
Sarah  Sharp  Yr  hon  a  ddioddefodd  yn  Nhyburn,  gerllaw 
Llundain,  yn  y  Flwyddyn  1771,  ar  Ddrwg-dyb  o  ddwyn  tri  o 
Lwyau  Arian  oddiwrth  ei  Mheistres.  Ac  hefyd  fel  y  daeth 
yn  fyw  drachefn  wedi  at  y  Mheddyg,  ynghyd  a'i  Haraitli  wrth 
y  Pren  dioddef,  Yn  Ail  Dirifauy  Pren  Almon  wedi  ei 
chymeryd  o  Lyfr  Solomon  Pregethwr  12  bennod.  Ar  see  the 
Building,  neu  Gwel  yr  Adeilad. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  gan  W.  Williams. 

8   pp.     (i)    Anonymous,    (2)   by   Owen   Griffydd.     [Salesbury 
Coll.] 


Ballad  printed  by  COTTON  AND  EDDOWES. 


93.  An  Elegy  On  the  Much  Lamented  Death  of  Sir 
Watkin  Williams  Wynn,  Bart.  Who  died  by  a  Fall  from  his 
Horse  in  Hunting,  near  Wrexham,  in  Denbighshire,  on 
Tuesday,  the  26th  of  September,   1749. 

Salop ;  Printed  by  I,  Cotton  and  I.  Eddowes. 

8  pp.  Decoration  on  Title  Page  of  vase  with  flowers,  etc. 
(1)  Said  to  be  by  R.  Rolt,  (2)  has  the  following  title  (page  5)  :— 
"13echreu  Can.  O  farwnad  neu  o  alarnad  am  farwoleth  Sir 
Watkin  Williams  Wynn,  Bart.,  yr  hwn  a  cwympodd  neu  a 
Syrthiodd  dros  eu  Ceffyl  wrth  hela  ar  ddydd  Mawrth  yr  26  o  fedi 
mewn  cae  on  agos  i  Wrexham.  Ar  y  Mesur  ae  Lwyr  Nutmik  and 
Sinsir."    [Cardiff  Free  Lib.]    [G.]  M.  394. 

D  2 


36  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 


Ballads  Printed  at  Shrewsbury  without  Printer's  Name. 


(i)  Printed  for  Evan  Ellis. ^ 

9i.  Dwo  o  Gerddi  Newyddion.  Yn  gyntaf.  Cerdd 
odiaethol  a  Duwiol,  yn  gosod  allan  wirionedd  di  ame,  fod 
cosbedigaeth  Echryslon  ir  pechadur  di  edifeiriol  yn  uffern, 
ar  anfeidrol  ddedwyddwch  sudd  ir  sawl  a  drotho  at  newydd- 
deb  buchedd  o  ddyfnder  ei  glon  yn  y  nef,  hon  a  wnaed  Er 
cysur  ir  duwiol  ag  er  rhybudd  ir  anuwiol  ag  er  dychrynu 
pawb  o  fo'n  dilin  ffordd  yr  anuwiol. 

Yr  Ail.  Dechreu  Carol  yn  adrodd  Dull  y  farn  ddiweddaf  a 
melysed  y  fendith  hyfrydol  bono  a  ddatgan  ein  iachawdwr  ir 
rhai  cadwedig  ag  mor  ddychrj^nadwy  iw  gwrando'r  felldith 
ddi  drugaredd  ag  sudd  ar  yr  aniwiol  gyda  chynghor  ir 
pechadur  gofio  i  Greawdwr  yn  nyddie  i  Efiengtid,  iw  chanu 
ar  wel  yr  adeilad. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  tros  Evan  Ellis. 

8  pp.     (i)  By  Ellis  Roberts,  (2)  by  Hugh  Siones  o  blwy  cerig 
y  drudion  Poet  ai  Cant,  1746.     [G.]  M.  75. 

95.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion,  Y  Gyntaf,  Sydd  yn  adrodd 
mor  anodd  ir  anedifeiriol  etifeddu  teurnas  nefoedd. 

Yr  Ail.  Dechreu  Cerdd  yn  rhoddi  bur  hanes  am  Citty 
Lisbon,  yr  hon  a  faluriodd  ir  mor  o  fewn  yr  ychydig  amser 
guda  Rhybydd,  i  nine  onid  Edifarhawn  y  difethir  ni  oil  yr  un 
modd,  ar  gwel  yr  adeiled. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  tros  Evan  Ellis. 

8  pp.     (1)  Anon.,  (2)  by  Hugh  Jones,  Llangwm.     [G.]     M.  72. 

96.  Dwu  o  Gerddi  Newyddion,  Y  Gyntaf.  Cerdd  dosturus 
Jawn  o  hanes  gwr  a  laddodd  ei  wraig  ai  blant  mewn  modd 
echryslon  o  achos  na  alia  ysbeilio  ei  gymydog  ar  y  ffordd. 

Yr  Ail,  hanes  hen  gribddeiliwr  gybyddlyd  a  feddwodd  yn 
neither  I  gymydog  o  achos  rhoi  gormod  yn  ei  fol,  ond  fe 
feddyliodd  yr  hen  ddun  mae  gwTw  rhad  oedd  o'n  ei  gael  ag  o 

^  Evan  Ellis  was  an  itinerant  ballad  seller,  who  lived  at  Llanfihangel 
Glyn  Myfyr,  in  Denbighshire, 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  37 

achos    I    fedd-dod     syrthiodd     ir    drwsneiddiwch    sudd    yn 
ganlun. 

Dr^^dydd.  Englynioii  yn  rhoi  banes  chwech  rew  mawr  ag 
yn  rhoi  hanes  brenhinoedd  oedd  yn  rbeoU  yn  ei  bamser 
hwunt. 

Argrapbwyd  yn  y  Mwytbig  tros  Evan  Elb's. 

8  pp.     (1)  By  Ellis  Roberts.     [G.J  M.  91. 

97.  Dwo  o  Gerddi  Newyddion,  Yn  Gyntaf,  Dirifau  duwiol 
yn  adroedd  dyll  y  farn  ofnadwy  er  rbybydd  i  ni  i  feddwl  am 
ein  diwedd. 

Yn  Ail.  Cerdd  sydd  yn  adroedd  mor  anystyriol  iw  dynion 
yn  y  byd,  mor  cbwanog  ydynt  i  dori  yr  Sabotb,  gyda  dwys 
ystyriaetb  o  eirie  ysgrythyr  Ian  yn  erbyn  y  fath  bechod. 

Argrapbwyd  yn  y  Mwytbig  tros  Evan  Elbs. 

8  pp.     Both  by  Ellis  Roberts.     [G.]  M.  96. 

98.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  Yn  Gyntaf,  Dameg  yr 
Unicorn  sef  erledigaetb  pecbadyrtrwy  Unicorn  ai  ddebongled 
yr  bon  su  i  ddameg  ofnadwy  iawn  i  becbaduriaid  o  berwydd 
nad  unit  yn  dallt  betb  yw  pecbod. 

Yn  Ail.  Cerdd  newydd  ei  ddwyn  ar  gof  i  becbaduriaid  ei 
cyflwr  truenys  yn  y  byd  ag  mor  cbwanog  ydynt  i  dori 
gorcbymun  Duw  gyda  cbrybwylliad  am  amryw  arwyddion 
sydd  yn  weledig  yn  yr  wybyr. 

Argrapbwyd  yn  y  Mwytbig  tros  Evan  Ellis  o  bob  Man. 
8  pp.     Both  by  Ellis  Roberts.     [G.]  M.  99. 

99.  Dwo  o  Gerddi  Newyddion,  Y  Gyntaf,  Cerdd  newydd 
yn  erbun  y  rbai  sudd  yn  rbyfygu  dweydud  pa  betbau  a  fydd, 
canus  dirgelwcb  y  gorucbaf  Dduw,  gud  a  rbybydd  i  bawb 
feddwl  am  Dduw  tra  byddo  ei  byd  yn  esmwytb,  rbag  na 
ddicbon  i  ni  mewn  adfyd  a  blinder  gael  mon  gwrando,  a 
cbofio  am  y  dyddiau  gynt  ar  blynyddoedd  y  cafodd  llawer 
ddrygfyd,  a  bod  yn  barod  bob  amser  cun  dyfod  or  dyddiau 
blin  a  nesbau  or  blynyddoedd  yn  yr  rbai  y  dweydir  nad  oes 
diddanwcb  ynddnt. 

Ar  ail.  Cerdd  sudd  yn  adroedd  mor  angbenrbaid  iw 
ceryddu  plant  bychain  yn  y  dyddie  ei  ifiengdud  ai  hyfforddio 


38  A  Bibliography  of  Wetsh  Ballads 

hud  yr  iawn  ifordd  yn  ol  gair  Duw  fel  y  dweydwyd  or  blaen 
yn  yr  ysgrythyr  Ian,  iforddia  dy  blentyn  yn  mhen  ei  ffordd 
canus  pan  heneiddio  ni  ymedy  ef  a  hi  ag  yn  adroedd  morr 
berugl  iw  i  ifangc  a  hen  oedi  edifeirwch. 
Argraphwyd  yn  y  Mwythig  tros  Evan  Ellis. 

8  pp.     (i)  By  Hugh  Jones,  Llangvvm.     [G.]  M.  102. 

100.  Dwo  o  Gerddi  Newyddion.  Yn  Gyntaf.  Dechrau 
cerdd  yn  adroedd  mor  dwyllodrys  ydiw  calon  dyn  gyda 
rhybydd  ir  bobl  sydd  yn  Son  am  gadw  pob  Tylawd  yn  ei 
Blwy,  i  feddwl  i  ble  yr  ant  hwythau  pan  font  yn  gurph,  pryd 
na  chadw'r  plwy  monynt,  yw  chanu  ar  Eluseni  Meistres. 

Yn  Ail,  Dechrau  cerdd  ar  ddyll  ymddiddan  rhwng  y  prydydd 
ar  gog  sef  y  prydydd  yn  dyfod  or  dafarn  ar  fore  ddydd  Sul  ag 
yn  clowed  y  gog,  hithau  yn  i  Geryddu  ef  am  ei  feiau  ag  yn  ei 
gynghori  i  wellau  ei  fuchedd,  yw  chanu  ar  Gonset  Gwyr  Dyvi. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  tros  Evan  Ellis  Llan  Mihangel 
glyn  y  myfur. 

8  pp.     Both  by   Hugh  Jones,  the    first    is   dated    1758.     [G.] 

At  the  end  is  the  following  advertisement: — "Fy  Nghud 
Wladwyr  cariadys  Rwy  fi  yn  ofni  fod  llyfr  Eliseus  coUe'r  hwn  a 
Elwir  traethawd  ymarferol,  yn  ormod  geni  fi  i'w  gychwyn,  o 
herwydd  ei  fod  o'n  llon'd  pump  sit  ar  ugain  o  bapyr,  ag  fe  fyddis 
yn  cyfri  ceiniog  y  sit  o  bris  ar  bob  llyfr  os  bydd  o  ar  bapyr  daf. 
Ond  mae  llyfr  a  Elwir  Tyred  a  chroeso  at  lesu  Grist  Neu  drae- 
thawd  Eglyr  a  byddiol,  gwedi  ei  dynu  allan  o  loan  6.  Ad.  37.  'Yr 
hyn  oil  y  mae'r  Tad  yn  ei  roddi  imi,  a  ddaw  attafi  :  ar  hwn  a  ddel 
attafi,  nis  bwriaf  ef  allan  ddim  :  O  waith  John  Bunyan  yn  Saesoneg 
ag  o  gyfieithiad  Jaco  ap  Dewi  yn  gymraeg  or  unfaed  Argraphiad 
ar  ddeg  yn  Saesoneg  er  lies  ir  Cymru.  Mae'n  haws  geni  finau 
fentro  hwn  o  herwydd  ei  fod  yn  llai  o  bris  na'r  Hall  or  haner 
helaeth.  Ag  os  bydd  yr  Arglwydd  yn  caniatau  i  mi  gael  digon  o 
gynhorthwy  ato  fe  geiff  ddywad  allan  gen  rhatted  ag  y  byddo 
bosibl.  Yr  ydys  yn  ei  gyfri  fo  mor  lawn  o  ddarlleniad  a  ffatrwm  y 
gwir  Gristion,  ond  ei  fod  o  yn  fanach  ei  brint.  Am  holl  bwrpas 
inau  oedd  golli  ceiniog  cm  haddewid  yn  hwnw  a  roes  imi  allan  or 
blaen,  i  geisio  boddio  y  wald  a  gwneud  fy  llyfr  yn  felysach  i  bob 
math.  Mae  ilawer  yn  barny  for  gwaith  da  ar  hwnw,  o  waith  sais 
rwy  finau  yn  siwr  y  bydd  y  nesaf  yn  well  o  waith  cymro  os  Duw 
a  Iwyddiff  y  gwaith  ymlaen."  M.  103. 

101.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion  Yn  Gyntaf  Dechre 
Cerdd  newydd  yn  gosod  allan  araal  Bechode  ag  anwiredde 
dynion  a  rhybydd  I  Edifarhau  Cin  mund  3'n  rhu  hwyr,  iw 
Chanu  ar  Crimson  Velfed.     Yn  Ail.     Pharssel  o  Englynion. 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  39 

Yn  Bedwerydd :  Dechre  Cerydd  ar  hud  y  frwnen  ynghulch 
cadw  yr  Saboth  mewn  dull  ymddiddan  rhwng  yr   Enaid  ar 
Corph  Bob  yn  ail  pennill. 
Argraphwyd  yn  y  Mwythig  tros  Evan  Ellis. 

8  pp.     (i)  By  Hugh  Jones,  (2)  by  Ellis  Roberts. 
[Cardiff  Free  Lib.] 

102.  Dwy  o  Gerddi  Nevvyddion.  Y  Gyntaf  Cerdd  sudd 
yn  gosod  alien  yn  Eglur  ei  bawb  mae  mam  pob  math  ar 
beehod  a  drwgioni  iw  medd-dod  o  wrth  Ellis  Roberts  iw  chanu 
ar  Loth  to  depart  neu  anodd  ymadel  y  ffordd  huwaf.  Ar  Ail. 
Cerdd  newydd  yn  gosod  allan  ddyll  y  ddwy  farn,  sef  yn 
gyntaf  y  farn  neillduol  a  fudd  pan  ymadawo  yr  Enaid  ar 
corph  ag  yno  y  farn  gyffredinol  yr  hon  a  fydd  wrth  lais  yr 
utcorn  diweddaf,  ar  dydd  olaf  pan  gyfodir  pawb  i  roi  cyfrif  am 
i  weithred  ger  bron  Crist  par  un  by  nag  ai  da  ai  drwg  ar 
grimson  Velved. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  tros  Evan  Ellis,  y  gwerthwr 

llyfrau. 

8  pp.     Both  by  Ellis  Roberts. 
[Cardiff  Free  Lib.] 

103.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion  Y  gyntaf.  Iw  dull 
ymddiddan  rhwng  cybydd  neu  ddyn  anysdyriol  ar  Ange  y 
Dyn  yn  deusyfu  cael  ychwaneg  o  amser  yn  eu  henaint 
Ediferhau  o  herwydd  iddo  fwrw  holl  flode  i  amser  mewn  pob 
math  o  gybydd-dod  a  thrais  ag  Eulynaddolieth  yr  Ange  ar  61 
ymddiddan  ychydig  ag  ef  iw  dori  ef  i  lawr  yn  ddisymwth,  fel 
Prenn  a  ddygo  ffrwythe  drwg  yr  hwn  a  Deflir  ir  tan.  Ar 
ail,  Dull  cyflwr  dyn  anedifeiriol  ar  ei  glaf  wely  yn  awr  ange. 

Rhybydd. 
Maear  werth  ychydig  o  lyfrau  y  Pererin  ysbrydol,  neu  daith 
y  cristion  o'r  aipht  i  ganann,  gud  ai  ail  ran  sef  Dull  Priodas 
ysbrydol  rhwng  Crist  ar  Eglwys. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  tros  Evan  Ellis. 
8  pp.     Both  by  Hugh  Jones,  Llangwm.     [D.] 

104.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion,  Y  Gyntaf  Dameg  y r  hadau 
Luc  8.  benod  5  ar  6  ar  7  ar  8  o  wersi  iw  chanu  ar  gwimpiad  y 


40  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 

dail.  Yn  ail  Ysdyrieth  am  yr  ail  anedigeth  hon  sydd  yn 
adrodd  mor  anodd  i  bechadyr  gael  mynd  ir  nefoedd  heb 
edifeirwch  gyd  a  chrybwylliad  am  yr  haint  neu  ddinistr  a  fu 
ar  nifeilied  iw  chanu  ar  Crimson  Felfed. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  tros  Evan  Ellis. 

8  pp.    Both  by  Ellis  Roberts.     [D.]        [Cardiff  Free  Lib.] 

105.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion,  Yn  Gyntaf,  Cerdd  sydd 
yn  adroedd  y  rhagorieth  sydd  rhwng  y  rhad  ras  Crist  ar 
ddeddf.  Ar  ail.  Dameg  yr  ogo  ar  gan,  er  mwyn  deffro 
pechaduriaid  o  gwsg  pechod  i  feddwl  am  ei  diwedd. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  tros  Evan  Ellis. 

8  pp.     Both  by  Ellis  Roberts.    [D.] 

106.  Dwy  o  Cerddi  Newyddion.  Yn  Cyntaf.  Cerdd  o 
rybydd  i  Bawb  Ediferhau  tra  byddo  dydd  gras  heb  pasio  ag 
yn  dangos  dosded  cyflwr  yr  anuwiol  a  fyddo  marw  heb  ym 
gymodi  a  Christ  drwy  Edifeirwch.  Cofiwch  y  gair  Ceisiwch 
yr  Arglwydd  tra  gellir  ei  gael  ef,  gelwch  arno  tra  fyddo  yn 
agos  Esay  pen  V.  adnod  6.  Ar  ail  Cerdd  a  dynwyd  Allen  o 
Exodus  sef  cofia  gadw  yn  Sanctaidd,  y  dydd  Sabbath,  a  hyny 
iw  arwyddo  ini  fod  yn  sobor  ag  yn  dduwiol  ar  ddydd  yr 
Arglwydd,  nid  gorffwyso  oddiwrth  ein  gorchwyl  y  dydd  or 
blaen  yn  unig,  a  mund  i  feddwi  neu  ruw  bechod  arall  a  fyddo 
mwy,  rhag  ini  gid  syrthio  i  ddistruw  Enaid  a  chorph. 

Argraphwyd  y  Mwythig  tros  Evan  Ellis. 

8  pp.     (i)  By   Hugh  Jones,  Llangvvm,  (2)  by  Owen  Gryffydd. 
[D.] 

107.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  Yn  Gyntaf.  Coff- 
adwriaeth  Alar  am  y  Feddyges  barchedig  gwraig  Mr. 
Richard  Parry  o  Dal  y  Bont  ymhylwy  caer  hun  iw  chanu 
a,  r  ffansi  'r  Milwr  Yn  ail.  Campau  a  Gwasgwychder  Sion 
'r  Haidd  yr  hwn  a  elwir  yn  gyffredin  Cwrw  iw  chanu  a'r 
gonset  gwyr  Dyvi. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  tros  Evan  Ellis  Gwerthwr 
Llyfrau  a  British  Oil,  etc. 

8  pp.     Both  by  Ellis  Roberts.    [D.] 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  41 

108.  Dwy  o  Gerddi  Digrifol,  Yn  Gyntaf,  Dirifau  digrifol 
ar  ddyll  o  ymddiddanion  rhwng  Cristion  ag  angrhistion 
ynghyleh  mynd  ir  Eglwis  ar  gonseet  gwyr  dyfi.  Ar  ail. 
Dirifau  digrifol  o  ymddiddan  rhwn  dau  gerlyn  di  drugaredd 
am  godied  y  farchned,  fel  y  maent  yn  tynu  atyn  ei  hunain 
ag  yn  dyfeisio  par  ffordd  y  casglant  fwye  o  arian  ar  farw  nad 
mwngc. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  tros  Evan  Ellis. 
8  pp.     Both  by  Hugh  Jones,  Llangwm.     [D.] 

109.  Dwy  o  Gerddi  Dewisol  ag  ysdyriol,  un  o  honynt 
Sydd  newydd  o  waith  Ellis  Roberts,  a  bono  sudd  yn  gosod 
allan  am  dafod  y  dyn  Cnawdol,  fel  ei  mae  fe  yn  cael  ei  iwsio  i 
weddio  ag  i  felltithio  i  ganmol  ei  gymydog  ag  iw  oganu  ag  i 
ddweydud  gwir  a  cbelwydd,  gwedi  ei  chymeryd  allan  or  3 
benod  o  iago  ar  9  adnod.  Ar  ail.  Rhyfedd-fyr  Olygiad  yn 
Nrych  y  Drindod. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  tros  Evan  Ellis. 

8  pp.     (i)  By  Ellis  Roberts,  (2)  by  Robert  Rrichard.    [D.] 

110.  Dwy  o  Gerddi  Duwiol  Y  Gyntaf.  Ail  Argraphiad  o 
gyffes  Hugh  Moris  ar  ei  glaf  wely,  yr  hwn  oedd  yn  taer 
ddeisyfu  ffafr  a  thrugaredd  Duw  cun  ei  farwoleth  yr  hon  a 
eill  pob  dyn  a  graffo  ar  ei  druenys  gyflwr  ei  hyn  gany  guda 
ffarchedig  ofn  a  gosdyngeiddrwydd  ar  Lef  Land. 

Yn  Ail.  Sudd  yn  datgen  mor  angenrheidiol  i  bob  dyn 
ymdrechy  yn  ddi  oferedd  am  wir  edifeirwch  mewn  pryd,  gud 
a  dymuniad  or  galon  gael  undeb  rhyngom  a  Christ  cyn  awr 
ange  gud  ag  ysdyriad  mor  beryglys  iw  cyflwr  dyn  anedifeiriol 
yn  y  farn  ar  Loth  to  depart  fer. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  tros  Evan  Ellis. 

8  pp.     (i)  By  Hugh  Morus,  (2)  by  Ellis  Roberts.     [G.]    W.  100. 

111.  Dwy  o  Gerddi  Duwiol.  Yn  Gyntaf.  Dechrau  Cerdd 
ar  dduU  ymddiddan  Rhwng  y  meddw  ai  gydwybod  Cun 
myned  ir  farn  Bob  yn  Ail  penill  ar  Gonset  gwyr  dyfi.  Ar  Ail. 
Yinddiddannion  Rhwng  Dyn  a  Llyffant,  Ar  y  Don  a  Elwir 
Dol  y  Moch  neu'r  Cowper  mwyn. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  tros  Evan  Ellis. 
8  pp.     (i)  By  Hugh  Jones,  Llangwm.     [D.] 


4^  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 

112.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  Yn  Gyntaf,  Cerdd 
newydd  i  rybyddio  pawb  i  feddwl  am  ei  diwedd,  o  herwydd 
bod  ein  hamser  mor  ansicir  yn  y  byd  hwn  lie  y  dylen  bob 
amser  ymorol  am  Edifeirwch  am  ein  hamel  bechode  er  mwyn 
cael  dedwyddwch  a  llawenydd  gyd  a  Christ  ai  angylion  yn  y 
byd  nesaf  ag  mor  dosdyrys  a  gresynus  ini  adel  ein  heneidiau 
gwirion  an  farwol  o  esge3dusdra  a  diofalwch  i  fynd  i  boenau 
tragowyddol  i  uffern,  gud  a  chydig  o  banes  rhuw  aderyn  a 
lefarodd  yn  byr  debyg  i  un  a  fydde'n  dweydyd  parattowch 
heb  ddim  arall  iw  ddweydyd  ond  y  gair  hwnw'n  unig,  a  hynu 
fy  yn  y  flwyddyn  1753  yn  Sir  Feirionydd  yn  agos  ir  bala  lie 
bu  glefyd  a  marwoleth  fwya  mevvn  cyn  lleied  o  amser  ag  a  fu 
ers  talm  o  amser  ynghymry  ar  ei  61.  Ar  ail,  Ymddiddanion 
rhwng  y  meddwon  ar  tafarne  bob  yn  ail  penill  ar  gonset  gwyr 
dyfi  ney  loth  to  depart. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  tros  Evan  Ellis. 
8  pp.     Both  by  Hugh  Jones,  Llangwm.     [D.] 

113.  Tair  o  Gerddi  Newyddion  Y  gyntaf,  Cerdd  sydd  yn 
adroedd  ei  ddyn  ei  gyflwr  truenys  yn  y  farn,  drwy  dystioleth 
ei  gydwybod  ei  hun,  o  herwydd  nad  oes  dysd  mwy  Echryslon 
yn  Erbyn  yr  Enaid  nag  yduw,  ar  ddull  ymddiddan  rhwng  dyn 
ai  gydwybod,  ar  Grimson  Velved.  Yn  Ail,  Dirifau  odiaethol 
neu  galarnad  pechadur  neu  droeyad  pechadur  ei  Edifeirwch 
neu  fedduginiath  ir  Enaid  clwyfus.  Ar  yr  un  mesyr  a  cherdd 
y  winllan  o  waith  Rob.  Evan  o  feifod  yn  Sir  drefaldwyn. 
Ar  drydydd,  Sydd  yn  arodd  morr  Echryslon  yduw  dyn 
cenfigenys  gudag  ysdyrieth  fel  y  mae  cenfigen  ymhob  man  yn 
lladd  ei  fferthenog  ar  Sonselie. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  tros  Evan  Ellis. 

8  pp.     (i)  By  Hugh  Hughes,  (2)  by  Robert  Evans,  (3)  by  John 
Evan,  Clochydd  Llan  Faglan  yn  Agos  i  Gaernarfon,  1747.     [M.] 

M.  85. 

114.  Tair  o  Gerddi  Newyddion.  Y  Cyntaf.  Cerdd  yn 
Erbyn  y  pechod  mwyaf  Echryslon  a  melltigedig,  yr  hwn  sudd 
leia  bydd  oddiwrtho,  ond  ei  fod  yn  arferedig  gan  lawer  o 
ddynion  o  soweth  yn  amel  iawn,  sef  tyngu  ag  iwsio  pob  math 
ar  araith  mwya  gresynol  a  ffiedd  ger  bron  Duw.  Cofia'r 
ysgrythyr  Ian  na  thwng  ddim. 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  43 

Yn  Ail.  Cerdd  newydd  o  al-ran  ir  gerdd  a  fu  yn  Argraff- 
iadig  or  blaen,  ynghylch  marwolaethauV  prophwydi  gynt, 
hon  sudd  yn  chwaneg  hanesion  o  farwoleth  rhai  Eraill  nad 
oeddent  yn  y  gyntaf,  Er  rhybuddio  pab  ei  feddwl  am  ei 
ddiwedd. 

Y  Drydydd.  Sudd  adroedd  mor  lesol  iw  Edifeirwch  mewn 
amser  hawddfyd,  canys  pan  ddelo  clwy  ney  ddolur  neu  ruw 
galedi  arall  pa  ddiolch  sudd  i  bechadyr  am  ei  Edifeirwch. 

Aigraphwyd  yn  y  Mwythig  tros  Evan  Ellis. 

8  pp.     The  three  by  Ellis  Roberts.     [G.]  M.  92. 

115.  Tair  o  Gerddi  Newyddion.  Yn  Gyntaf,  Cerdd  Ei 
ofyn  cryd  iddo  ei  hyn  yr  hon  s}^  ddigrifol  iawn  iw  chanu  ar  y 
foes  a  wnaeth  Ellis  Roberts. 

Yn  Ail.  Cerdd  i  Ddiolch  i  Dduw  am  ein  gwared  o  ddwylo 
y  gelynion,  iw  chanu. ar  Crimson  felfed. 

Ar  Drydudd.  Dirifau  yn  cynnwys  Gogwyddiad  neu 
Tebygoliaeth  o  Ddarostyngiad  Brydain  fawr,  iw  canu  ar  fesur 
a  Elwir,  Diniweidrwydd,  etc. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  tros  Evan  Ellis  notys  y  neb  su 
ganddo  rawn  ag  eddi  gwlan  ar  werth  doed  ag  o  i  mi  fe  fydd 
iddyn  nhw3nhe  arian  da  am  dano.     Evan  Ellis. 

8  pp.     (i)  and  (2)  By  Ellis  Roberts,  (3)  bv  Dafydd  Jones.    [G.] 

M.  95. 

116.  Tair  o  Gerddi  Newyddion  duwiol  na  buont  erioed  yn 
Argraphedig  or  blaen. 

Y  Gyntaf.  Cerdd  newydd  sydd  yn  adroedd  mor  ansicir  iw 
ein  hamser  gydag  ysdyriaeth  am  fyr  rybydd  neu  farwoleth  Sr. 
Watkin  Williams  Wyime. 

Yn  ail.  Dameg  y  gwr  a  sj^rthiodd  ymysg  lladron  wrth 
fund  o  Jerusalem  i  Jerico.     Chwiliwch  Luc.  10. 

Ar  drydydd.  Y  prydydd  yn  cwuno  mor  ryfygus  iw  pobol 
y  byd  yn  Erbyn  gair  Duw,  a  Mathew  yn  dweyd  yn  y  bumed 
benod  ar  unfed  wxrs  ar  ddeg  gwyn  eich  byd  pan  i'ch  gwaro- 
dwyddant  ac  i'ch  erlidiant  ac  y  dywedant  bob  ddryga  air  yn 
eich  erbyn  er  fy  mwyn  i  a  hwy  yn  gelwyddog  medd  Crist. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  tros  Evan  E^lis. 

8  pp.     (1)  By  Hugh  Jones,  (2)  Hugh  Jones,  Llangwm  ai  Cant, 
J749»  (3)  by  John  Richard,  Bryniog.     [G.J  M.  97. 


44  ^  Bibliography  of  Welsh  Ballads 

117.  Tair  o  Gerddi  Newyddion  odiaethol.  Y  Gyntaf. 
Cerdd  i  anog  dynion  i  gadw'r  Saboth  ar  mawr  beryg  sudd  ar 
y  sawl  ai  Torro,  fel  ag  yr  ydys  o  soweth  yn  ei  dori'n  rhy 
amel,  gydag  ysdyriaeth  y  geirie  hyn,  cofia  gadw  yn  santedd  y 
dydd  Saboth  canus  mewn  chwe  diwrnod  y  gweithi  ag  y  gwnei 
dy  hoU  waith. 

Yr  ail.  Cerdd  a  gyfieythwyd  or  sassoneg  ir  gymraeg  yn 
adroedd  mor  resynol  iw  rhwysdro  mab  a  merch  at  ei  gilydd 
drwy  gariad  fel  ag  y  mae  llawer  o  Eisie  bod  power  yn  y  naill 
fel  y  Hall. 

Ar  Drydydd.  Erfynied  gwraig  am  drygaredd  ar  ei  chlaf 
wely. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  tros  Evan  Ellis  o  bob  Man. 
8  pp.     The  third  is  by  Hugh  Jones.     [G.]  M.  loi. 

118.  Tair  o  Gerddi  Newyddion.  I.  Yn  gyntaf  Carol  Haf 
am  y  flwyddun  o  oed  Crist  1737,  yw  ganu  fis  mai.  II.  Yn  Ail, 
Cerdd  o  barchedigaeth  urddasol  Watkin  Williams  Wynne, 
Esq.,  pan  naed  ef  yn  faier  ynghaer  lleon  ag  a  genir  ar  mesur 
a  elwir  cast  away  Care,  neu  care  away.  III.  Yn  drydudd 
crddoymddidden  rhwnc  dau  cydymeth  ybrduidd  ouddyn 
cynghori  roybudd  i  fod  yn  weddol  yni  amser  er  daioni  iw 
enaid. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  tros  Evan  Ellis. 

8   pp.     (1)  By   Edward  Jones,  (2)  by  ElHs  Cadvvaladr,  (3)  by 
Richard  Thomas. 

[Cardiff  Free  Lib.] 

119.  Tair  o  Gerddi  Newyddion.  Yn  Gyntaf.  Carol  Ply- 
gain  am  y  flwyddyn  Bresenol  o  waith  Mr.  Edward  Somuel, 
1738.  Yn  Ail,  Ymddiddan  rhwng  dau  gydymeth  ydghylch 
Dewis  Gwraig  un  yn  camol  gwraig  weddw  i  fod  yn  ore  ar 
Hall  yn  taeru  mae  merch  Ifangc  fu  ore  ag  yn  y  diwedd  yn  i 
phriodi.     Yn  Drydydd,  Cerdd  i  ofyn  Fidil  neu  feiol. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  tros  Evan  Ellis. 

8   pp.     (1)   By    Edward    Samuel,   (2)  by  Robert    Evans,    (3) 
Anonymous. 

The  last  song  is  amusing,  as  will  be  seen  from  the  following 
verse  : — 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  45 


"Bydd  llawer  yn  barod  weithie 
I  daro'r  dyn  ne  dorri  i  danne, 
Am  ddyrnu  cilwg  oerni  calon 
Anian  leisie  anfelusion. 
Yn  lie  cael  ceiniog  am  y  canu 
Fe  fydd  llawer 
Ag  osgo'ii  eger,  i'vv  scyrnygu 
Fe  ddwed  rhai  mevvn  modd  gwradvvyddus 
Tan  fin  gamu,  Nid  rheswm  talu  i   Richard   Ellis." 
[D.] 

120.  Tair  o  Gerddi  Newyddion,  Yn  Gyntaf,  Cerdd  ynghylch 
yr  haint  ofnadwy  sydd  ar  anifeilied  gydag  ychydig  o  eglyrhad 
am  amruw  flinderoedd  echryslon  a  fy  ar  ddynion  or  ol  y 
cyffelip  haint  a  fy  ar  nifeiled  or  blaen  sef  aclefydon  marwoleth 
newyn  cledde.  Yr  ail,  Sydd  yn  erbyn  tyngu  a  chyraeryd 
henw  Duw  yn  ofer  na  chymer  enw  3^r  Arglwydd  dy  Dduw  yn 
ofer  canys  nid  di  eyog  gan  yr  Arglwydd  yr  hwn  a  gymero  ei 
enw  ef  yn  ofer.  Ar  drydydd,  Erfyniad  neu  weddi  am  y  bore, 
iw  dweydyd  neu  iw  chany  gyda  gosdyngeiddrwydd. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  tros  Evan  Ellis. 

8  pp.     (i)  By  H[iigh]  Jones  [Llangwm],  (2)  by  Owen  Edwards, 
(3)  by  Owen  Gruffydd. 
[Cardiff  Free  Lib.] 

121.  Tair  o  Gerddi  Duwiol.  Y  Gyntaf,  Sydd  yn  crybwyll 
am  feithdra  diddiwedd  fydd  i  bob  dyn  iw  gael  ar  ol  ymadawiad 
yr  Enaid  ar  corph,  par  un  bynag  ai  da  ai  drwg  yr  hwn  yw 
Tragywyddoldeb,  o  herwydd  mae  dyma  yr  amser  cymeradwy 
i  bob  dyn  feddwl  am  ei  Enaid.  Yn  ail,  Cyffes  pechadur  gyda 
rhybydd  i  bawb  feddwl  am  ei  diwedd.  Yn  drydydd.  Hanes 
Llundain  ar  balchder  sydd  ynddi  gyda  chrybwyll  am  amryw 
bechodau  rhyfygus  sydd  ynghymru. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  tros  Evan  Ellis  o  bob  man. 

8  pp.    (0  By  Ellis  Roberts,  (2)  by  Morris  Roberts  of  Bala,  (3) 
by  Ellis  ab  Ellis.     [D.] 

122.  Tair  Gerddi  Newyddion  Yn  Gyntaf  Cerdd  sydd 
yn  dangos  fel  y  mae  Duw,  yn  danfon  pob  llawnder  a  heddwch 
i  deyrnas  leyger,  drwy  ei  fawrion  Drugareddau,  ag  mor  ddi 
ystyr  uw  ei  thrugolion  o  honyut.  Ar  ail  gerdd  sudd  yn 
dangos  fel  y  mae  dyn  drwy  ddyll  Edifeirwch  yn  gofyn  cyngor 


4-6  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 

iw  gyfaill.  Pa  fodd  y  mae  cael  bywyd  Tragywyddol.  Y 
drydydd  sudd  yn  dangos  y  modd  ei  mae  fe  yn  cael  ei  attebion. 

Rwy'n  eich  rhybuddio  fod  gani  bottelau  a  Britshes  Oel  ar 
werth.  Ag  yr  wyf  3^11  eich  rhybuddio  bawb  sudd  wedi  rhoi 
arian  at  brintio  llyfr  a  elwir  Prodas  ysbrydol  ag  heb  gael  yr 
un  llyfr,  am  ymorol  amdano,  lie  rhoesont  ei  hariari  cun  ir 
llyfrau  ddarfod. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  tros  Evan  Ellis. 

8  pp.  (i)  and  (2)  by  Ellis  Roberts,  (3)  by  John  Richards, 
Bryniog.  On  pp.  7-8  there  is  an  advertisement  relative  to  the 
publication  of  Pere?'mdod  Ysp7ydol,  by  Evan  Ellis.  The  latter 
book  was  printed  by  Stafford  Prys  in  1759.     [U.C.W.] 

123.  Tair  o  Gerddi  Newyddion,  Y  Gyntaf,  Cerdd  yn 
adroedd  mor  ryfeddol  ydiw  calon  dyn  ag  mor  lawn  iw  o  bob 
myfyrdod  Yr  Ail,  Cerdd  ei  ddeysyf  ar  bechaduriaid  ymadel  ai 
hen  ffurdd  a  dilin  buchedd  newydd,  hon  fu  n  rhoi  mawr 
Siampel  or  blaenad  a  oleuodd  fel  tan  tros  y  rhan  fwyaf  or 
wybren  Awst  14,  1746.  Ai  disgynieid  neu  ei  diffodiad  oedd 
yn  y  mor.  Ar  Drydydd,  Sydd  yn  adrodd  dyll  y  meddwon  ar 
amharch  y  maent  yn  ei  gael  yn  i  meddwdod. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  tros  Evan  Ellis  gw^erthwr  yr 
almynacs  cymraeg  yngwynedd. 

8  pp.    The  three  by  Ellis  Roberts.     [D.] 

124.  Tair  o  Gerddi  Newyddion,  Y  Gyntaf,  Cyffes  pechadyr 
ney  alarnad  difrifol  a  wnaeth  Ellis  Roberts  idde  ei  hyn,  o 
achos  meddwdod,  er  rhybydd  i  bawb  na  ddilynont  moi  Iwybrau 
ef.  Yn  ail,  Dirifau  digrifol  sudd  yn  gosod  allan  fel  y  mae 
ymadroddion  dynion  wrth  ddyfod  or  eglwysydd  y  syliau,  yr 
hain  sudd  yn  dangos  mae  nid  o  ran  gwrando  ar  y  person  yn 
unig  y  mae  neb  yn  dyfod  yno  ond  er  mwyn  rhuw  negesau 
bydol  eraill.  Ar  drydydd.  Ymddiddanion  rhwng  hen  gerlyn 
anrugarog  a  gwr  gweddw  tylawd  oedd  berchen  saith  o  blant 
am  y  farchned. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  tros  Evan  Ellis. 

8  pp.  (i)  By  Ellis  Roberts,  (2)  by  Hugh  Jones,  Llangwm,  (3) 
by  John  Cadwaladr  of  Bala.     [D.] 

125.  Tair  o  Gerddi  Tra  llesol  at  iechydwriath  Enaid  dyn. 
Y  Gyntaf.     Ynghylch  yr  haint  Echryslon  sydd  yn  arwinol  ar 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  47 

anifeilaid  mewn  Uawer  o  fannau  hyd  y  deyrnas  hon,  ar  gwel 
yr  adeilad.  Yr  Ail  sydd  yn  adroedd  mor  ddibris  iw  dynion  oi 
heneidiau,  ai  curph  i  hunain,  fel  y  byddant  morr  echryslon  yri 
ei  hoffrwm  i  hunain  ir  cythrel,  ag  yn  cably  enw'r  goruchaf 
Dduw,  ag  mewn  rhan  yn  adroedd  mor  daer  y  mae  Crist  yn 
galw  pechadyriaid  i  wir  edfieirwch,  nid  i  ymddoethi  ag  i 
siared  geiriau  chwyddedig  mewn  3^mffrost  ond  drwy  add- 
fwynder  a  gostyngeiddrwydd.  Nid  yr  hwn  sudd  yn  dwey- 
dyd  wrthif  Arglwydd  Arglwydd  a  ddaw  i  mewn  i  deyrnas 
nefoedd  ond  yr  hwn  sydd  yn  gwneythyr  Ewyllys  fy  nhad 
yr  hwn  sydd  yn  y  nefoedd.  Ymdrechwch  am  fyned  i  miewn 
trwy'r  porth  cyfing  canys  llawer  a  geisiant  ag  nis  gallant. 
Chwiliwch  yr  ysgrythyrau.  3.  Sydd  yn  dangos  mor  druenys 
iw  pob  dyn  sudd  heb  geisio  edifeirwch  ar  loth  to  Depart 
fyrra. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  tros  Evan  Ellis  lie  y  gellwch 
gael  amruw  siort  o  lyfran  cymraeg  am  bris  gweddaidd. 

8  pp.     (i)  By  Edward  Jones,  (2)  by  William  Owens,  (3)  by  Ellis 
Roberts.     [D.] 

126.  Pedair  o  Gerddi  Newyddion.  Dwy  o  rai  duwiol  a 
dwy  o  rai  digrif.  Y  Gyntaf.  Ynghylch  cwrs  y  blynyddoedd 
aeth  heibia  ag  amcan  y  rhai  sy  i  ddyfod. 

Yr  Ail.  Hanes  gwr  ar  i  glawely  o  glefyd  marweleth  yr 
hwn  adawodd  i  anwyl  ferch  yn  gyd  ysucutor  ai  mam  ai  mam 
drwy  dwyll  Satan  a  laddodd'r  Eneth  o  herwydd  y  pywer  fel  y 
daeth  y  spryd  yr  Eneth  i  wirio'r  weithred. 

Drydydd.  Hanes  gwraig  a  gurodd  i  gwr  fel  y  cariwyd  ei 
chymydog  ar  y  trosol. 

Bedwarydd.  Hanes  hen  ddyrnwr  yn  i  feddwdod  a  daflodd 
i  ffust  ai  gapir  tan  ag  fel  y  bu  yn  tynu  i  wallt  o  Ediferwch  pan 
sobrodd. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  tros  Evan  Ellis. 

8  pp.     (I)  By  Ellis  Roberts,  (2)  by  Hugh  Jones.     [G.]    M.  74. 

127.  Pedair  o  Gerddi.  Tra  Rhagorol  Y  Gynta,  Cerdd  yn 
Dangos  fel  y  Lladdwyd  merch  yn  Sir  y  Mwythig  oedd  yn 
berchen  ar  saith  gant  o  bynne  heb  law  Dodrefn  arall  ar  modd 


48  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 

y  Daeth  ei  hyspryd  hi  I  gyfarfod  ewythr  iddi  ag  yna'n  ol 
deudiad  yr  yspryd  y  Cafwyd  y  Corph  ag  y  rhoed  mwrdrwyr 
yngharchar. 

Yr  ail  Gerdd  o  goffadwriath  ag  o  alarnad  merch  ifengc  ar  ol 
ei  Morwindod.  Y  Drydedd  Diriay  yn  adrodd  Dull  y  Farn 
Ddiweddaf,  gan  rifo  15  dydd  o  aruthredd  Rhyfeddol  ar 
ddyfodiad  Crist  in  Barnu.  Y  Bedwaredd  Gerdd  o  fawl  i 
ferch  ifengc  ai  henw  ymhop  man  dros  y  Gerdd. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  tros  Evan  Ellis. 

8  pp.  (1)  By  Gwilim  Jervveith,  (2)  by  Dafudd  Evans,  (3)  Dafydd 
Jones  ai  hail  wnaeth,  (4)  by  Gwion  Gwynedd.        [G.]     M.  71. 

128.  Dirifau  Neu  Gerdd  y  Winllan  wedi  cymeryd  ei 
hystyriaeth  allan  or  xx  pen.  S.  Mat.  adn.  6.  Pa  ham  y 
sefwch  chwi  ymma  ar  hyd  y  dydd  yn  Segur  ? 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  tros  Evan  Ellis. 

8  pp.     Imprint   on   last   page.     By  Robert   Evans   of  Meifo^, 
Mont. 
[Cardiff  Free  Lib.] 

129.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  Y  Gyntaf.  Ail  ran 
ynghylch  y  seren  ddychrynedig,  yr  hon  sudd  danllyd  rybydd 
i  bechadyriaid  anedifeiriol  o  flaen  ei  dinistr,  yn  ol  geiriau 
Sr  Isac  Newton  ffilosiflfydd  Jerusalem  Jerusalem,  pe  gwyddit 
ti  yn  dy  ddydd,  .  .  .  .  dy  ddydd  hwn,  y  peth  a  Berthynant  ith 
heddwch,  ond  yn  awr  y  maent  yn  guddiedig  oddiwrth  dy 
lygaid,  Edrychwch.  Ar  ail,  Doeth  ymddiddanion  rhwng 
cydwybod  a  ffalster. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  tros  Evan  Ellis. 

8  pp.  (i)  and  (2)  by  Hugh  Jones,  Llangwm.  There  is  a  long 
statement  on  the  title  page  with  reference  to  the  printing  of  a 
book  called  Mynediad  y  Brenin  Alffa  trwy  ddyffryn  t7'ueni 
ysprydoly  but  it  is  very  illegible  on  the  copy  seen.  [Salesbury 
Coll.] 

130.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion,  Yn  Gyntaf,  Dechre  Gerdd 
ne  gwynfan  dyn  trafferthus  gwedi  bod  mewn  caethiwed  a 
charchar  fel  y  mau  yn  clodfori  Duw  am  i  waredied  ag  yn 
Datgan  Drugareddau  ymhob  oes  ir  gostyngedig  ar  ufudd  .  .  . 
galon  ai  fawr  allu  i  gosbi  yr  Balch  ar  Aniolchgar  iw  chanu  ar 
chariti  Meistres.  Ar  Ail  Gerdd  o  Goffadwriaeth  Alar  am  yr 
ardderchog  Arglwydd  yn  y  dyddiau   gynt  yr   hwn  a  elwir 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  49 

Trigaredd  a  fu  farw  12  dydd  o  fis  Jonawr  1755,  iw  chanu  ar 
gonset  gwyr  dyfi. 

Os  gwenwyn  par  o  glogos         clir, 

.  .  .  niagwyd  hir  gynfigun, 

Beth  am  gefnders  wyr  y  taid, 

Fu'n  gyry  defaid  ifan. 

Y  3dd.  Ran  or  falet  yme  y  cewch  chwi  weled  y  gwirionedd 
fel  mae  rhyfel  an  ysbrydol  rhyngw  i  am  cyfell  ond  ni 
ddweydis  i  fawr  oi  hanes  o  eto  mi  ddweyda  fwy  y  tro  nese  os 
bydd  raid,  yn  enwedig  pan  elwi  or  gymdogeth  ag  ni  waeth 
gan  i  om  rhan  fy  hyn  pedfawn  o  houi  fory  nese  Pedfaswn  i  y 
tori  .  .  .  neu  robio  ysdandin  mewn  ffair  nifase  bosib  gwneyd 
mwy  o  siared,  mae  efre  yntyfy  mewn  He  a  ddisgwilir  weithie 
ar  dir  uchel  yn  sicir. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  tros  Evan  Ellis  o  le  n  y  byd. 

8  pp.  Both  by  Hugh  Jones,  Llangwm.  On  p.  8  there  is  a  long 
note  by  Evan  Ellis  with  reference  to  a  charge  made  against  him 
of  stealing.  He  denies  the  intention  to  steal,  and  says  he  had 
been  drinking  at  the  time,  and  complains  that  owing  to  this 
charge  he  had  got  into  trouble  with  his  wite. 

[Salesbury  Coll.] 


(2)  Printed  for  William  Dafydd. 

131.  DiHUNiAD  Cysgadur;  sef,  Y  Bardd  Cwsg.  Y'r  Ail 
Rahnn  Yn  dangos  mewn  Breuddwyd  Gweledigaeth  Ryfeddol 
y  Bardd  Cwsg  ;  A'r  ymddiddan  a  fy  rhyngddo  efe  A  Chyd- 
wybod,  Ffydd,  Gobaith,  Cariad,  Gwirionedd,  Gostyngeidd- 
rwydd,  Gonestrwydd,  Sobrwydd,  Haelioni  Gywirdeb, 
Gwiriondeb,  etc.  Ynghylch  Llygredd  y  Byd,  ynghyd  ag 
ychydig  Anogaeth  yn  erbyn  Swyngyfaredd  Dewiniaeth  a'r 
Cyffelyb.     Math,  vi,  24.     Jago  vi,  4.     Deut.  xviii,  10,  11,  12. 

Argraphwyd    yn     y     Mwythig,     tros     William     Dafydd, 

MDCCXLIX. 

8  pp.     By   R.    Parry    (see   No.   64).     Reprinted   in    Cydymaith 
Diddan.,  p.  121.    [D.] 

132.  Tair  o  Gerddi  Difrifol  a  Diwiol,  Yn  Gyntaf,  Rhybydd 
i  bob  pechadyr  i  ymbado  itrwu  Edifeirwch  cun  ydelo'r  dydd 
mawr  ei  ddigder  ef  a  pwy  a  ddichon  sefull.     Dat.  vi,  17.     Yr 

E 


50  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 


Ail  ran.     Yn  Dangos  Dosdad  a  fydd  cyflwr  yr  Aniwiol,  heb 
Edifeirwch  yn  y  Faro  Ddiwede  sef  diwedd  y  byd.  .  .  .  Yn 
drydydd.     Englynion  i  Wythnos  y  dioddefaint  Jesu  Grist. 
Argraphwyd  yn  y  Mwythig  tros  William  Dafydd,  mdccl. 

8  pp.     The  three  by  Owen  Griffith,  Gwehydd  Llanystundwy. 

[D.] 

133.  Tair  o  Gerddi  Newyddion.  1.  Y  gyntaf  sydd  yn 
dangos  mor  berigl  yw  i  Ddynion  farw  heb  wir  Edifeiwch,  o 
blegid  fod  yr  amser  yr  an-siccr.  II.  Yn  ail  sydd  i  Ddeisyf  ar 
bob  Dyn  ymdrechu  am  fy wyd  Tragywyoldol  yn  yr  amseroedd 
Enbyd  hyn  gyd  ag  ychydig  o  grybwyll  am  yr  helynt  Bres- 
ennol.  III.  Yn  Drydydd  o  Draethiad  Brut,  neu  Brophwyd- 
oliaeth  am  amryw  o  bethau  hynodol  jawn  i'w  hystyried. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  Dros  William  Dafydd,  o  Le  yn 
y  Byd,  1751. 

8  pp.     (i)  and  (2)  by  Ellis  Roberts,  (3)  by  Taliesin  "pen  Beirdd 
Gorllewin".     [D.] 

134.  Dwy  o  Gerddi  Tra-Rhagorol  Yn  Gyntaf.  Carol 
Duwiol  o  ystyriaeth  ar  ddiwedd  y  Byd.  Yn  ail.  Cyngh- 
orion  i  bobl  jeuangc  i  gofio  ei  Creawdwr  yn  'nhyddiau  eu 
jeuengctid,  etc.     Preg.  12,  edrych  Dihar.  22,  6. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  tros  William  Davies. 

8  pp.     (1)  By  Mr.  WiUiam  Mathevv,  (2)  by  Dafydd  Thomas.     On 
title  page  a  woodcut  of  the  Royal  Arms  "G.  R.  II." 

The    following    englynion    are    printed    at    the    end    of    the 
ballads  :— 

"Englynion  ymelaid  Eglwys  Loeger: 

"Enaid  a  Uygaid  Lloeger  a  welai 

Yw  alw  yn  dduwiolder 
Yn  Toiri'r  Pab  obrwy  air  per 
O  Rufain  ar  war  ofer. 

"Pren  blodeu  ffrwytheu  yn  ffraeth  mewn  dyfnddysg, 
Nid  ofnodd  farwolaeth. 
Rhwygodd  Egin  rhywogaeth 
.    Y  ddelw  ddysg  o  ddiawl  a  ddaeth."    [G.]  M.  84. 


(3)  Printed  for  Huw  Ifan  of  Llannor,  Carnarvonshire. 

135.     Odl   Newydd  yn  dair  Rhan.      i.  Am  yr  undeb  sy' 
rhwng  Crist  a'i  Aelodau,  ynghyd  a'u  Breintiau.     2.  Egwyddor, 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  51 


a'r  Rheol  Bywyd  Cristion.  3.  Y  gwir  Gredadyn.  Ar  y  Don 
a  elwir  Ymadawiad  y  Brenin  neu  the  King's  Farewell,  y 
ffordd  fyrraf  ag  hymn. 

Mwythig  Argraphwyd  tros  Huw  Ifan  o  plwy  Llannor  yn 
Sir  Caernarfon  1757. 

8  pp.    All  anonymous.    [M.]     [U.C.W.]  M.  78. 

136.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  Yn  Gyntaf,  Dechreu 
cerdd  Myfyrdod  am  Awr  Ange  a  barn  a  phoene  uflfern,  iw 
chanu  ar  Crimson  Velvet.  Yn  Ail,  Can  am  Greadigaeth  y 
Byd. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig,  tros  Hugh  Evan,  Gwerthwr- 
Llyfrau. 

8  pp.  (i)  By  Ellis  Roberts,  (2)  by  Vicar  Prichard.  Stafford 
Prys's  device  of  two  birds  on  title  page,  and  the  Royal  Arms  on 
the  last  page. 

The  second  composition  is  said  to  have  been  composed  by 
Vicar  Prichard;  at  its  end  is  the  following  :—"Y  Gan  uchod  a 
gafwyd  o  enau  hen  wraig,  a  ddysgod  hi  gan  ei  mam,  a  fuasai 
gynt  yn  gwasanaethu  gyd  a  r  hen  Ficer  yn  Llanymddyfri."  It 
was  printed  in  the  Llandovery  Editions  of  Canwyll y  Cymry^  see 
Edition  of  1867,  p.  297.     [D.] 

137.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  Yn  Gyntaf.  Dechreu, 
cerdd  o  Myfyrdod  am  Awr  Ange  a  barn  a  ffoune  uifern,  uw 
chanu  ar  Gwynfan  Brydan.  Yn  Ail.  Dechrau  cerdd  ar 
Loath  to  depart  ffordd  fyra  yn  gosod  allan  yr  inion  ffordd  i 
ddistriw. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  tros  Hugh  Evans  o  plwyf 
Llannor  yn  Sir  Caernarfon. 

8  pp.     Both  by  Ellis  Roberts.     Woodcut  on  Title  page. 
[Salesbury  Coll.] 


(4)  Printed  for  Richard  Hughes. 

138.  Dwy  o  Gerddi  tra  Dyddanol  Sef  Y  Gyntaf,  hanes  y 
Rhyfel  a  fu  rhwng  Gwyr  y  Brenin  William,  a  gwyr  Lewis  o 
ffraingc  ar  y  mor,  fel  y  llosgodd  Rhyfel  y  Llong  fawr,  lle'r 
oedd  llun  y  Brenin  William  ar  ei  linie,  a  Lewis  yn  ei  Dwyso 
mewn  Cadwen  ar  Leave  Land,  y  ffordd  hwyaf,  etc.  Yn  ail, 
Cerdd  o  ymddiddan  rhwng  dau  gydymaeth  ynghylch  Alis  y 
ddewines  o  blwyf  tregaian  yn  sir  fon  yr  hon  A  fydda  arfer  o 

E  2 


52  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 

swyno  a  rhoi  hanes  petha  a  ddygid  a  phwy  ai  dygodd  hwynt, 

un  yn  i  chanmol  ar  Hall  yn  ei  goganu  hi,  (Ar  y  don  a  Elwir 

clochydd  meddw  mwyn). 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  tros  Richard  Hughes  Gwerthwr 

Llyfrau. 

8  pp.     (i)  By  Hugh  Morris,  (2)  by  William  Hughes,  taeliwr  o 
Langefni.     [D.] 

139.  Tair  o  Gerddi  Tra-Rhagorol.  Newydd  i  Hrgraphu. 
Yn  Gyntaf,  Cerdd  o  ysdyrieth  am  bresenoldeb  yr  Holl-alluog 
Dduw  yr  hwn  sydd  yn  bresenol  ymmhob  lie  iw  chanu  ar 
Crimson  Velvet,  neu  Gwynfan  Brydain.  Yn  Ail,  Gerdd  o 
Anogeth  i  weddio  o  harwydd  bod  yn  anghenrhaid  i  bawb 
ddyfel  syniad  a  dwys  ystyriad  i  trosedd  neu  camwedd  y 
byddant  fwya  cynfinol  a  hwynt  gan  ddeusyf  maddeuant  ag 
oUyngdod  am  danynt  ar  Fesur  a  Elwir  heavy  Heart,  neu 
Daom  Galon.  Yn  Drydydd,  Carol  Duwiol  yn  crybwyll  am 
Freuolder  Dyn,  a'r  Angenrheidiolrwydd  sydd  yn  sefyll  arnom 
ni  i  gyd  i  geisio  Troi  at  Dduw  drwy  Edifeirwch,  rhag  i  Angau 
ddyfod  ar  ein  Gwartha  a'n  cael  yn  Amharod,  ar  Fesur  a 
Elwir  Leave  Lrnd  y  ffordd  hwyaf. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig,  tros  Richard  Hughes. 

8  pp.     (1)  By  William  John   Hugh,  Llannowrin  (Llanvvrin),  (2) 
by  Owen  Gryffudd,  (3)  by  Rees  Ellis.     [D.] 

140.  Tair  o  Gerddi  Tra-Rhagorol.  Newydd  I  Hargraphu. 
Yn  Gyntaf,  Araith  Henaint  Ar  fesur  a  Elwir,  Loath  to  Depart. 
Yn  Ail,  Dirifau  Duwiol,  tra  angenrheidiol  ei  ystyried;  yn 
enwedig  yn  yr  amser  yma,  iw  Chanu  ar  Heavy  Heart.  Yn 
Drydydd,  Ystyriaeth,  yn  dangos  helynt  a  hanes  Dau  Wr  oedd 
yn  y  Gyfraith  am  Dyddyn  o  Dir ;  yn  CyffelybuV  Tir  i  Gen 
mewn  meiri  ar  Ddau  Wr  oedd  yn  ymryson,  ir  Gigfran  ac  ir 
Barcut :  ar  Gwyr  oedd  yn  ceisio  heddychu ;  ir  Fwyalchen ; 
ar  Gwyr  y  Gyfraith  ir  Llwynog.     Ar  y  Mesur  a  Elwir  Triban. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  tros  Richard  Hughes. 

8  pp.     (i)    Anon.,    (2)   Rhys  Ellis,   (3)   Hugh    Morris  or  Glyn 
Ceiriog.        [G.]  M.  69. 

[Cardiff  Free  Lib.] 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  ^3 

(5)  Printed  for  John  Jones. 

141.  Y  Gerdd.  Gyntaf.  Ar  King's  and  Ffarwell  yn 
Dangos  cyflwr  Dyn  wrth  Natur  heb  yx  ailenedigaeth,  ac 
eglurhad  o  ffurf  y  bedydd  gweledig  oddiallan,  ac  or  gras 
ysbrydol  oddi  mewn  na  ddigiwch  bobl  un  fy  mod  yn  dwend  y 
gwirionedd  yn  by  yn  erbyn  pecbod,  Canys  gwerthfawr  iw 
pryniad  yr  enaid,  a  theimlwch  hefyd  mai  clwyf  mawr  yw 
brathiad  y  Sarph  yn  yr  enaid,  a  rhaid  i  bob  briw  mawr  gael 
Eli  cryf,  a  nis  gellir  moi  lanhau  ir  gwaelod  heb  frifo,  y  Sawl 
ni  dderbynio  deyrnas  Duw  fel  dyn  bach  nid  a  ef  i  mewn  iddi. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  tros  John  Jones. 

8  pp.     By  Jonathan  Hughes.     [G.]  M.  90. 

142.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  Yn  gyntaf.  Dechre 
Cerdd  ar  King's  Farwell  na  bu  erioed  allan  or  blaenyn  dangos 
fel  y  bu  i  wr  bonheddig  o  wlad  yr  Haf  i  werthu  ei  bun  ir 
Cythraul  am  aur  ag  arian.  Gwreiddyn  pob  drwg  yn  arian 
garwch,  1750.  Yn  Ail.  Cerdd  o  gyngor  I  ferched  I  ymgadw 
rhag  gormed  mabieth  wrth  garu.  Yr  hon  ni  fu  erioned  yn  y 
preint  or  blaen  ar  black  Eye  Susan. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  tros  John  Jones. 
8  pp.    The  two  by  Jonathan  Hughes.    [D.] 

143.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  Yn  gyntaf.  Dechre 
Cerdd  ar  King's  Farwell  na  bu  erioed  allan  or  blaenyn  dangos 
fel  y  bu  i  wr  bonheddig  o  wlad  yr  Haf  i  werthu  ei  bun  ir 
Cythraul  am  aur  ag  arian.  Gwreiddyn  pob  drwg  yn  arian 
garwch,  1750.  Yn  Ail.  Cerddi  ddiwiol  o  rybudd  i  feddwl 
am  i  ddiwedd  ag  i  feddwl  mai  yn  ol  i  weithredoudd  y  Ciyiffo 
farw  1750. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  tros  John  Jones. 

8  pp.     (i)  By  Jonathan  Hughes,  (2)  by  Ellis  Roberts. 
[U.C.W.] 

144.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  Y  gyntaf,  Cerdd  i 
chwech  o  ddynion  anuwiol  oedd  yn  aros  Ynghent  yn  agos  i 
Deal ;  y  rhai  a  wnaeth  weithred  ofnadwy  Jawn,  Sef  mynd  ei 
gymryd  ei  Sacrament  yn  Enw'r  Cythrel,  a  syrthiodd  Barnedi- 
gaeth  Duw  arnynt  fel  y  canlyn.     Yr  Ail.     Cerdd  o  gyngor  ir 


54  A  Bibliography  of  VVelsh  Ballads 

rhai    sy'n    chwennych    byw'n    dduwiol    ynghrist    Jesu     na 
wrandawant  ddim  ar  lais  y  byd.     Y  neb  sy'n  cael  ei   enioes 
ai  cyll   ar  neb  sy'n   colli  ei  enioes  om  plegid   i,  ai   caiff  hi. 
Mat.  lo,  39. 
Argraphwyd  yn  y  Mwythig  tros  John  Jones  1750. 

8  pp.     Both  by  Jonathan  Hughes.     [G.]     [D.]  M.  76. 


(6)  Printed  for  William  Jones.^ 

145.  Balaed  Newydd  O  Ddiddanwch.  I  Rai  Su  Yn  Caru 
Heuddu  Heddwch.  Yn  Gyntaf,  Ychydig  o  Ymddiddan 
Glaier  a  fu  rhvvnc  Sion  ai  Feister  am  hwulustra  pac  o  Cardia 
wrth  i  hystur  y  ffordd  Drefnusaf.  Yn  Ail,  Cyffes  ofer  Ddun 
a  Gwraig  y  Dafarn  im  Ddiffin  i  Hun.  Yn  Drydudd.  Ychy- 
dig Benhillion  sy'n  dangos  allan  y  Cam  a  gafodd  Hen  Wr 
yng  Wrexham,  ar  Ffair  y  Gwanwun  I  golli  i  farchnad  ai 
eiddo  ag  er  rhybudd  i  bawb  i  gymrud  Gofal  ag  i  roi  i  gweddi 
ar  Dduw  am  i  Cadw  rhag  y  Ffasiwn  Ddynion  drwgionus,  Ag 
hefud  gobeitho,  a  geill  fod  yn  siampl  Ir  fath  Ddynion  direidus 
disynwur  i  ochelyd  ag  i  fod  yn  llonudd  rhag  ofn  i  ddialedd  a 
gwarth  ddiscun  ar  i  penne  fel  y  rhwyfi  a  dynion  gonest  yn 
gael  ein  gwunfud  yn  chwerthin  Am  i  pene  nhwthe  ag  oni 
ymgroesan,  nhw  allan  gael  ychwaneg  o  gwiliad  iw  canu  ar 
ddigan  a  elwir  Gil  y  fwyalch.  Yn  Bedwaredd,  Pedwar  o 
benhillion  dau  yn  Gwestiwnau  ddau  eraill  yn  attebion.  Yn 
Bumed,  Cerdd  o  waith  Hen  Wr  o  ymddyddan  rhwngtho  ar 
Crud  neu'r  Acssus  ar  y  Mesur  a  Alwir  Parson  Parish. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  tros  W.  J.  Gwerthwr  Hanes 

Judas,  etc. 

8  pp.     (i)  and  (2)  Anonymous,  (3)  by  William  Jones,  (4)  by  John 
Richard,  (5)  Anonymous.     [G.]  M.  80. 

[Salesbury  Coll.] 

146.  Baled  Newydd  Gyflawn.  Yn  cj^nwys  Pedair  o 
Gerddi  Diddanol  fel  y  canlyn.      Yn  Gyntaf      Carol  Plygen 

^  William  Jones,  unlike  most  of  the  other  ballad-sellers,  usually  com- 
posed some  portion  of  the  ballad  books,  which  he  sold.  He  also  issued 
a  large  number  of  chap  books,  which  are  advertized  on  the  title 
pages  of  all  his  books.  He  seems  to  have  been  on  bad  terms  with 
the  other  ballad-sellers,  and  complains  of  the  boys  of  Wrexham  who 
used  to  worry  him  and  steal  his  ballads. 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  55 

ar  Fedle  fawr  Bount  to  Banks.     Yn  Ail.     Cerdd  i  DdefFro 

Brydain   oi   thrwmgwsg   Pechod   ar  y   Kings  Ffarwel.      Yn 

drydydd.      Dau  benill  o  gyngor   ir  awdwr  uchod  oddiwrth 

Frenid  i  ymadel  a  merched  gele  ar  y  Diniweidrwydd.     Yn 

Bedwaredd.     Englynion  ar  amriw  achosion. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  tros  William  Jones  gwerthwr 

Llyfrau  a  Baledau. 

8  pp.     (I)  By  J.  G.,  (2)  John ,  (3)  by  Roger  Thomley.     [G.] 

M.  94. 

147.  Baled  Newydd  Yn  rhoi  mawr  rybydd,  Yn  Gyntaf. 
Hanes  y  Dauar  grynfeydd,  A  Fy  yn  Llynden  yn  ddiweddar, 
ar  dych  ryndod  or  golled,  y  fy  or  Achos,  ag  anogieth  ini  i 
wellau'n  bycheche,  ag  i  gymryd  rhybydd  rhag  digwydd,  y 
peth  a  fo  gwaeth,  etc.  Yn  Ail.  Cerdd  newydd  Ddiwiol  yn 
crybwyll  am  yr  Ail  enedigieth,  ag  amyr  haint  sy  ar  Anifeilied, 
sy'n  Arwydd  o  Ddigofaint  Duw,  Ag  yn  erbyn  tyngu  a  rhegu, 
or  Achos  i  mae'r  Ddauar  yn  galary,  ynghyd  ag  inogaethe  i 
wellhay  yn  buchedde  a  chymryd  siampl,  oddi  wrth  Ddynion 
Aniwiol,  ir  ydym  yn  Darllen  am  danynt,  yn  yr  Yscrythyr,  ar 
ba  rai  daeth  Barnadigieth  Duw,  o  eisie  cymryd  rhybydd 
raewn  pryd,  iw  cany  Ar  Grimsan  Velfet.  Ag  Yn  Drydydd. 
Cerdd  ddigri  ynghylch  Pastwn  phon  y  Papis  tied  digyfri,  ar 
Dan  a  elw^ir  Old  Darbi.     Ag  hefyd  Englyn  y  ffon. 

Hwdiwch  cedwch  wr  call — Y  Pasdwn 

I  ladd  y  Papistied  Angall, 

A  Phen  yrwi  y  phon  arall, 

Rhowch  hon  i  Ddyn  a  fo'n  Ddall. 

Cyhoeddwr  digritwch  gynt  ai  Cant. 
Argraphwyd  yn  y  Mwythig  dros  W.  J.  gwerthwr  Hanes 
Judas  ag  Alminacs:  Efengil  Nicoderaus,  ar  Catechism  newydd 
a  Hanes  Mol  Flanders  iw  ddweydydd  yn  Rhes  a  chyngor 
daionus  ir  Meinars  ar  Colliers,  Pob  un  sydd  yn  gweithio; 
Dan  Ddauar  gron  gryno  rhag  diffig  gwynt  yno  mae  phisyc  iw 
ciwrio,  a  Hanes  7  o  wyr  fu'n  Cysgu,  208  o  flwyddi,  a 
Dychryndod  Gida  hyny  yn  Llundain  By  er  Rypudd  ini, 
Mawrth  8  ed.  1749-50. 

8  pp.  (i)  Is  a  prose  account  oi  an  earthquake  in  Westminster 
in  March  1750,  translated  from  tlie  English  by  R.  A.,  (2)  by  Carvvr 
Diniweidrwydd,  (3)  Anonymous.    [D.] 


$6  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 

148.  Balad  rhyfeddol  Tra  diddanol.  Yn  gyntaf  Hanes  7  o 
Gristnogion  a  roes  Decius  Emerodor  Rhufen,  mewn  ogof  ag 
a  gaeodd  arnynt  i  farw  o  newyn  a  hwy  gan  dristwch  a  gysg- 
asant  ar  ymerodor  hwnw  y  fu  farw  ef  ai  hiliogeth,  a  Theodosius 
Emerodor  Cristnogol  a  Ddaeth  iw  le  ef,  a  Dinasyddion  Ephesus 
a  roesant  seiri  i  wneyd  yr  Ogo  yn  Hetty  iw  Bugeilied  a 
deffrodd  y  Cristnogion  ag  hwy  a  yrasant  un  ag  Arian  i 
brynu  Bara  a  phan  welodd  y  bobl  yr  hen  Arian  hwy  feddylia- 
sant  gael  o  honynt  Dryssor  mawr  ar  Cristion  a  ryfeddodd  i 
gweled  nhw  yn  prophesu  Crist  yr  hyn  nid  allent  ddoe  iw  dyb 
ef  aros  son  am  Dduw,  ag  yno  fei  a  dygwyd  at  yr  Esgob  ar 
cyngor  ag  yno  fo  conffessiodd  fod  chwech  eraill  oi  gymdei- 
thion  yn  yr  ogof,  yno'r  Emerodor  ag  eraill  aethaut  ir  ogof  ag 
ai  cawsant  ynbruddion  ai  Dillad  heb  heneiddio  ag  ai  dygasant 
allan  yn  garedig  ag  hwy  fuant  fyw  ychydig  ddyddiau  ag  a 
fuant  feirw  ag  hwy  a  gladdwyd  yn  barchedig  hwy  gysgasant 
208  Mlynedd. 

Yn  ail,  Cerdd  ddiddan  ddigrif,  fel  iroedd  gwr  yn  mynd  i 
garu  Fe  feddyliodd  briodi  un  o  ran  cariad,  gan  obeithio  a 
Duw  a  digon  yna  fo  feddyliodd  fynd  i  edrych  am  gyfoeth  ond 
fo  gaedd  gyngor  ei  bod  yn  anodd  iw  trin  fe  dreiodd  naw 
math,  ond  ir  oedd  rhiw  fai  arnynt  i  gid  yno  fo  ymroes  i  fod 
heb  yr  un  Ar  fesyr  Accen  Colomen  neu  drip  3T  hin. 

Ag  yn  drydydd,  ymddiddan  rhwng  gwr  Ifangc  ar  prydydd 
y  gwr  ifangc  oedd  wedi  gaddo  ymrwymo  a  merch  ond  ir  oedd 
agos  ac  Edifarhau,  ar  Prydydd  yn  ei  gyssuro,  ac  yn  ei 
gynghori  i  fentro  trwy  gariad  i  ymadel  ag  ifengtid  a  ffoledd 
ag  y  bydda  byw  yn  fwy  bodlonach  a  llawnach  iw  canu  ar 
Synselio  un  bob  yn  Ail.  deliwch  sulw  fod  P.  am  y  Prydydd  a 
D.  am  y  Dyn. 

Ag  hefyd  Englynion  ar  amryw  achosion. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  dros  W.  J.  gwerthwr  Hanes 
Judas,  ag  Almanacs:  Efengyl  Nicodemus  ar  Catechism  newydd 
a  Hanes  Mol  Flanders  iw  ddweydydd  yn  Rhes  a  chyngor 
daionus  ir  Meinars  ar  Colliers. 

8  pp.  (1)  Is  a  short  summary  in  prose  of  the  story  ot  the  Seven 
Sleepers  of  Ephesus,  (2)  is  a  jjopular  old  ballad  supposed  to  have 
been  written  by  Harri  ap  Evan  of  Gloddaith,  (3)  is  by  John 
Vaughan.     [D.] 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  5^ 

149.  Tair  o  Gerddi  Newydd  Brintio.  I  rhai  diddan  geni 
ai  pry  no  Nhw  gan  weled  yma  oleu  Os  gwnant  ystur'r  ysgry- 
thyre.  Yn  Gyntaf,  Cerdd  o  waith  Robert  William  yn  Cyfiawn- 
hau  Dr.  Sacheverel  ai  Bregeth.  Yn  Ail,  Attebion  i'r  gerdd 
o'r  blaen  a  wnaeth  R.W.  i  ymddiflyn  Pregeth  Dr.  S.  a  rhai 
mannau  ynddi  wedi  Craffu  arnynt.  Yn  Drydydd,  Cerdd  a 
barnad  bwnc  edrychwch  yr  ysgrythyre  hun  sy  yn  gwirio  y 
gan  hon.  Jo.  18,  18,  19.  Joan  3,  18.  2.  Tim.  2,  26.  Joan 
8,  44.  Rhuf.  4,  12,  ac  amriw  fane  eraill  or  ysgrythr  Ian.  Yn 
Bedwerydd,  Ail  rhan  o  hanes  Mahomet  ai  gau  grefudd. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  tros  W.  J.  Gwerthwr  Hanes 
Judas,  etc. 

8  pp.  (2)  By  Ev.  Ellis,  (3)  Daniel  Jones.     [G.]  M.  81. 

150.  Pedair  o  Gerddi  Newyddion  Yn  Gyntaf,  Carol  ar 
Grec  and  Troy.  Yn  Ail,  Ymddiffynfa  rhai  sudd  yn  cael 
celw3^dd  arnunt  ynghud  aganogeth  i  ddiwidrwudd  iw  ganu 
ar  galon  drom. 

Y  brawd  a  fo  dylawd  mewn  dyledion         buth 

Gobeithiad  Dduw  cyfion 
Ei  genedl  er  ei  gwinion 
Heb  gyflog  diog  y  don. 

Yn  Drydydd,  Ar  don  glan  fedd-dod  mwyn.  Yn  Bedwerydd, 
Englynion  ar  ruw  achosion. 

Argraphwj^d  yn  y  Mwythig  tros  W.  J.  Gwerthwr  Hanes 
Judas  ag  Almanaks  Efeng}^  Nicodemus,  Hanes  Moll 
Flanders  a  chyngor  ir  Minars  a  Collars,  Hanes  7  a  fy  yn 
cysgu  208  o  Flwyddi  a  12  o  Eiriolau  Duwiol  a  ffeindied  yn 
Llyfrgell  B.C.Y.  i.  Hanes  byr  o  Mahomet  A'i  gau  Grefydd, 
Llwybr  Hyftbrdd  Plentyn  Bach  ir  Nefoedd,  etc.  Hanes  bur 
o  Fuchedd  a  Gweithredoedd  Joseph  o  Arimathea  Y  Disgybl 
cyntaf  a  bregethodd  yr  Efengyl  yn  y  Deyrnas  hon.  Ag 
athrawiaeth  byrr  i  Blant  a  gawd,  yn  chwareulyfr  Twm  ben 
bawd.  Yr  Ail  Rhan  Hanes  Mahomet  ai  gai  grefydd.  Tabl  i 
gael  y  Pasc  ar  hollt  wuliau  ysmmudol  dros  32  o  Flynyddoedd 
fel  y  canlyn. 

8  pp.    (1)  By  Daniel  Jones,  (2)  by  D.  J.,  (3)  by  W.  R     [D.] 


58  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 

151.  IV.  o  Gerddi  digri  da. 

Ar  Gynta  o  rhaid  iw  Carol  Ha, 

O  Annogaeth  garedig  i  foli'r  Creawdwr, 

Ar  Fwynen  mai  leni  iw  ganu'n  ddigynwr. 

Yr  Ail  sy'  mynd  allan,  iw  hanes  Gwyr  Rhyddlan 

Yn  saethu'r  Drain  duon,  yn  lie  llamydyddion 

Y  ddoe  gida'r  Afon,  o  rywfan  yn  hyllion. 

A  hanes  y  drydydd,  hen  hwch  oedd  i  deinydd, 

A  roed  yn  y  cutt  i  dwchu  gida  dau  fochyn  pygddu, 

Hel  Gwyr  a  Gwragedd  i  fynd  iw  Uadd  or  diwedd 

Tra  buonhw  n  hogi'r  cyllill  fe  ddoeth  yr  hwch  a  pherchill. 

Pwy  weithie  na  chane  ir  Flwch  wen  :  ai  chest, 

A  chystal  y  Fargen, 
Rhoe  dri  phorchell  iw  pherchen, 
Am  werth  y  pus*  aeth  ir  pen. 

Y  pedwardd  peth  y  gynhwysir. 
Iw  ffordd  i  sgrifennu  Llythur, 

Rhoi  ffigiwr  bur  bybur  bon, 
Maith  arwydd  am  Lythyren. 

Ac  yn  5  ed  'n  ddineg  Bruthar  Will  wedi  troi  ir  gymraeg. 

Mae  Gwraig  heb  ddim  Gorwegi        yn  ddiddig 
Ef  ddioddef  ei  chosbi 

Y  mae  Gwraig  a  fynn  ymyrogi, 
Neu  a  fynn  hyn  a  fynno  hi. 

Fe  wel  Gwenn  ail  olwen  liw  lili        fowredd 

Fai  arall  yn  wisci 
Ond  ni  wel  Gwenn  lenn  oleini, 
Moi  bai  ei  hun  yn  i  byw  hi. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  dros  W.  J.  gwerthwr  Hanes 

Judas,  ag  Alminacs,  etc.     [As  in  No.  147.] 

8  pp.     (i)  Carol   Haf   1750  is  by  R.  R.  o  Lanynys,  (2)  and  (3) 
also  by  R.  R.,  (5)  translated  by  W.  B. 

The  fifth   ballad  runs   as  follows,  but  the  spelling  has  been 
modernised : — 

"Wel  fy  mravvd  Will  mi  fum  i  yn  Flandars, 
Gyda  gvvychion  gomandars. 
Mi  ddaethum  i  Loeger  hen,  fwnyber  yn  'ol, 
I  aros  rhyw  hyd. 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  59 


Mi  af  etto  mewn  pryd 
Rwy  yn  swyddog  mewn  rhol 
O  tyrd  fy  mrawd  ymeth 
A  gad  yr  ysmonneth, 
le  gad  yr  ysmonneth, 
Maith  helaeth  oth  ol." 
[D.] 

152.  Pedair,  o  Gerddi  Digri  a  Da  ich  dyfyru  Hir  Nos 
Gaua.  Yn  Gynta,  Cerdd  o  Glod  ir  Clubers  sudd  yn  amel  yn 
y  Dernais.  Yn  Ail,  Su  yn  Crybwyll  am  ryfeloedd  ag  am  y 
ddaiar  grun  a  grynodd  neu  rybudd  ir  Prodistanied  sef  milwyr 
a  Chaptenied  ag  Enwedig  yr  Anmirals  sy  ai  rheoleth  dros 
fyddinoedd  yn  grasusaf  Frenin  George,  Yr  ail  yn  yrymryfysg 
Presennol  rhyntho  ar  Brenin  Ffrainc,  er  cofio  am  3'mladd  yn 
wrol  dan  i  faner  ar  Charming  Cloe.  Yn  Drydydd,  Hanes 
Cigidd  houw  a  anillodd  glod  am  werthu  Tarw  fe  ai  dybia  yn 
fawr  i  bower  fod  ynddo  fwu  na  phedwer  Chwarter  neu  hanes 
hen  gigidd  o  dyfarnwr  brynodd  darw  yw  ladd  ag  fel  y 
digwuddodd  iddo  werthu  tri  aelod  ol  y  Cyntaf  ir  Clochudd  ar 
ail  ir  Doctor  ar  trydydd  ir  offeiriad  ond  fel  i  digwyddoedd  yr 
an  Iwcc  fe  a  hitiodd  ir  Clochudd  fod  heb  ddim  iw  chanu  ar 
gil  y  fwyolch.  Yn  Bedweredd,  A  gewch  chwi  ymae  yr  han 
ddiwedda  o  Ysdori  y  Cardiae.  Yn  Bumad,  Llythyr  Gwr  at  i 
gariad  ar  don  a  Elwir,  Charity  Meistress. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  tros  W.  J.  Gwerthwr  Hanes 

Judas  ag  Almanaks  Efengyl  Nicodemus,  Hanes  Moll  Flanders 

a  chyngor  ir  Minars  ar  Coliars  Hanes  7  a  fy  yn  cysgu  208  o 

Flwyddi   a    12    o   Eiriolau   duwiol    a   ffeindied   yn   Llyfrgell 

B.C.Y.     I.  Hanes  byr  o  Mahomet  A'i  gau  Grefydd,  Llwybr 

Hyffordd    Plenty n    Bach    ir    Nefoedd,   etc.      Hanes    bur   o 

Fuchedd   a  Gweithredoedd  Joseph   o  Arimathea  y  Disgybl 

cyntaf  a   bregethodd   yr  Efengyl   yn   y  Deyrnas   hon.     Ag 

athrawiaeth  byrr  i  Blant  a  gawd,  yn  chwareulyfr  Twm  ben 

bawd.     Yr  Ail  Rhan   Hanes  Mahomet  ai  gau  grefydd.     Tabl 

i  gael  y  Pasc  ar  hollt  wuliaul  ysmmudol  dros  32  o  Flynydd- 

oedd  fel  y  canlyn,  Hanes  am  Ddychryn  Fransis  Spira. 

8  pp.     (1)  By  John  Vaughan,  (2)  Anonymous,  (3)  by  Sion  Jones, 

(4)  Anonymous,  (5)  by  Ned  Hughes. 

From  a  note  at  the  foot  of  p.  7  it  appears  that  Thomas  Roberts  had 

pirated  one  of  W.  J.'s  ballads  (see  No.  159  below).     W.J.  frequently 

complains  of  injustice  done  him  by  his  fellow  ballad-singers  and  others. 

[M.]  M.  79. 


6o  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 

(7)  Printed  for  H.  Lloyd. 

163.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion,  Yn  Gyntaf.  Cerdd 
Ragorol  yn  cynwys,  Clod  Folianus  i  Dduw  am  ddanfon  ein 
Harglwydd  an  Hiachawdwr,  Jesu  Grist  I  brynu  pechaduriaid 
yngh3'd  ag  amryw  Gynghorion  tu  ag  at  wellhad  Buchedd,  ac 
Edifeirwch  ffyddlon  iw  Ganu  ar  y  Fedle  P^awr  neu  about  the 
Bank.     Ar  Ail.     Cerdd  hanes  'r  ofFeiriad  anllad. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  tros  H.  Lloyd. 

8  pp.     Both  anonymous. 
[Salesbury  Coll.] 

155.  Tair  o  Gerddi  Diddanol.  Yn  Gyntaf.  Carol  yn 
dangos  flfansi'r  Prydydd  yn  gyru'r  Haul  yn  gennad  at  i 
gariad  ;  iw  ganu  ar  y  Mesur  a  elwir  Leave  Land  y  ffordd 
hwyaf.  Yn  ail.  Cerdd  yn  erbyn  Medd-dod  celwydd  a 
chybydd-dra;  iw  chanu  ar  y  Mesur  a  elwir;  Ffarwel  Ned 
Pugh.  Yn  Drydydd.  Cerdd  o  fawl  i  Kerch  yn  dangos  mor 
anesmwyth  yw  cariaid  oni  chel  Priodi ;  ar  y  Mesur  a  elwir 
Kings  Round. 

Argraphwyd  yn  Mwythig  dros  H. 

8  pp.  (i)  By  Moris  fab  Rhisiart,  (2)  by  John  Abel,  (3)  by  H.  M. 
Woodcut  on  top  of  p.  2  and  middle  of  p.  4.  The  imprint  is  worn 
away,  so  that  it  is  not  clear  what  name  followed  the  letter  H. 

[D.] 


(8)  Printed  for  Thomas  Mark. 

155.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  Yn  Gyntaf,  Cerdd  yn 
Erbyn  torri  Saboth,  ar  Black-ey'd  Susan.  Yn  Ail,  Dechre 
Cerdd  o  weledigaeth  Mary  Edward  yr  hon  a  fu  a  9  ar  Gloch 
ddydd  Sul  Bore  hyd  Naw  or  gloch  dydd  Mawath  yn  nawfed 
dydd  o  Rhagfyr  1761. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  tros  Thomas  Mark. 

8  pp.     (1)  By  Jonathan  Hughes.    [G.]  M.  87. 


(9)  Printed  for  William  Morgan. 

156.  Tair  o  Gerddi  Newyddion.  Yn  Gyntaf,  Sun 
grybwull  am  y  glyfydon  a  marwolaeth  syn'nmal  nydyddia 
yma  a  llaweroudd'n  meirw  mewn  bur  glefud  etto  ni  chymerwn 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  6i 

ni  rybudd  i  gilio  oddiwrth  ddrygioni  ag  i  wellhau'n  buchedd 
ag  i  ddychwelud  at  yr  Arglwydd  ein  Duw  o  herwydd  efe  a 
arbed'n  heleth  neu  fel  Mae  Grist'n  ddweudud  gwiliwch  a 
gweddiwch  ni  wuddom  i  babrud  y  gelwir  am  danom  ni  ir 
farn  a  fai  arnom  i  buth.  Yn  Ail.  Sun  dangos  mor  smala 
mae  dynion  yn  iwsio  gair  Duw  heb  gnabod  fod  ei  henaid 
mewn  perigl  gosbydigaeth  tragwyddol  o  herwydd  i  bechod 
ag'n  dangos  mor  ddychrynllyd  ag  ofnadwy  a  fydd  dydd  y 
farn  i  bob  Dyn  aniwiol  a  fo'n  glynu  byth'n  i  ddrygioni.  Yn 
Drydydd,  Sun  gyngori  d3'nion  i  wellhau  i  buchedd  ag'n  dangos 
mor  ddiall  yrawn  i  tan  gyrydpon  Duw  ag  fel  mae  marwolath'n 
dyfod  at  bob  dyn  heb  ddisgwyl  am  dani. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig,  tros  William  Morgan. 

8  pp.     (i)  and  (2)  by  Ellis  Roberts,  (3)  Anonymous.     [G.J     M.  98. 


(10)  Printed  for  Thomas  Roberts  of  Llanllyfni.^ 
157.  Gerdd 

Newydd,  er  Llwydd,  ei  wyr  Lien         gynnwys 

Ymgomio  go  gymen, 
Rhwng  y  Sarph  hir  sur  ei  phen, 
Oer  glymog  ar  golomen. 

Ar  don  yn  gyson  a  geisiaf        henwi 

Hon  oni  cham  gymraf, 
Anodd  'madel,  gwel  a  gaf, 
Arferiad  y  ffordd  fyrraf 

Ystyriaeth  helaeth,  yw  hon         dra  onest 

O  drueni  dynion, 
A  Swyn  yw  briw  sy'n  ei  bron, 
Os  coeliant  hi  yn  ei  calon. 

Wrth  ddatgan  y  gan  deg  union        ystyr 

Yn  wastad  ath  galon 
Ddeunydd  yr  ymddiddanion 
A  gweddi  hyd,  y  gerdd  hon. 

'  Probably  a  brother  of  William  Roberts  of  the  same  place,  and  the 
same  person  as  the  T.  R.  E.  H.  mentioned  below. 


62  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 

Dyma  ddrych  Edrych,  dy  oedran         y  dyn 

A  'dwaenost  di'  th  hunan  ? 
Praw  dy  gyflwr  drwg  aflan, 
Heno  a  gwel  hyn  o  gan. 

Os  cwyno  rhuo  bydd  rhai        yn  ddygyn 

Am  ddwygerdd,  oddiarnai 
Na  fernwch  hon  wyr  lion  yn  llai 
Gan  Dwmi  na  gwerth  eich  Dimai. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig   tros   Thos.    Roberts  o   Lan- 

llyfni. 

8  pp.  Anonymous.  Royal  Arms  at  foot  of  p.  8.  At  the  end 
the  following  advertisement  appears  :— 

"Hyn  yr  wy'n  Yspyssii  i  chwi  fod  Deiol  ar  werth  mewn  dwy 
fulldir  i  Caernarfon  lie  y  elwir  y  Bont  newidd  ac  arni  hi  vvybod  pa 
faint  y  mae'r  Haul  yn  i  rhedeg  yny  munid  a  Deiol  arall  am  y  nos  i 
wybod  pa  faint  y  fydd  hi  or  gloch  vvrth  y  ser  ar  Lleuad.  Gan 
John  Thomas  y  maynt."    [D.] 

158.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  Yn  gyntaf.  Cerdd 
Dostums  yn  dangos  cledi'r  Wlad  o  achos  hannwioldeb  hefyd 
yn  deusy  rhoddi  ir  Tlodion  heb  ammau  na  ddaw  Duv/  a 
digon  ;  am  roi  echwyn  iddo  ef,  ar  Frynniau'r  Werddon.  Yr 
Ail.  Cerdd  o  hanes  Rhyfeddol  fel  y  bu  Llangc  Ifangc  mab 
i  wr  Bonheddig  o  ddau  cant  o  bune  yn  y  flwuddyn  yr 
hwn  a  fu  mewn  gweledigeth  yr  hwn  oedd  yn  Buw  yn  Deuon 
Sir  fel  mae'r  hanes  yn  calyn  iw  ganu  ar  Fryniau'r  Werddon. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  tros  Thomas  Roberts. 

8  pp.  (i)  Anonymous,  (2)  by  Ellis  Roberts.  The  first  ballad 
draws  an  interesting  comparison  between  the  generosity  of  the 
landlords  and  farmers  respectively  to  the  poor,  much  to  the  ad- 
vantage of  the  farmer. 

The  second  ballad  gives  the  particulars  of  a  wonderful  vision 
seen  by  one  Samuel  Whilby,  of  Churchingford,  Devonshire. 
This  was  also  the  subject  of  a  chap  book  printed  about  the  same 


time  by  Durston.    [D 


159.  Dwy  o  Gerddi  Newydd  Bryntio,  Y  Gyntaf,  Cerdd  yn 
cosod  allan  ryfadd  waithredodd  Duw  ym  ob  oys  yn  fwyaf  am 
afon  asingciodd  y  ngymry  yn  Sir  Fynwy  2  i  Pont  Pwl  ar 
gwyb-iat  y  dail  y  ceni.  Ar  ail,  Dechre  cerdd  ar  don  a  Elwir 
Swlld  am  garu. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  tros  T.  Roberts. 


Printed  in  the  Eighteenth   Century.  63 

8  pp.  (i)  By  Daniel  Jones,  Ruabon,  in  1756,  (2)  by  Hugh  Morris. 
The  Royal  Arms  are  on  the  Title  Page,  with  the  letters  G. 
and  R.  II  {i.e.,  George  II)  printed  on  each  side  of  the  arms.  On 
p.  8  there  is  a  block  of  a  woman  with  a  fan  in  her  hand  in  the 
fore-ground,  and  a  gallows  in  the  distance.  The  first  ballad  is 
interesting  because  it  gives  a  contemporary  account  of  a  curious 
natural  phenomenon  in  Monmouthshire.     [D.] 

160.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion,  Yn  gyntaf.  Cerdd  yn 
adrodd  hannes  Lodes  leuangc  aeth  i  Drafaelio  ag  y  gafodd  le 
yn  ymyl  Llundain  efo  gwr  Jeuangc  amhriodol,  ar  niodd  .... 

Drwy  Dwyll  Satan  fo  y  ddyfaisodd  ffordd  i  Ddw3^n 

agoriad  ei  chist  hi  ac  felly  y  gwnaeth  ac  chwedi  hynny  fo  ai 
Danfonodd  hi  i  neges  fel  y  cae  ynte  y  cyfle  i  rhoi  peth  oi 
Euddo  ei  hun  yn  ei  chist  hi  ag  fe  rodd  Goblet  Arian  a 
Llwy  arian  a  modrwy  aur  ar  Forwyn  a  ddaeth  yn  61  oi 
Siwrnau  ac  ynte  aeth  Drachefu  i  ymgydio  a  hi  ac  yno'r  aeth 
hithau  at  usdus  y  Heddwch  i  Achwyn  ei  cham  am  na  chau 
Lonydd  ar  usdus  yn  Ddisymwth  ai  galwodd  atto  ag  yntau  ai 
gwiriodd  yn  Llad rones  trwy  y  Pethau  y  roesau  yn  ei  chist  ag 
yno  cymitied  hi  ir  gel  ac  y  bwriwyd  yw  cholli  ac  ymhellach 
cewch  gl3^wed  yn  y  Gerdd  fel  r  Achubodd'r  Arglwydd  hi  pen 
oedd  hi  ar  y  Pren  hi  alwodd  ei  Meister  atti  ag  fe  naccadd  Dair 
gwaith  euthr  y  Pen  sirifif  ei  hun  ai  nolodd  atti  a  hithe  a 
ddweudodd  nad  oedd  hi  Euog.  Ac  ynte  a  ddwedodd  Duw  A 
oleuo  Dy  gam  di  ac  ar  hynny  mellten  ai  trawodd  ef  am  phan 
ddadebrodd  fo  gyfeddodd  ei  ddrwg  ag  eilwaith  fe  ai  Trawodd 
mellten  fel'r  aeth  yn  chwil  friw  man.  Yn  ail.  Ymddiddan 
rhwng  dau  frawd  Thos.  Roberts  a  William  Roberts,  o 
Laullyfni. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  tros  Tho.  Roberts  o  b6b  Gwlad. 

8  pp.  (i)  By  Joan  ap  Cadwaladr  ab  Joan  o'r  Bala,  (2)  by 
"  Cas  gan  Ladron".    [D.] 

161.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion,  Y  Gyntaf,  O  Goffad- 
wriaeth  neu  farwnad  am  yr  anrhyddedus  Syr  Watkin 
Williams  Wynn.  Yr  ail,  Yn  rhoi  Hanes  Rhyfeddol,  am 
wrthie  Duw  ar  Dyn  anuwiol,  yr  hwn  oedd  ffermwr  yn  talu 
Cant  punt  yn  3^  flwyddyn  ar  lann  Hafren  yr  oedd  ef  yn  byw, 
ag  fel  y  Daeth  Gwraig  feichiog  ato  ef  I  ofyn  Llettu  ;  ag  fe  ai 
necadd,  y  wraig  a  Gafodd  Esgor  y  nos  hono,  ag  ni  bu  niwed 


64  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 

arni  hi  nai  chywled,  Edrychwch  yn  mhellach  yn  y  Gerdd 
chwi  Gewch  Gyflawn  Eglurhad  am  Ddrygioni  Dyn  a  Gwrthie 
Duw  1754.  ar  Loath  to  Depart  y  fordd  fyraf.  Emyn  yn 
Dangos  mawr  Drugareddau  Duw  yw  etholedigion.  Tri  o 
Englynion  i  Mr.  Howel  Lewis  meddig  o  Lundain,  ail  Mab 
William  Lewis  Esq.  o  Trosglwyn  yn  amlwch  ym  mon. 
Argraphwyd  yn  y  Mwythig  tros  Thos.  Roberts. 

8  pp.     (i)  By  Evan  Davies,  (2)  Anonymous,  (3)  by  Hugh  Evans, 
(4)  by  Hugh  Evans.     Ornament  on  page  5.     [D.] 

162.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  Y  Gynaf.  Cerdd  yn 
erbyn  Tyngu :  yr  hwn  sydd  bechod  mwyaf  cyffredin  a  Chy- 
hoeddus  yn  y  Ternas  hon.  yma  y  danghosir  gwrthun  ofnadwy 
DdelvV  yr  Anghenfil  hwn,  o  bechod  sef  yr  arfer  o  Dyngu. 
Ac  y  Crwybyllir  Bygythion  Duw  yn  ei  Erbyn,  gan  ddeisyf  ar 
bawb  droi  heibio  yr  hen  araith  Uffernol  hon.  Na  thwng  ddim. 
Mat.,  V,  34.  Dechre  ar  Amorillis.  Yn  Ail.  Dechre  Cerdd  o 
hanes  Gwr  Ifaingc  a  gollodd  eu  Glos  wrth  garu,  Merch  o 
Lanrhwst  oedd  yn  Ref  Fynnon,  ar  Leave  Land. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  tros  Thomas  Roberts,  1758. 

8  pp.     (i)  By  Jonathan  Hughes,  (2)  by  H.  O.,  of  Llanllyfni. 

On  the  last  page  is  the  following  advertisement : — "  Fy  anwyl  Gyd 
Wladwyr.  Rwy  fi  yn  yn  bwriadu  trwy  gynnorthwy  osod  allan  yn 
argraphedig  Lyfr  a  elwir  Dewisol  Ganiadau  Yr  Oes  Hon  ;  yn  ddvvy 
rann.  Y  rhann  Gyntat.  Englynion  cywyddau  ac  awdiau  goreuwaith  y 
Parchedig  ar  celfyddgar  athraw  Mr.  Wm.  Wynne,  Person  Llangynafal, 
Parchedig  Mr.  Grouow  Owen,  o  Ynys  Fon,  Parchedig  Mr.  Evan  Evans, 
diweddar  Curad  Mynafon,  Mr.  Rice  Jones,  o'r  Blaene ;  Llanfachrath, 
Mr.  Edward  Jones,  Bodfare,  ag  eraill.  Yr  ail  Rhann.  Carolau  Piygain 
a  Cherddi  ar  y  ddyll  newydd  na  fuant  yn  scrifenedig  nac  yn  brintiedig 
erioed  or  blaen,  o  waith  y  Beirdd  Cymraig,  sef  Hugh  Jones,  Llangwm, 
ac  eraill.  Y  Cymru  mwynion.  Y  Llyfr  hwn  a  fydd  swllt  o  bris,  sef 
chwech  cheiniog  ym  mlaen  Haw  at  ei  argraphu  ar  chwech  arall  pan 
dderbynioch  y  Llyfr :  Fe  Brintir  ar  Bapur  da  a  Llythyren  newydd  eglur, 
ac  a  ddaw  allan  ar  fyrr. 

"Gan  eich  ufydd  wasanaethwr, 

"  Hugh  Jones,  Llangwm. 

"  N.B.,  Fe  dderbynier  yr  arian  gan  y  Printwr  Stafford  Prys  yn  y 
Mwythig  a  chan  yr  awdwr  Hugh  Jones  ac  amryw  eraill."    [M.] 

M.  83. 

163.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  Yn  Gyntaf.  Coffad- 
weriaith  am  Angeu  neu  farnad  Richard  Grififudd  o  Plwyf 
Llanedwan  yn  Sir-Eon  gwr  Parchus  mewn  Cymeriaith  gida 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  65 

phob  sort  o  ddynion  a  Chydig  o  fawl  ir  Dafarn  ai  Gollyngodd 
o  allan  gefen  y  nos  iw  foddi.  Yn  Ail.  Cerdd  ar  ddull 
ymddiddan  rhwng  yr  Angeu  aV  Pechudur  amhordol  i  ymadel 
ar  byd  Presenol  hwn  Ar  y  mesur  a  elwyr  Crimson  Velvet. 

Argraphwyd  yn  a  Mwythig  dros  Thomas  Roberts,  o  blwy 
yr  Bendro  sy  yn  byw  yng  wlad  y  wandro. 

8  pp.     (i)  By  Tom  arfon  Brawd  Will  or  ty  yn  y  werglodd  o  Ian 
llyfni,  (2)  Hugh  Hughes  ai  100.    [M.]  M.  93. 

164.  Dwo  o  Gerddi  Ystyriaethol.  Yn  Gyntaf.  Cerdd  er 
rhybudd  a  Ueshad  i  bechaduriai  i  ymbarotoi  erbyn  bygythion 
Duw  fydd  yn  y  Flwyddyn,  un  Mil  a  Saith  Gant  a  thair  ar 
bymtheg  a  deigien  yr  hon  a  elwir  Seren  Gynffonog  neu 
Losgyrnog  hi  fu  o'r  blaen  y  mis  Awst  1682.  Yn  Ail.  Dyriau 
i  gynghori  Dyn  i  ymwrthod  ag  awydd  fydol  drwy  ffieiddio 
casineb,  ag  ymlynu  mewn  Cariad. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  tros  Thomas  Roberts  a 
fedyddiwyd  y  Mehefin,  5  dydd  1726  yn  Llanllyfni. 

8  pp.    (1)  Anonymous,  (2)  by  Hugh  Morus.    [G.]      M.  104. 

165.  Tair  o  Gerddi  Newyddion.  Yn  Gyntaf.  Dechrau 
cerdd  ar  ddyll  ymddiddan  rhwng  y  prydydd  ar  gog  ynghylch 
yr  amser  presenol  yw  chanu  ar  Cings  ffarwell.  Yn  Ail. 
Dechre  cerdd  o  goffadwriaeth  am  orfoleddys  Iwyddiant 
Brenhin  Prussia  ar  i  holl  Elynion  gyda  chywir  hanes  am 
gymaint  a  laddodd  a  chymaint  oedd  yw  Erbyn  yw  chanu  ar 
Gwymp  y  dail.  Yn  drydydd.  Cerdd  o  fawl  i  Sr,  Nicolas 
Beyli  marchog  Sir  Fon,  yw  chanu  ar  y  foes. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  tros  Tho.  Roberts,  1758. 

8  pp.  The  three  by  Hugh  Jones. 
The  following  advertisement  appears  at  the  end: — "Yrydw  i  Thomas 
Roberts  yn  hyspyssu  i  chvvi  y  cymru  fod  Cymro  yn  codi  argraphvvasg 
yn  y  Mwythig,  i  Argraphu  neu  Brintio  Llyfrau  Cymraeg,  yr  hwn  sydd 
yn  dywedyd,  tynniff  ef  rhai  o'r  brychau  oddiar  Tafodau  plant  Gomer ; 
ar  brychau  ydi  geiriau  sydd  yn  gymysg  yn  y  Cymraeg  o  amryw  geithiau 
yr  hwn  ydi  Stafford  Price  medd  Thomas  Roberts."    [G.]  M.  82. 

166.  Tair  o  Gerddi  Newyddion.  Yn  Gyntaf.  Cerdd  o 
fawl  ir  Parchedig  Owen  Meirig  o  Fodorgan  yn  sir  y  fon  am 
gosdio  fflat  ar  fall  draeth  ar  y  Don  a  Elwir  y  foes.  Yn  Ail. 
Cerdd  yn  Erbyn  y  methodistiaid  ar  y  don  a  Elwir  Grimson 

F 


66  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 

Felfed.     Yn  Drydydd.     Hanes  gwraig  a  gurodd  i  gwr  fel  y 
cariwyd  ei  chymydog  ar  y  trosol. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  tros  Thomas  Roberts. 

8  pp.     (i)   and   (2)  by  John   Cadwalad,  (3)  by  John  Richard. 
Woodcut  on  Title  Page.    [G.]  M.  86. 

167.  Tair  o  Gerddi  Newydd  Argraphy,  Dwy  yn  ysdyriol 
ag  un  ddigrifol  y  Gyntaf,  O  hanes  y  Ffermwr  anhrigarog. 
Ar  ail,  Fel  y  bywyd  yn  Chwilio  am  fochun  ag  ynta  yn  y 
Cwpwrdd  Gartref.  Ar  drydydd,  Fel  ag  y  darfu  i  wr  ladd  ei 
wraig  a  dau  blentyn. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  tros  Tho.  Roberts. 

8  pp.     (i)  By  Thomas  Roberts,  (2)  and  (3)  by  Ellis  Roberts,    n.d. 
'       [U.C.W.J 

168.  lair  o  Gerddi  Newyddion.  O  Ddiddanwch  tra 
chymwys  i  ddifyrru  yr  amser  heibio.  Sef  yn  Gyntaf,  Fel  y 
cafoedd  y  prydydd  golled  am  un  oi  loie  a  chen  gaethed  oedd 
y  Gyfraith,  o  achos  haint  yr  anifeiaidil  fe  ai  claddodd  ef  yn  i 
groen  a  chymydog  trachwantys  pan  glowodd  o  gododd  oi 
wely  Gefn  y  nos  ag  ai  Dygodd  or  Bedd  ag  ai  carriodd  adre  ar 
i  gefn  ag  ai  blingodd  ef  ar  i  barth  o  chwant  i'r  Groen.  Ar  ail 
a  wnaeth  y  prydydd  o  achos  bod  y  teulu  a  ddygase'r  Llo  yn 
tywalld  amryw  Reffydd  yn  i  Erbyn  ef  am  argyhoeddi  y 
gwirionedd.  Yn  Drydydd,  Cerdd  o  fawl  i  ferch  megis  i  ofyn 
Falantine  o  waith  yr  un  prydydd  sef  Arthur  Jones  Clochydd 
Llangadwaladr. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  tros  Thomas  Roberts. 

8  pp.     The  three  by  Arthur  Jones.     [D.] 

169.  Dwo  o  Gerddi  a  Dau  Englyn  Newiddion,  Y  Gyntaf, 
Sydd  yn  demuned  ar  bob  Dyn,  sy'n  Gwyllysio  bod  yn 
gadwedig  pan  foV  Nef  yn  Crynu  a'r  hoU  ddaiar  yn  Llosci  i 
ymdrechu  am  Gyflowni  gytundeb  a  mab  Duw  yn  i  fedydd  Ag 
yn  i  cymmun  ne  pa  fodd  y  geill  dyn  ddwud  i  fod  ef  yn 
Gadwedig,  i'w  chanu  ar  don  Elwir  Loth  to  Depart  y  fordd 
fyraf.  Yr  Ail.  Dechre  Dau  Benill  tros  wr  Jeuangc  i'w 
gariad  sef  Margaret  Jones  oV  Pentre  Llanllyfni  i'w  canu  ar  y 
don  a  Elwir  ,  .  , 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  6 J 


Argraphwyd  yn  y  Mvvythig  tros  T.R.E.H. 

8  pp.     (i)  Copy  seen  is  imperfect,   (2)  was  written   by 
Cadwaladr  of  Llanycil.     [G.]  M,  105" 


170.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion,  Y  Gyntaf,  Cerdd  yn  rhoi 
hanes  fel  y  darfu  ir  Haint,  mewn  lie,  yn  Wster  Sir  yn  Lloegr 
ladd  cymaint  ac  oedd  yn  eiddo  gwr,  a  gwraig  o  Anifeiliad,  ac 
fel  y  darfu  i  wraig  anfodloni,  a  Rhegi  Duw  am  ei  gwaethygu 
hi  yn  lie  ei  helpu  hi,  mae'n  dangos  fel  y  dangosodd  arni  hi, 
ddigio  Duw,  a  rhai  cynghorion  i  ddyn  fodloni  ymhob  cyflwr  a 
ddigwyddo  iddo,  ond  cyflwr  pechadurus  yw  chanu  ar  y  Mesur 
a  Elwir,  Brynniau'r  Werddon.  Ar  Ail,  Dyriau  yn  Erbun 
Torri  y  deg  Gorchymmyn  yw  canu  ar  y  Mesur  a  Elwir  Cast- 
away Care. 

Hyn  ydwyf  fi  yn  hysspyssu  ichw  i  fod  y  Bedlemod  yn  codi 
celwydd  ar  Thomas  Roberts  o  Lanllyfni  o  achos  i  fod  ef  yn 
gwneud  y  goreu  o'i  amser  a  hun  a  glowoedd  y  Prydudd  ac  y 
Hysspyssodd  ir  gwledydd. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  tros  T.R.E.H. 

8  pp.    (i)  By  John  Evans,  Clochydd  Llanefaglan,   1751,  (2)  by 
Samuel  Pierce,  of  Beddgelert.     [M.]  M.  77.     . 


(11)  Ballads  printed  for  William  Roberts. 

171.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  Yn  Gyntaf,  Dechrau 
Cerdd,  Newydd,  ar  Fesur  Truban,  Ymddiddan  rhwng  y 
meddwyn  a  Gwraig  y  Dafarn,  ar  ol  ir  Arian  Ddarfod.  Yn 
Ail,  Dechrau  Cerdd  ar  Ffansi'r  Milwyr  o  alarnad  merch 
Ifangc  ar  ol  ei  myrwindod. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  tros  William  Roberts. 

8  pp.  (i)  By  Hugh  Jones,  Llangwm,  (2)  by  Evan  James. 
Woodcut  of  man  and  woman  on  Title  Page,  and  another  on  p.  4. 
On  p.  7  there  is  an  advertisement  of  the  book  called  Vsb?ydol 
Bererindod,  and  on  p.  8  another  advertisement,  dated  July  2nd, 
i7S9»  of  proposals  to  issue  a  Welsh-English  Dictionary,  founded 
on  that  of  Thomas  Jones  [1688],  and  to  be  printed  by  Stafford 
Prys.     [D.]  V  y 

172.  Tair  o  Gerddi  Newyddion.  Yn  Gyntaf  Dechrau 
Cerdd  yn  adrodd  cyneddfau'r  oes  hon  gyda  rhybydd  i  bawb 
wellhau  cyn  ei  ddiwedd  yw  chanu  ar  Charity  Meistres.     Yn 

F  2 


68  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 


Ail,  Dechrau  Cerdd  ne  ymrouad  oferddun  i  madel  ar  dafarn 
yw  chanu  ar  y  consymsiwn.  Yn  drydydd.  Ychydig  o 
benillion  yn  Erbyn  celwudd  achybydd-dod  iw  Canu  ar  y 
cowpar  mwun. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  tros  William  Roberts  1758. 

8  pp.     (1)  and  (2)  by  Hugh  Jones,  Llangwm,  (3)  Anonymous. 
At  the  end  of  the  last  song  is  the  following  : — 
'•  Rhiw  un  gwirion  ai  ysgrefenodd 
Ni  waith  yn  wir  ar  Dir  pwu  Canedd." 
Durston's  device  on  last  page.  [U.C.W.] 


(12)  Ballads  printed  at  Shrewsbury,  but  without 
printer's  or  ballad-seller's  name. 

173.  Ymddiddan  Rhwng  Gwr  leuangc  a'r  Golommen 
Ynghylch  Dewis  Gwraig. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig.     1710. 

8  pp.  A  ballad  of  34  verses,  without  author's  name.  This  is 
the  earliest  dated  ballad  printed  at  Shrewsbury  that  the  Editor 
has  seen,  and,  unlike  the  later  ballads,  it  is  correctly  printed. 
Probably  printed  by  Thomas  Jones.     [D.] 

174.  CwYN  Neu  Alar  Gryddfanus,  Ynghyd  ac  Erfynied, 
pechadur  pan  deimlo  ei  gyflwr  gofidus  tan  bwys  ei  bechod,  yr 
hyn  sydd  Angenrheidiol  ei  ystyried,  ac  yn  berygl  i  Lawer  o 
rai  Anedifeiriol  i  ddesgyn  arnynt  ai  brofi,  oni  rydd  Duw  ras 
imi  gydnabod  ein  camweddau  ac  edifarhau  mewn  pryd,  cyn  y 
bo  rhywyr,  wedi  ei  cymmeryd  allan  o  amryw  fannau  o'r 
Psalmau.     Iw  Canu  ar  fesur  Triban  fel  y  Canlyn. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig. 

8  pp.    By  Robert  ap  Richard  (woodcut  on  Title  Page).    [G.] 

M.  70. 

176.     Can  Ynghylch  Pedair  Merched  y  Drindod,  Trugaredd, 
Gwirionedd,  Cyfiawnder,  a  Heddwch.     Psal.  85,  10. 
A  safo'n  gryf  yn  y  Carn, 

Trugaredd.]  ^  S^^^"^  ^y"  ^^^^  dydd  barn  : 

Ein  Prynwr  a'u  prynodd  mor  ddryd 
^O's  ffeula,  ffarwel  am  y  Byd. 
Argraphwyd  yn  y  Mwythig. 

8  pp.    Anonymous.     [G.]    [Salesbury  Coll.]  M.  89. 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  69 

176.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion,  Yn  Gyntaf,  Cerdd 
Dduwiol  i'w  Chanu  ar  y  Mesur  a  elwir  Uiniweidrwydd.  Yn 
Ail.  Cerddd  am  drwstneiddwch  a  fu  yn  Sir  y  Mwythig ;  ar  y 
Mesur  a  elwir,  Hun  Gwenllian.  Yn  Drydydd.  Englynion  at, 
ac  oddiwrth  Hugh  Evans  y  Gof  o  Lundain.  Yn  Bedwerydd. 
Tri  Englyn,  i  annog  Dynion,  i  feddwl  am  Ddydd  Marwolaeth. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig. 


8  pp.     The  first  two  anonymous,  (3)  by  William  Prichard,  Mon, 
id  Hugh  Evans.     [D.] 


and 


177.  Tair  o  Gerddi  Diddanol.  Yn  Gyntaf,  Cerdd  ar  y 
foes  ir  Anrhydeddus  Sir  Watkin  Williams  Wynne.  Yn  Ail, 
Can  y  Ceiliog  du,  neu  freuddwyd  Gwr  yn  eu  fywyd.  Yn 
Drydydd,  Cerdd  yn  dangos  fel  y  daeth  tri  o  Dailiwriaid  o  hyd 
i  wr  a  gwraig  yn  dwyn  Defaid,  gefn  y  nos  y  Gaiaf  Diwaethaf, 
Ac  fel  y  rhoesant  wobr,  neu  gyflog  mawr  ir  Tailiwriaid  am 
gelu  arnynt  iw  chanu  ar  y  Mesur  a  elwir  Breuddwyd  y 
Frenhines. 

Atteb  i  ddau  Englyn  Richard  Parry. 

Siaradodd  (Nododd  Duw  Ner)         yr  Asyn 

I  reswm  yn  dyner, 
Nid  ai  Uffern  goethwern  ger, 
Na  Nefoedd  un  oi  nifer. 

Roedd  Moab  Arab  eirwir        Benami 

Bon  Amon  hwy  welir, 
A  dau  Daid  dw  ehud  wir 
O  dy  Dad  diau  dywedir. 

Dafydd  Jones  Ai  Cant. 
Argraphwyd  yn  y  Mwythig. 

8  pp.     (1)  By  Arthur  Machno,  (2)  Anon.,  (3)  by  R.  Parry.     [G.l 

M.  88. 

178.  Tair  o  Gerddi  :  Diddanol.  Yn  Gyntaf,  Carol  Haf 
yn  adrodd  Cwrs  y  Flwyddyn.  Yn  Ail,  Hanes  Carwr  Trwstan 
ar  Frey'ddw'd  y  frenhines.  Yn  Drydydd,  Gofynion,  neu 
Gwestiwnau  lied  tywyll.     Ar  Leave  Land. 


^o  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 

Englyn. 
RHowch  glod  ir  ddiod  sydd  'dda        (ond  eto,) 

Mae'n  dottio  rhai  gwcha 
Ai  hyfo  fydd  hyfa, 
Ar  ffela  erioed  yii  ffwl  ir  a. 
Argraphwyd  yn  y  Mwythig. 

8  pp.     All  anonymous.     [G.]  M.  73. 


A  Supplementary  List  of  Ballads  printed  at  Shrewsbury. 


[The  particulars  as  to  two  of  the  following  ballads  have  been  taken 
from  a  series  of  articles  on  Bibliography  contributed  to  the  Traethodydd 
by  the  late  Rev.  John  Peter  of  Bala,  and  Mr.  D.  Rhys  Phillips  has 
kindly  sent  full  particulars  as  to  the  three  in  the  Swansea  Collection.] 

179.  Rhybudd  i'r  Diddeunydd,  Neu  Gyffes  Offerddyn, 
Yn  rhoddi  allan  gyflawn  Hanes  ac  yspysrwydd  o  dull 
Ymarweddiad  a  Buchedd  Ysgolhaig  Jeuaingc  diofal  dan  Law 
ei  Athraw  ;  drwy  rydid  gormodedd  o  Fabiaeth  ei  Rieni  ei 
drwstaneiddrwydd  a'i  anflfortun  o'r  achos  yn  ei  Henaint. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig,  gan  Edward  Evans. 

8  pp.     By  Richard  Parry,  Athraw  yscol. 
[Salesbury  Coll.] 

180.  Gweledigaethau  Dafydd  Evans,  O'r  Plas  Du  Ym 
Mhlwy  Pennant  Yng-Hwmmwd  Mochnantyn  Sir  Drefaldwyn  ; 
Yr  hon  a  ymddanghosodd  iddo  ef,  ar  y  nawfed  dydd  o 
Chwefror;  yn  y  Flwyddyn  17 13-14,  Ynghyd  a'i  Ragflaeniad 
Yscrythyrol  Perthynasol  i'r  peth :  A  Chynghorion  Crist  ar 
ei  ol. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  Gan  John  Rhydderch,  yn  y 
Flwyddyn  17 16. 

30  pp.     By  Robert  Edward. 

[Traethodydd  1873,  P-  37]  ^  fifth  edition  of  this  book  is  noted 
in  Byegones,  vol.  x,  p.  186,  and  an  edition  was  also  published  in 
1801. 

181.  Rhybudd  Benywaidd.  Yn  rhoddi  Cyflawn  a  chywir 
Hanes  un  Mary  Brockhurst  &c.  A  Gyfieithwyd  ac  a 
Gynganeddwyd  Gan  Richard  Parry,  Athraw  Yscol  yn 
Llanbedr  Dyfifryn  Conwy. 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  J\ 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig,  gan  John  Rhydderch.  Tros 
William  Rowland  o  Lanrwst. 

\Traethodydd,  1873,  pp.  37-8.] 

182.  Dwy  o  Gerddi  Celfyddgar.  Y  Gyntaf,  Yn  Cynnwys 
Carol  Plygain,  Ar  Anedigaeth  ein  Harglwydd  a'n  Jachawdwr 
Jesu  Grist,  i'w  Ganu  ar  Ffarwel  Ned  Puw.  Ar  Ail,  yn 
Cynwys  Cerdd  i  ofyn  Cewill, 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  gan  John  Rhydderch,  tros 
Rhydderch  Humphrey,  1727. 

Imperfect  (6  pp.  only).  The  "Carol  Plygain"  stretches  beyond 
p.  6  (the  last  in  this  copy),  hence  the  whole  of  "Cerdd  i  ofyn 
Cewill"  and  a  part  of  the  other  is  missing.  "Richard  Parry  ai 
Cant"  is  written  in  a  firm  hand  across  p.  6.  The  bottom  of  the 
title  page  is  torn,  and  the  date  is  somewhat  indistinct. 

[Swansea  Free  Lib.,  communicated  by  Mr.  D.  Rhys  Phillips.] 

183.  Cerdd  y  Winllan  Ar  y  Don  neu'r  mesur  a  elwir 
Ymadawiad  y  Brenin  neu  Kings  Farwel.  O  Waith  Robert 
Evans  o  Blwyf  Meifod  yn  Sir  Drefaldwyn. 

Yr  ail  Argraphiad  yn  y  Mwythig  gan  Thomas  Durston,  yn 
y  flwyddyn  17 13. 

16  pp.  The  "Cerdd"  begins  on  p.  2.  Pp.  14-16  contain  "Sail 
y  Grefydd  Gristianogol  yn  fyrr,  ar  y  Don  neu'r  Mesur  a  elwir 
Heavy  Heart,"  which  is  signed  "John  Rhydderch  ai  Cant."  At 
the  end  is  a  woodcut,  which  displays  a  figure  kneeling  before  a 
priest  outside  a  "confessional",  and,  close  to  it,  a  table  decked 
with  two  lighted  candles  separated  by  images ;  in  front  of  this  a 
priest  kneels  with  bowed  head,  and  on  each  side  ot  him  are  two 
supplicatory  figures. 

[Swansea  Free  Lib.,  communicated  by  Mr.  D.  Rhys  Phillips.] 

184.  Dwy  Gerdd  Dduwiol,  Er  lleshad  i  bob  Christion. 
Sef  Y  Gyntaf  Erfyniadeu  neu  ddwyfol  Ddeisyfiadeu  am  Ras 
a  Gwellhad  Buchedd  &:c.  Ar  Ail  Annogaeth  i  wir  Edifeirwch, 
ac  ymroad  Ddifrifol  i  droi  oddiwrth  ein  Pechodeu  a'n  Han- 
wireddau.  O  Wneuthuriad  Thomas  Dafydd  o  Blwy  Meifod 
yn  Sir  Drefaldwyn. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  gan  Tho.  Durston,  tros  Thomas 
Owen,  yn  y  Flwyddyn  17 14. 

8  pp. 

\Traethodydd,  1873,  P-  37-]    L^^-] 


^2  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 

185.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion,  Yn  Gyntaf.  Carol 
plygain  Newydd  ein  Jachawdwr  Jesu  Grist  1754.  Yn  Ail. 
Hanes  Mwrdwr  echryslon  y  fy  ynghornwel  Sir.  mewn  Tref 
a  elwir  Helstone  Sef  Mr.  John  Green,  yr  hwn  oedd  yn  canlyn 
pob  math  o  Gwmpeini  Drwg :  ac  fel  y  torodd  o  galon  i  Dad 
Duwiol,  yr  hwn  ai  Cynghorodd  wrth  Farw  i  roi  parchadigath 
iw  Fam  a  hynu  ni  chofie  byth,  ac  fel  y  cyttunodd  am  ddeg 
punt  ar  hugian  a  dau  Fulain  neu  ofer  Ladron  i  ddyfod  yn  y 
Nos ;  a  hwy  a  Laddasant  ei  Fam  ai  ddwy  chwaer  ar  forwyn 
ysbeiliasant  y  Ty ;  ac  fel  y  Syrthodd  bornadigeth  Duw  arnynt 
fel  y  canlyn. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  tros  William  Davies. 

8  pp.     (1)  Anonymous,  (2)  by  Gwilim  ap  Devvi. 
[Nat.  Lib.  of  Wales.] 

186.  Tair  o  Gerddi  Newyddion,  Y  Gyntaf,  Cwyn  a 
chyngor  deifes  iw  bum  brawd  yn  gosod  allan  eglyr 
ddanghosiad  o  feddylie  calone  yr  anrugarogion  iw  chanu  ar 
Grimson  Velvet.  Ar  ail.  Sudd  yn  dangos  mor  angenrheidiol 
i  bawb  weddio  am  ffafr  a  chariad  Jesu  Grist  o  herwydd  nid 
posib  i  neb  gael  bowyd  tragowyddol  hebddo,  ar  Grimson 
Velvet.  Yn  drydydd,  Hym  neu  ddirifau  duwiol  cymwys  i 
bob  dyn  a  dynes  i  harferu  cun  mund  iw  hesmwythdre  y  nos, 
ar  loth  to  depart  bach. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  tros  E.  Ellis. 

8  pp.  (i)  By  Hugh  Tones,  Llangwm,  (2)  Anonymous,  (3)  by 
Elis  Wynne.  The  third  is  a  hymn  by  the  Bardd  Cwsg,  beginning 
"Pob  mawl  ty  Nuw  f'o  heno  iti". 

[Nat.  Lib.  of  Wales.] 

187.  DwY  o  Gerddi  Newyddion  :  Yn  Gyntaf,  Cynghorion 
i  bob  Dyn  myfyrio  am  ei  Ddiwedd,  a  gwellhau  ei  Fuchedd,  a 
cholio  am  Awr  Angeu,  a  Dydd  ei  Gyfrif.  Dymchwelwch, 
dymchwelwch,  chychwi  Ty  Israel,  pa  ham  y  byddwch  feirw  ? 
Yn  Ail,  Gan  o  hanes  drwsneiddiwch  a  fu  o  achos  dwr  te. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  gan  Stafford  Prys,  Gwerthwr 
Llyfrau.     mdcclxxiv. 


f^. 


p.     Copy  seen  is  imperfect. 
.C.W.] 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  73 

188.  Ymddiddan  Rhwng  Hen  Ddyn  dall  ar  Angau  Neu 
Rybudd  i  bawb,  Ynghyd  ac  Annogaeth  i  ymbaratoi  erbyn 
Awr  Angeu.  Dihar.  8.  :i,2>'  Gwrandewch  Addysc,  a  byddwch 
Ddoethion,  nac  Ymwrthodwch  a  hi. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig,  gan  John  Rhydderch,  Xros 
Walter  Williams  o  Blwyf  St.  Petr  Ynghaerfyddyn,  Lie  y 
gellwch  chwi  gael  hefyd  ar  werth  ganddo  Ef,  Amryw  fath  ar 
Lyfrau  Cymraeg  am  bris  Gweddaidd. 

16  pp.  Device  on  Title  Page  and  p.  16.  For  further  particulars 
as  to  authorship  see  No.  5.  On  p.  14  tliere  is  a  song:  Can  o 
Ddywioldeb;  on  p.  15,  Carol  haf  yn  ol  y  Gaiaf  garw,  and  on  p.  16 
an  advertisement  of  Drych  y  Prif  Oesoedd  which  was  about  to  be 
published. 

[Nat.  Lib.  of  Wales.] 

189.  Drych  Angau  ;  Gwel  fod  y  Doethion  yn  meiriw,  yr 
unffunyd  y  derfydd  am  ffol  ac  ynfyd.  Psal.  xlix.  Adnod  10. 
Ys  truan  o  ddyn  wyfi :  pwy  am  gwared  i  oddiwrth  gorph  y 
farwolaeth  hon.     Rhuf.  7,  24. 

Holiad.     O  Angau  olau  elyn,  y  Pilwrn 

Pa  le  y  mae  dy  Golyn  ;     i  Cor.,  15,  26 
Atteb.       Ymhechod  di-orfod  dyn  55,  56. 

Ing  hen  i  mae  fynghonyn. 
O  wneuthuriad  Richard  Parry,  Athraw  Yscol  Llanddyfnan 
yn  Sir  Fon. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  gan  Thomas  Durston  tros 
Dafydd  Lloyd,  17 14. 

8  pp.  On  p.  7  there  are  "Englynion  i  Annerch  y  Parchedig 
Gadair-Fardd  ar  doeth  Olygwr  a  divvygiwr  yr  Argraphwasc  John 
Rhydderch ;  Ar  cywir  Brif  Argraphydd  Tho.  Durston  yn  y 
Mwythig".  It  appears  from  this  that  Rhydderch  was  originally  in 
Durston's  employ  at  Shrewsbury. 

[Nat.  Lib.  of  Wales.] 


This  completes  the  series  of  ballads,  printed  at  Shrewsbury,  seen  by 
Mr.  Goodwin  and  the  Editor.  There  are,  no  doubt,  many  other  ballads 
bearing  a  Shrewsbury  imprint  in  the  various  Welsh  libraries.  A  great 
number  of  the  ballads  printed  at  Shrewsbury  bear  no  imprint  whatso- 
ever, and  it  is  proposed  to  catalogue  these  under  the  heading  "Anony- 
mous Presses". 

It  will  also  be  necessary  to  have  a  supplemental  list  of  fragmentary 
ballads. 


^4  ^  Bibtiography  of  Welsh  Ballads 


Cbeeten 


190.  Balad  Newydd  Tra  Diddanol,  yn  cynways  Tair  o 
Gerddi  Rhagorol.  I.  Yn  Gyntaf.  Carol  Catan  Mai,  am  y 
Flwyddyn  1740,  Yn  adrodd  amriw  Ryfeddodau  fu  leni.  II. 
Yn  ail  Dirian  ysturol  Neu  ystori  y  crys  gwaedlyd.  III.  Can  y 
wenayd  i  gac  Morgen  ar  ol  gwario  i  arien. 

Fy  Haw  y  fethodd  yn  Uwyr, 
Y  Rink  a  ram  gen  ar  synwyr, 
Llyden  y  di  pen  y  lloyr  i 
Dari  gair  Duw  ai  gwyr. 
Argraphedig  Ynghaer  Lleon  gan  R.  Adams.     Dros  William 
Jones  Gwerthwr  Baledi. 

8  pp.     (i)  Anonymous,  (2)  by  Thomas  Davies,  (3)  Anonymous. 
[G.]  M.  280. 

191.  DwY  Cerddi  Newyddion.  Yn  Cyntaf  Cerdd  Dduwiol 
Cyngor  Tad  i'w  Fab  Enbir  dyngu  a  Tyned  allan  o  Deg 
gorchymyer  ar  fesur  a  elwir  Loath  to  Depart  y  ffordd  hwyaf. 
Yn  ail  ymddanion  rhwng  merlk  Ifangc  ai  Chariad  ar  fesur 
a  elwir  pretty  Nany. 

Argraffwyd  yngaer    lleon   gan   Roger   Adams   tros   Evan 

Howell. 

8  pp.     By  David  Davis,  Athro  yscol  yn  heol  fostyn  yn  Sir  y 
Fflint.    [G.]  M.  277. 

192.  Tar  o  Gerddi  :  Diddanol  Napuon  yn  ArcrafFedig 
Iriovd  or  Blaun  owaith  Prydyddion  Sir  fon.  Y  Gyntaf, 
Cerdd  3^n  datcan  y  mawr  Dwrstaneiddiwch  a  fu  yn  ddiweddar 
yn  Slan  Urgain  yn  Sir  y  Fflint,  fel  y  darfu  i  wr  yno  ladd 
Hwch  ei  Gymmydog  yn  ymryfysg  liw  nos  yn  lie  ei  fochyn  ei 
hun,  iw  chanu  ar  don  a  elwir  Marwnad  yr  Helwyr.  Yr  Ail. 
Cerdd  a  wnaeth  gwr  ifangk  iddo  i  hun  gan  edifeirwch  yfed 
gormod  o  gwrw  gan  ddeisyfu  gras  gan  dduw  i  ymadel  ag  efi 
ar  y  mesur  a  elwir  sybylldir.  Y  Drydedd  Cerdd  o  y  madrodd 
rhwng  y  feistress  a'r  Forwyn  mewn  Carcher  yr  hon  Feistress 
a  gafodd  dychryndod  yngardd  ei  thad  fe  fy  farw  ei  charwr  ar 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  f^ 

ei  glin  hi  heb  neb  yn  y  fan  ond  y  hi  ai  Morwyn  ac  fe  ai 
Cymerwyd  yngharchar  or  achos  ar  y  mesur  a  elwir. 

Printed  ynghaer  Lleon  gan  Roger  Adams.     Dros,  William 

Jones. 

8  pp.  (i)  and  (2)  Anonymous.  At  the  end  of  the  last  ballad: 
"Divvedd  y  gan  Robert  Humphrey  o  Lanfachreth  yn  Sir  Fon  ai 
gvvnaeth" ;  ending  with  a  very  coarse  woodcut.     [G.]     M.  278. 

193.  Tair  o  Gerddi  Odiaethol  Y  gynta,  Carol  Plygain 
Natolic  Crist  1740.  Yn  ail,  Cerdd  o  fawl  i  flfon  a  roes  Cowper 
ir  Prydydd.  Yn  drydydd,  Cerdd  a  wnaeth  Gwas  a  gymerth 
Blentyn  yn  lie  ei  feistr  ac  roedd  y  Gwas  yn  blino  yn  ei  gadw 
ac  yrrodd  y  gan  hon  yn  arwydd  iw  feistr. 

Argraphwyd  Ynghaer  Lleon  gan  R.  Adams. 

8  pp.  (1)  and  (2)  by  Richard  Roberts,  Llanddeusant,  Anglesey, 
(3)  Anonymous.    [G.]  M.  279. 

194.  Dwy  o  Gerrdi  Newyddion.  Yn  Gyntaf,  Gerdd 
gwedi  chymeryd  or  xxiii  o  S.  Mat.  sef  yr  Wyth  Wae  yn 
Erbyn  rhagrythwyr,  ar  Ffarishead  yr  honn  sy'n  rhybydd  ini 
Wilio;  ar  ein  Geiriae  an  Gweithredoedd.  Ar  Ail,  Byrr 
Hanes  Pregethiad  yr  Efengyl  y  Mrydain  ;  ynghda  ac  y  chydig 
o  hanes  Josapo  o  Armathea,  yr  hwn  a  Bregethodd  yn  yr  ynus 
Honn  Gyntaf,  ac  y  chydig ;  o  hanes  y  Ddraenan  Wenn,  Sy'n 
Blodeyo  ar  hen  Ddydd  Nadolig,  yngwlad  yr  Haf 

Caer  lleon  Argraphwyd   gan   Eliz.  Adams,  Tros  William 

Davies,  1753. 

8  pp.  (i)  Ellis  Roberts  ai  gwnaeth,  1753,  (2)  Tertyn  brys 
Gwddwf  Dolyrys  a  Haw  ddyrys  ai  Cant.  Woodcut  showing  nine 
people  under  a  tree  on  Title  Page,  tail-piece  on  p.  8.     [D.] 

195.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  Yn  Gynttaf,  Carol 
Plygain  yw  Ganu  ar  Fedle  fawr.  Yn  Ail  Hanes  Rhyfeddol 
am  un  Mary  Jeffrey  yr  hon  oedd  yn  Buw  mewn  Milldir  i  dre 
farchnad  yr  hon  a  elwir  West  Deeping  yn  Lincolnshire  yr 
hon  a  fu  dri  diwrnod  a  nosweth  mewn  gwledigeth  a  hanes  or 
hyn  a  Welodd  ag  a  glowodd  ag  yn  ddiweddaf  hanes  oi 
Marwoleth  hi  iw  cannu  ar  fryniau'r  Werddon. 

Argraphwyd  ynghaer  Lleon  gan  Eliz.  Adams. 

8  pp.     (1)  By  Jonathan  Hughes,  (2)  by  Ellis  Roberts,  1754. 
[Nat.  Lib.  of  Wales.] 


76  A    Bibliography  of  Welsh  Ballads 

196.  Tair  o  Gerddi,  Tra  Rhagorol.  Yn  gyntaf,  Addyned 
a  ffwrpas  pechadyr  gwedi  bod  yn  agos  i  Ange  ond  gwedi 
Gael  ei  Spario  gan  dduw  ynghud  a  chyngor  i  Eraill  i  gofio 
Duw  mewn  Jechyd  iw  chanu  ar  gwel  yr  Adeilad.  Yn  Ail, 
Ymddiddan  rhwng  yr  Enaid  ar  Corph  ar  y  Don  a  Elwir 
heavy  Heart.  Yn  drydydd,  Cyngor  i  un  wedi  Diofalhau 
mewn  Crefydd  gwedi  iddo  un  waith  ddechre  yn  o  Bethiol,  iw 
chanu  ar  Leave  Land. 

Argraflfwyd  ynghaerlleon  gan  EHz.  Adams,  1752. 

8  pp.     (1)  Anonymous,  (2)  and  (3)  by  Morris  ap  Robert.     [G.] 

M.  282. 

197.  Tair  o  Gerddi  Newyddion.  Yn  Gynttaf,  Ymddi- 
ddanion  Rhwg  Arthyr  Jones  Prydydd  ai  wraig  chydig  i  flaen 
priodi  o  herwydd  fod  i  flfrins  hi  yn  Anfodlon  iddo  i  chael  hi 
iw  cannu  bob  yn  Ail  penill  ar  fesyr  Cowper  Mwyn.  Yn  Ail 
Y  Prydydd  yn  Cynghori  i  ffrind  Am  Byidio  a  Meddwi  iw 
cannu  ar  galon  drom.  Yn  Drydydd,  Can  y  Martsiant  ar  y 
mor  yr  hwn  a  fydde  arferol  ogaru  o  ddiwrth  i  wraig  Briod  iw 
canu  ar  gwynfan  Brydain  yn  ddiweddaf  Gyffes  galarys  i 
wraig  am  i  ddychweliad  ef  yn  ol  or  wlad  bell  iw  Canu  ar 
Loath  to  Depart. 

Argraphwyd  ynghaer  Lleon  gan  Eliz.  Adams. 

8  pp.     (i)  By  Arthur  Jones,  (2)  and  (3)  Anonymous.     Printer's 
device  on  Title  Page.     [U.C.W.] 

198.  Tair  o  Gerddi  Newddion.  Yn  Gyntaf,  Cerdd  yn 
Gosod  Allan  mor  E^hyfeddol  iw  Gwaithredoedd  Duw  yn 
mhob  oes  ag  yn  Rhoddi  Hysbysrwydd  am  y  Ddraenen  wen  a 
Flodeuodd  yngwlad  yr  haf  yr  hen  Ddydd  nadolig,  1753. 
Dechre  ar  Gwel'r  Adailiad.  Yn  Ail,  Cerdd  Er  Addysg  i  ni 
am  Styried  ein  Diwedd  a  Meddwi  yn  ddifrifol  am  ddydd  y 
farn  o  Herwydd  Rhaid  i  ni  oil  ymddangos  Ger  Bron  Brawdle 
Crist  i  Roddi  cyfrif  am  'r  hyn  a  Wnaethom  ni  yn  y  Corph  pa 
lin  Bynag  ai  da  ai  Drwg.  Iw  chanu  ar  Loath  to  depart  y 
ffordd  fyraf.  Yn  Drydydd,  Cerdd  o  Gynghorion  i  Ifiengtyd 
i  Beidio  Gwnethyr  drwg  a  dysgu  Gwneuthyr  daioni  iw  chanu 
ar  Ddiniweidrwydd. 

Argraffwyd  ynghaerlleon  gan  EHzabeth  Adams,  1753. 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  yy 


8  pp.    (i)  Anonymous,  (2)  and  (3)  by  Ellis  Roberts.    Woodcut 
on  Title  Page,  tail-piece  at  end. 
[Salesbury  Coll.]    [D.] 

199.  Tair  o  Gerddi  Newyddion.  Yn  Gyntaf,  Cerdd  er 
Dwyn  ar  Gof  i  Ddynion  Ddyll  y  Poennau  y  mae'r  Enaid 
Colledig  yn  i  Ddiodde  yn  Uffern  gida  Dysyfiad  ar  ddynion 
Aniwiol  ddychwelyd  att  Dduw  Iw  chanu  ar  Grimson  Velfett. 
Yn  Ail,  Dechre  Cerdd  ar  Loath  y  Part  y  ffordd  hwyaf  o 
ymddiddan  Rhvvng  Dynn  ai  gydwybod.  Bob  yn  Ail  Pennill. 
Yn  Drydydd,  Cerd  iw  Channu  ar  Susan  Lygad-ddy  neu 
Black-Eye  Susi, 

Argraphwyd  ynghaerlleon  gan  Elizabeth  Adams,  Tros 
Petter  Maurrice,  Bala. 

8  pp.  (i)  By  Hugh  Roberts,  y  Tailiwr  o  Bivvy  Llanllyfni,  (2)  by 
Ellis  Roberts,  y  Cowper,  (3)  'Dyn  Gwirion'  ai  cant.  A  rough,  but 
rather  formidable  woodcut  of  the  Devil  on  p.  2. 

[Brit.  Mus.].     [D.] 

200.  Tair  o  Gerddi,  Newyddion.  I.  Cerdd  o  Rybydd,  i 
ochel  Cwmpeini  drwg :  Ynghyd  a  Hanes  Tri  a  gollwyd 
Ynghaerlleon,  Ebrill  22,  1769.  II.  Cerdd  yn  dangos  fel  y  mae 
Duw  yn  rhoi  Gwahoddiad  i  Bechaduriaid,  os  troiant  atto  ef 
oddiwrth  eu  Pechodau.  III.  Cerdd  i  erfyn  Pardwn  gan  Wr 
Eglwysig  tros  Ddyn  Meddw  ddaeth  i'r  Eglwys  Ddydd  Sul  ar 
Gefn  ei  GefFyl,  pan  oedd  yr  Eglwyswr  yn  darllain  Gosber. 

Argraphwyd  Ynghaerlleon  dros  William  Roberts. 

8  pp.  (i)  and  (3)  by  Thomas  Edwards,  (2)  Anonymous.  The 
imprint  is  on  p.  8.    Woodcut  of  gallows  on  Title.    [U.C.W.].    [D.] 

201.  Yn  Gyntaf  Cyffes  ar  i  glafwelu  un  Dafydd  Evans 
prydydd  o  lanfair  caereinion'n  Sir  drafaldwyn  iw  canu  ar 
fesyr  Gwel'r  Adailiad.  Yn  Ail,  Cynghorion  i  ferched  ifaingc 
iw  canu  ar  farwnad  Bwngc  Yn  drydydd,  Erfyniad  pechadyr 
am  arfe  sprydol  wedi  chymeryd  allan  or  chweched  benod 
att'r  Ephesiad.  Yn  Bedwaredd,  Dau  benill  o  gyngor  ini  am 
styriad  ein  diwedd  iw  canu  ar  greecs  an  troey.  Yn  ddiwaethaf, 
Penill  o  weddi  gida'r  brenin  ar  eglwys  ai  bigeilwyr  sprydol  iw 
ganu  ar  charmin  Cloy. 

Argrafifwyd  ynghaerlleon,  1752. 


78  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 


8  pp.  (i)  By  David  Evans,  (2)  by  Jonathan  Hughes,  (3)  by 
Sion  Richiart,  (4)  by  Morris  ap  Robert,  (5)  by  Robert  Lewis. 
[G.]  [D.]  M.  281. 

202.  Yn   Gyntaf   Cowydd    Uyntegid   sef  y   prydydd   yn 

cyfflybu   tonauV  llyn  i   dragwyddoldeb.     Yn   Ail,   Cerdd   ir 

Cybyddion  iw   chanu  ar  fryuddwyd  y  frenhines  ne  Kings- 

ffarwel. 

8  pp.  Printed  at  Chester  by  Eliz.  Adams,  as  proved  by  the 
woodcut  on  p.  8,  being  the  same  as  that  on  the  Title  Page  of 
No.  192  above,     (i)  Anonymous,  (2)  by  Arthur  Jones.     [D.] 

203.  Dwu  o  Gerddi  Newyddion,  Yr  Gyntaf  cerdd  o  hanes 
dynes  a  gadd  I  mwrdrio  mewn  maus  yn  agos  I  Lunden.  Yr 
ail  Cerddo  farned  I  fachgen  pen  felun  ai  henw  rhad  duw  ar  I 
fam. 

Argargraffwud  yn  Chester,  gan   H.  Joynson,  tros  Robert 

Roberts. 

8  pp.  (i)  Anonymous,  (2)  by  ElHs  Roberts.  The  first  ballad 
refers  to  the  murder  of  one  Sian  Evans  near  London.  The 
orthography  of  this  particular  tract  is  so  bad  that  in  places  it  is 
quite  unintelligible.     Printer's  device  on  Title  Page.     [U.C.W.] 

204.  'Fair  Cerdd  Newydd,  Y  gyntaf;  Trugaredd  a  Barn, 
Wedi  gymeryd  allan  o  Psalm  ci.  gwers.  i.  Yr  ail ;  Cyngor  i 
wyr  a  gwragedd  ymddwyn  ynghyd  yn  dirion  a  chariadus. 
Wedi  gymeryd  allan  o  Eph.  v.,  25.  Yn  drydydd ;  Cyngor  i 
Ferched  leuaingc.     Ar  y  Mesur  a  elwir  Ffeleni. 

Argraphwyd  yng  Nghaerlluon  gan  loan  Harfie,  tros  Ifan 
Tomas  o  Ddyffryn  Clwyd. 

8  pp.  (i)  By  Thomas  Edwards,  (2)  by  E.  T.,  (3)  Anonymous. 
Woodcut  on  Title  Page.    [G.]  M.  289. 

205.  DwY  o  Gerddi  Newyddion.  I.  Cerdd  ar  ddull 
Ymddiddan  rhwng  Cerdotyn  a'r  Cybydd.  II.  Hanes  Gwr  yn 
gwerthu  Moch. 

Caerlleon  :  Argraphw3^d  gan  Tho.  Huxley,  dros  William 

Roberts,  1767. 

8  pp.  (1)  By  Hugh  Jones,  (2)  by  Howel  ap  loan.  Woodcut  on 
Title  Page.    [G.]  M.  290. 

206.  DwY  o  Gerddi  Newyddion.  Yn  Enwedig.  I.  Hanes 
y  Meddwon  ;  yr  hyn  a  wnaeth  y  Bardd  sychedig.     II.  Cerdd 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  79 

newydd,  neu,  Ymddiddan  rhwng  Merch  Ifangc,  a  Gwraig ; 
un  yn  cwyno  am  Wr,  aV  Hall  yn  lladd  ar  ei  Gwr. 

Argraphwyd  Ynghaerlleon  gan  T.  Huxley,  dros  W.  Roberts, 
yn  y  flwyddyn,  1769. 

8  pp.    Two  ballads  by  Hugh  Jones.    Woodcut  on  Title  Page. 
[G.]  M.  294. 

207.  DwY  o  Gerddi  Newyddion,  a  thra  dewisol.  I.  Cerdd 
newydd  a  wnaed  yn  yr  Aniser  helbulus  sydd  yn  awr  uwch 
ein  Pennau,  yn  crybwyll  ychydig  ynghylch  mor  ddieithrol  iw 
Arwyddion  a  Barnedigaethau  Duw,  uwchlaw  Deuall  Pecha- 
duriaid ;  gida  Gweddi  ar  Dduw  am  ostegu'r  Tymestl  neur 
Gwrth  sydd  debig  i'n  gorddiwes,  a  threfnu  Heddwch  a 
Chariad  perffaith  yn  ein  Gwlad  :  Yr  hon  a  genir  ar,  Let  Mary 
live  long.  II.  Ychydig  o  Bennhillion  ynghylch  Dechreuad  a 
Chodiad  yr  Ymenyn  ;  gida  Chwynfan  y  Tylodion  ar  ei  ol  :  y 
rhain  a  genir  ar  Freuddwyd  y  Frenhines. 

Argraphwyd  Ynghaerlleon  gan  T.  Huxley,  dros  William 
Roberts,  yn  y  Flwyddyn  1770. 

8  pp.    Both  by  Hugh  Jones.    Woodcut  on  Title  Page. 
[G.]  M.  295. 

208.  DwY  o  Gerddi  Newyddion.  I.  Rhybydd  i  Becha- 
duriaid  i  ymadel  au  Drygioni :  Gida  Chrybwyll  o'r  Arwyddion 
mae  Duw  yn  ei  ddangos  yn  y  Ffurfafen.  II.  Ychydig  o  Hanes 
un  Susanna  Lot,  Gwraig  un  John  Lot :  Hwn  oedd  hen  Wr,  a 
hitheu  oedd  bump-ar-ugain  Oed.  Drwy  Gynghor  un  Benjamin 
Bwsh,  hi  a  roes  Wenwyn  iw  Gwr;  ar  Modd  y  cafodd  hi 
ddiodde  gida'i  Phartner  am  ei  Bradwriaeth. 

Argraphwyd  Ynghaerlleon  gan  T.  Huxley,  dros  William 
Roberts. 

8  pp.     (1)  Anonymous,  (2)  by  Ellis  Roberts.    Woodcut  on  Title 
Page.    [G.]  M.  286. 

209.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  i.  Edifeirwch  Gwraig 
am  briodi ;  gida  Chyngor  i  Ferched  ieuaingc,  i  ochel  gwneud 
y  cyfryw  beth  yn  rhy  fyrbwyll.  2.  Ymddiddanion  rhwng 
Balchder  a  Diogi. 

1^"  Bydded  hysbys  i'r  holl  Wladyddion  amgylchiadol,  y 
bydd  Eisteddfod  Prydyddion,  a  Datcanwyr  efo  Thanneu,  yn 


8o  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 

Nhy  Wiliam  Llwyd,  yn  Llansanan,  Ddydd  Gwyl  Fiahangel, 
Medi  29,  1769. 

Y  Beirddion,  heirddion  eu  Hurddas,  da'ch  Enw, 

Dowch  yno'n  gyweithas, 

A  nyddwch  Awen  addas, 

A'ch  Geirieu  glew'ch  goreu  glas. 

Canu  a  thanu,  ffraethadeg,  laith  rywiog, 

Wrth  Reol  Gramadeg 

A  gewch  yno,  gwych  waneg 

A  Chwrw'n  Ty,  Chwareu  iawn  teg. 

T.  Edwards,  a'i  cant. 

Caerlleon :  Argraphwyd  gan  Thomas  Huxley,  dros  W. 
Jones. 

8  pp.     (i)  By   loan  Thomas  o  Bentre  Vidoc,  (2)  by  Thomas 
Edwards.    [D.] 

210.  Dwy  o  Gerddi  Tra  Rhagorol.  I.  Cerdd  o  Ymddiddan 
rhwng  Mab  a  Merch  lie  buasai  Garwriaeth  yn  hir ;  ond 
digwyddodd  i'r  Kerch  fod  wedi  cloffi  ;  neuV  peth  a  elwir  yn 
gyffredin,  beicbiogi ;  ac  felly  mae  hi  yn  adrodd  ei  Chwyn,  ac 
ynte'n  ddifatter  o  honi :  Iw  chanu  ar,  Monday  Morning. 
II.  Cerdd  i  gynghori'r  Meibion  yn  erbyn  Anlladrwydd :  Iw 
chanu  ar  Gonset  Catrin  Penllyn,  neu,  Dorriad  y  Wawr. 

Argraphwyd  Ynghaerlleon  gan  T.  Huxley,  dros  William 
Jones,  yn  y  Flwyddyn,  1770. 

8  pp.     Both  by  Thomas  Edwards. 
[Brit.  Mus.] 

211.  DwY  o  Gerddi  Newyddion.  I.  Cerdd  yn  gosod 
allan  Siampl  ofnadwy  am  Wr  Ty  Tafarn  o  Gittinton,  o  fewn 
deg  Milltir  i  Lunden,  yr  hwn  wnaeth  Ddaliers  am  Hanner 
Gini,  a'i  gyfaill  drygionus,  pwy  a  fedre  dyngu  oreu ;  a'r  modd 
y  darfu  i  Dduw  mawr  ofnadwy  dalu  iddynt  am  eu  Gwaith : 
Ar  y  Mesur  a  elwir,  Gwel  yr  Adeilad.  II.  Cerdd  o  Ymddiddan 
rhwng  Tad  oedd  yn  Gybydd,  a'r  Mab  oedd  yn  Oferddyn,  o 
achos  gwreia:  Yw  chanu  ar,  Gonset  Lord  Wilberri,  neu 
Heliad  y  Sgyfarnog,  bob  yn  ail  Part  i'r  Mesur, 


Printed  in  the  Eighteenth   Century.  8 1 

Caerlleon :  Argraphwyd  gan  T.  Huxley,  dros  William 
Jones. 

8  pp.    The  two  by  Ellis  Roberts.    [G.]  M.  312. 

212.  DwY  o  Gerddi  Newyddion.  I.  Cerdd  yn  gosod 
allan  Hanes  un  William  Brown,  o  Gaerlouw,  yr  hwn  a 
gyfarfu  wrth  ddyfod  adre  o  chware  Ffeifs,  ag  un  Miss  Jones, 
gan  ei  di-heunyddu,  ag  a  feddyliodd  ladd  Miss  Goff,  hon  a 
gadd  ddiodde  yn  ol  ei  Haeddiant :  Yw  chanu  ar  y  Mesur  a 
elwir  Frynniau  yr  Werddon.  II.  Cerdd  o  Hanes  Dynes  a 
gafodd  Help  gan  Bed  war  at  fagu  ei  Phlentyn  :  Yw  chanu  ar 
Neithiwr  ag  Echnos. 

Argraphwyd  Ynghaerlleon  gan  T.  Huxley,  dros  William 
Jones. 

8  pp.    The  two  by  Ellis  Roberts.     [G.]  M.  296. 

213.  DwY  o  Gerddi  Newyddion.  I.  Hanes  yr  Ymgy- 
farfod  a  fu  rhwng  y  Balch,  a'r  Diog,  wedi  iddynt  fynd  yn  hen 
ac  yn  dlodion.  II.  Cerdd  o  Attebiad  Cyffes  y  Wraig  ieuangc ; 
ynghyd  a  Gwrthddadl  y  Gwr  trosto  ei  hun. 

Argraphwyd  gan  Thomas  Huxley,  dros  W.  Jones. 

8  pp.    Both  by  Thomas  Edwards.     Woodcut  on  Title  Page. 

214.  DwY  o  Gerrdi  Newyddion.  I.  Cerdd  newydd,  neu 
Gynghor  i  Bechaduriaid  edifarhau,  rhag  ofn  dyfod  ofnadwy 
Earn  a  Cherydd  y  Goruchaf  Dduw  arnynt,  fel  y  digwyddodd  ar 
amryw  Bobl  yn  yr  Oesoedd  gynt.  Yw  chanu  ar  Efilena.  II. 
Cerdd  newydd  yn  ddwy  Rann  ;  un  o  Gwynfan  i'r  Cybyddion 
sydd  wedi  cael  Colled  yn  yr  Aur  y  leni ;  a'r  Hall  o  Gwynfan 
i'r  Tylodion,  gan  dosted  eu  Byd  :  Yr  hon  a  genir  ar  Siwsan 
Lygad-ddu. 

Argraphwyd  Ynghaerlleon  gan  Tho.  Huxley;  dros  Grace 

Roberts. 

At  the  end  the  following  englyn  appears : — 

"  Er  moli'r  hen  aur  melyn — a  lliwys 
Mae  Uawer  anffortyn  ; 
Od  yw'r  eiddo  da'r  oeddyn, 
Passio  'rioed  heb  pwyso'r  yn." 

8  pp.     The  two  ballads  by  Hugh  Jones.     [G.]  M.  284. 


82  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 

215.  DwY  o  Gerddi  Duwiol.  I.  Ymddiddan  rhwng  yr 
Enaid  a'r  Corph,  bob  yn  ail  Pennill :  Ar,  Belisle  March. 
II.  Cerdd  yn  gosod  allan  Ddymuniad  y  Credadyn  mewn 
Golwg  ysprydol  at  Grist  Ymhrynnedigaeth  y  Byd :  Ar,  Sailor 
bold. 

Argraphwyd  Ynghaerlleon  gan  T.  Huxley,  dros  Richard 
Roberts. 

8  pp.     (i)  By  Ellis  Roberts,  (2)  by  John  Thomas,  Pentrefoelas. 
[G.]    [D.]  M.293. 

216.  DwY  o  Gerddi  Tra  Dymunol.  I.  Cerdd  o  Goffad- 
wriaeth  neu  Farwnad  am  Ellis  Roberts,  Cywper  o  Landdoget, 
gerllaw  Llanrwst,  yn  Sir  Ddinbych  :  Yw  datgan  ar,  Galon 
Drom,  neu  Heavy  Heart.  II.  Cerdd  o  Ymddiddan  rhwng 
pedair  o  Wragedd  wrth  yfed  Tea:  Ar  Fesur  Triban,  ar 
ei  Hyd. 

Argraphwyd  Ynghaerlleon  gan  1\  Huxley,  dros  Richard 
Roberts. 

8  pp.     (i)  By  leuan  ap  lago,  (2)  by  loan  ab  Robert.    [G.]     [D.] 

M.  292. 

217.  Dwy  o  Gerddi  Tra  Dewisol.  I.  Atteb  i  Thomas 
Edwards  mewn  Perthynas  i  drethu  Bedydd  Plant,  gida 
ychydig  Ystyriaethau  o'r  cyflfelyb  Amgylchiadau  yn  y  Dyddiau 
gynt :  Ar  yr  un  Mesur  a  rhai  o'r  blaen.  II.  Ymddiddan  rhwng 
yr  Enaid  a'r  Corph,  bob  yn  ail  Pennill ;  Ar  Belisle  March. 

Argraphwyd  Ynghaerlleon  gan  T.  Huxley,  dros  Richard 
Roberts. 

8  pp.     (I)  By  John  Thomas,  (2)  by  Ellis  Roberts.    [D.] 

218.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  I.  Cerdd  newydd,  ar 
Ddyll  Ymddiddan  rhwng  Merch  fonheddig  a  Merch  y  Tenant, 
o  achos  i  bod  yn  rhy  falch :  Y  Kerch  foneddig  yn  dechre. 
II.  Cerdd  newydd,  neu  Gynghor  i  Bechaduriaid  edifarhau, 
rhag  ofn  dyfod  ofnadwy  Earn  a  Cherydd  y  Goruchaf  Dduw 
arnynt,  fel  y  digwyddodd  ar  amryw  Bobl  yn  yr  Oesoedd 
gynt :  Yr  hon  a  genir  ar  Ffilena. 

Argraphwyd  Ynghaerlleon  gan  Thomas  Huxley,  yn  y 
Flwyddyn  1773. 

8  pp.    The  two  ballads  by  Hugh  Jones.     [G.]  M.  299. 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  83 

219.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  Yn  Gyntaf.  Cerdd  o 
Rybydd  i  bawb  edifarhau  tra  byddo  Dydd  Gras  heb  passio ; 
ag  yn  dangos  dosted  Cyflwr  yr  Anuwiol  a  fyddo  marw  heb 
ymgodi  a  Christ  drwy  Edifeirwch.  Cofiwch  y  Gair,  Ceisiwch 
yr  Arglwydd  tra  geUir  ei  gael  ef ;  gelwch  arno  tra  fyddo  yn 
agos.  Esay.  Penn.  v.  Adnod  6.  A'r  Ail.  Cerdd  a  dynnwyd 
allan  o  Ecsodus,  sef,  Cofia  gadw  yn  sanctaidd  y  Dydd 
Sabbath ;  a  hynny  iw  arwyddo  i  ni  fod  yn  sobr  ag  yn  dduwiol 
ar  Ddydd  yr  Arglwydd :  Nid  gorphwyso  oddiwrth  ein 
Gorchwyl  y  Dydd  o'r  blaen  yn  unig ;  a  mynd  i  feddwi,  neu 
ryw  Bechod  arall  a  fyddo  mwy  ;  rhag  i  ni  syrthio  i  Ddistryw 
Enaid  a  Chorph. 

Argraphwyd  Ynghaerlleon,  gan  T.  Huxley. 

8  pp.     (i)  By  Hugh  Jones,  Llangvvm,  (2)  by  Owen  Grufudd. 
Ornament  on  Title  Page.     The  same  ballads  as  in  No.  106.     [M.] 

M.  371. 

220.  Dwy  o  Gerddi  Tra  Dymunol.  I.  Hanes  Mwrdwr 
echryslon  a  fu  Ynghornwal  Sir,  mewn  Tref  a  elwir,  Helstone : 
Sef,  Mr.  John  Green,  yr  hwn  oedd  yn  canlyn  pob  math  o 
Gwmpeini  drwg;  ac  fel  y  torrodd  o  Galon  ei  Dad  duwiol,  yr 
hwn  a'i  cynghorodd  wrth  farw  i  roi  Parchedigaeth  i'w  Fam,  a 
hyny  ni  chofie  byth,  ac  fel  y  cyttunodd  am  ddeg  Punt  ar 
hugain  a  dau  Fulain  neu  ofer  Ladron  i  ddyfod  yn  y  Nos ;  a 
hwy  a  laddasant  ei  Fam  a'i  ddwy  Chwaer,  a'r  Forwyn,  ac  a 
ysbeiliasant  y  Ty :  ac  fel  y  syrthiodd  Barnedigaeth  Duw 
arnynt,  fel  y  canlyn.  Yw  chanu  ar,  Frynnie'r  Werddon. 
II.  Hanes  Siane  Smith,  Morwyn  i  Siopwr  yn  Sir  Sussex,  a 
gafodd  ei  barnu  i  Farwolaeth  ar  gam  drwy  Lw  celwyddog  un 
Anne  Thomson,  Cymydoges  iddi,  ag  fel  y  gwaredodd  Duw  hi 
mewn  Modd  rhyfeddol,  gwedi  dringo'r  Ysgol  a  chlymmu'r 
Cortyn  am  ei  Gwddwf.  Yr  hon  a  genir  ar,  Frynniau'r 
Werddon. 

Argraphwyd  Ynghaerlleon  gan  T.  Huxley. 

8  pp.     (i)  Anonymous,  (2)  by  Hugh  Jones.     [G.]    [D] 

M.  310. 

221  Dwy  o  Gerddi  Tra  Rhagorol.  I.  Cerdd  newydd 
ymherthynas  y  Rhyfel  presennol  sydd  yn  America,  gan 
gyffelybu  yr  ymbleidio  neu'r  Sectiau  yn  y  Deyrnas  yma  a 

G  2 


84  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 

Rhyfel  yr  America  i'r  Goleuni  gogleddol  sydd  i'w  weled  yn  yr 
Wybr  erys  66  o  Flynyddoedd :  Yr  hon  a  genir  ar,  Luseni 
Mistress.  II.  Cerdd,  neu  ymddiddan  rhwng  Gwr  wedi 
meddwi,  a'r  Wraig  yn  ei  geisio  adre :  Yw  chanu  ar,  Glan 
Medd'dod  mwyn. 
Argraphwyd  Ynghaerlleon  gan  T.  Huxley. 

8  pp.     Both  by  Hugh  Jones,  Llangwm.     [D.] 

222.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  I.  Cerdd  Newydd,  neu 
Hanes  Gwr  ieuangc  aeth  i  garu ;  ag,  i  aros  i'r  Bobl  fyn'd  i 
gysgu,  aeth  i'r  Berllan,  ag  i    Frig  Pren  Afalau,  ag  oddiyno 

gwelodd ei  Gariad  dan  y  Pren  :  Yr  hon  a  genir  ar, 

Green  Windsor.  II.  Cerdd  a  wnaed  o  Gwynfan  tros  amryw 
Bobl  a  gadd  lawer  o  Gwrw  a  Liccers  yn  rhad  wrth  gadw 
Elecsiwnau  y  Flwyddyn  ddiweddaf,  ag  fel  y  gellir  yn  drymllyd 
feddwl  na  welant  rhawg  y  fath  beth :  Yw  chanu  ar,  Y  Foes. 

Argraphwyd  Ynghaerlleon  gan  T.  Huxley. 
8  pp.     Both  by  Hugh  Jones,  Llangwm.     [D.] 

223.  DwY  o  Gerddi  Tra  Dewisol.  I.  Cerdd  mewn 
Perthynas  i'r  Aur  byrrion  ;  yn  yr  hon  y  cyffelybir  Cyflwr 
Dyn,  sy'n  dwyn  Enw  Cristion  ac  heb  fod  yn  wir  Gristion 
derbyniol,  i  Aur  gwrthodedig,  y  rhai  a  elwir  iw  profi  wrth 
Bwyseu,  yr  un  modd  ac  y  mae  Gair  Duw  yn  profi  Dyn ;  o 
herwydd  fod  y  Clipwyr  sydd  yn  anffurfio'r  Aur,  yn  union 
Deip  o'r  Twyllwr  Diafol,  sydd  yn  anffurfio  Delw  Duw  mewn 
Enaid  Dyn :  Yw  chanu  ar,  Dorriad  y  Wawr,  neu  Gonset 
Catrin  Penllyn,  etc.  II.  Cerdd  i'r  Merched :  Ar  Fesur  a  elwir 
Cwymp  i'r  Nant. 

Argraphwyd  Ynghaerlleon  gan  T.  Huxley. 

8  pp.     (i)  By  Thomas  Edwards,  (2)  by  Hugh  Jones.     [G.] 

M.  307. 

224.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  I.  Hanes  am  ofnadwy 
Ddamwain  a  ddigwyddodd  yn  Nhref  Ruddlan,  rhwng  y  Groes, 
a'r  Bont,  i  Thomas  Edwards,  y  Prydydd,  o  Dref  Ddinbych ; 
oedd  gyda'i  Waggon  yn  llwythog  o  120  Troedfedd  o  Goed, 
ymha  fan  ar  y  Palmant  yn  y  goriwared,  y  torrodd  y  Clo 
neu'r  Llyffethair  oddiar  yr  Olwyn  ;  ac  yr  aeth  hi  ar  draws  ei 


Printed  in  the  Eighteenth  Century,  B5 

goes  aswy,  a'i  Droed  deheu,  lie  cadd  ef  Ysictod  trwm  ac  heb 
dorri  un  Asgwrn,  yn  yr  actios  hyn  i  mae'n  deisyf  ar  Dduw  am 
Nerth  i  edifarhau,  ac  am  Galon  ddarostyngedig  i  ddiolch  iddo 
am  ei  Drugaredd  a'i  Ragluniaeth.  Yvv  chanu  ar,  Wel'r 
Adeilad.  II.  Cerdd  ar  Ddull  Ymddiddan  rhwng  Lloeger  a'r 
America,  mewn  Perthynas  i'r  Gynen  ddiweddar  a  fu  rhwng- 
thynt :  Yw  chanu  ar,  Monday  Morning. 
Argraphwyd  Ynghaerlleon  gan  T.  Huxley. 

8  pp.     (1)  By  Tho.  Edwards,  (2)  by  Elliy  Roberts.      [G.] 
[Nat.  Lib.  of  Wales.]  M.  306. 

225.  DwY  o  Gerddi  Newyddion.  I.  Cwynfan  John  Davies : 
Ar  Charity  Mistress.     II.  Caniad  y  Sebon  :  Ar  Fesur  Triban. 

Argraphwyd  Ynghaerlleon  gan  Tho.  Huxle. 

8  pp.  (i)  By  Sion  Fychan,  (2)  by  Thomas  PMwards,  and  on  the 
last  page  four  verses  by  WilHam  Williams,  Rhagflaenor  Ysgol 
Dinbych.     The  imprint  is  on  the  last  page.     [G.]  M.  304. 

226.  DwY  o  Gerddi  Newyddion,  Ag  un  CiAROL.  I.  Cerdd 
ar  Ddydd  Ganedigigaeth  Syr  Watkin  Williams  Wynn  :  Iw 
chanu  ar,  Ffarwel  Ned  Puw.  II.  Cerdd  o  Gwynfan  Gwraig 
weddw  dlawd,  oblegid  Celwydd  gwradwyddus  a  gododd  ei 
Chymmydogion  arni,  a  gorfod  arni  adel  ei  Thy,  a  mynd  hyd  y 
Byd  :  I'w  chanu  ar,  Fore  Ddydd  Llun.  III.  Carol :  Ar  Ffarwel 
Ned  Puw. 

Argraphwyd  Ynghaerlleon  gan  T.  Huxley. 

8  pp.  (1)  Anonymous,  (2)  by  John  Thomas,  (3)  by  Tho. 
Edwards.     Small  woodcut.    [G.]  M.  288. 

227.  DwY  o  Gerddi  Newyddion.  I.  Cerdd  o  Goffadwriaeth 
am  Garwriaeth  a  fu  rhwng  Gwr  gwraigiog  o  Blwy  Eglwys 
fach,  a  Merch  Tafarn-dy  o  Blwy  Abergwyngregin  :  Yw  chanu 
ar,  Crying  Windsor.  II.  Mawl  Merch  :  Yw  chanu  ar,  Jolly 
Breeze. 

Argraphwyd  Ynghaerlleon  gan  T.  Huxley. 

8  pp.     (1)  By  Ellis  Roberts,  (2)  Anonymous.    [G.]     M.  313. 

228.  DwY  o  Gerddi  Newyddion.  I.  Cerdd  yn  datcan  y 
Dychryn  arswydus  a  gafodd  chwech  o  Filwyr  neu  o  Filisiau 
Dinbych,  wrth  ddyfod  adre   ou   Camp :  Yw  chanu   ar   Lan 


S6  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 

Medd'dod  mwyn.     II.  Cerdd  o  Ymddiddan  rhwng  yr  Hwsmon 
a'r  Porthmon  :  Yw  chanu  ar,  Dorriad  y  Dydd. 
Argraphwyd  Ynghaeiileon  gan  Tho.  Huxley. 

8  pp.     Both  by  Ellis  Roberts.    Woodcut  on  Title  Page.    [G.] 

M.  311. 

229.  DwY  o  Gerddi  Tra  Rhagorol.  I.  Cerdd  wedi 
cymeryd  allan  oV  ddegfed  Bennod  a  deugain  o  Lyfr  y 
Prophwyd  Esau  :  Yw  chanu  ar  Kings  Ffarwel.  II.  Cyffes  yr 
Oferddyn,  yn  dangos  Natur  halogedig  y  Pechod  atcas  hwnnw, 
sef,  Meddwdod;  gyda  Chyngor  i  ymadel  ag  ef,  cyn  bod  yn 
rhy  hwyr  :  Yw  chanu  ar,  Monday  Morning. 

Argraphwyd  Ynghaerlleon  gan  T.  Huxley. 

8  pp.     (1)  By  Ellis  Roberts,  (2)  by  H.  H.    [G.]  M.  303. 

230.  DwY  o  Gerddi  Newyddion.  I.  Atteb  i  Gerdd  y 
ddwy  Wraig  ;  sef,  Gwraig  y  Cybydd,  a  Gwraig  yr  Oferddyn  ; 
canys  Amddiffyniad  y  Gw^yr  drostyn  eu  hunain  ;  gyda 
ychydig  o  Hanes  eu  Gwragedd  :  Iw  chanu  ar  Dydd  Llun  y 
Boreu.  II.  Cerdd  ar  Ddyll  Ymddiddan  rhwng  y  Fam  a'r 
Ferch  ;  a  Chwynfan  y  Ferch  o  herwydd  y  Gwr,  ag  Aohwyniad 
y  ddwy  arno,  fel  y  mae  arferol  yn  amry w  Fannau :  Iw  chanu 
ar,  Y  Fous  fer.  Hyspysiad  fod  Dafydd  Jones  oV  Penrhyn 
Deudraeth,  yn  Sir  Feirionydd,  wedi  profeidio  Deunyddiau  da 
at  rwymo  Llyfrau,  sef,  Beiblau  Caerfyrddin,  lie  gellir  cael 
rhwymo  pob  math  ar  Lyfrau  am  Bris  gweddaidd. 

Argraphwyd  Ynghaerlleon  gan  T.  Huxley. 

8  pp.     (1)  By  Ellis  Roberts,  (2)  by  Dafydd  Jones.     [G.] 

M.  301. 

231.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  Y  gyntaf.  A  gymmer- 
wyd  allan  o  Ddammeg  yr  Hauwr,  Math,  xiii,  Luc.  viii, 
Marc,  iv,  ac  o  ail  Epistl  Pedr,  v,  5,  6,  7,  8,  ag  o  amryw  Fannau 
eraill  o'r  Ysgrythyr  Ian.  Yn  ail,  Cerdd  duwiol,  a  elwid,  Y 
Glust. 

Argraphwyd  Ynghaerlleon,  gan  T.  Huxley. 

8  pp.     (i)  By  Ellis   Roberts,  (2)  by  Daniel  Jones,    Rhiwabon. 
Woodcut  on  Title.     [D.] 

232.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  I.  Cerdd  a  gymerwyd 
allan  o'r  drydydd  Bennod  ar-ddeg  o  St.  Matthew,  a'r  Seithfed 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  %y 

Adnod  ar-hugain.     Yw  chanu  ar,  Hir  Oes  i  Fair.     II.  Cerdd 

o  Rybydd  I  bawb  feddwl  am  eu  Diwedd ;  wedi  ei  chymeryd 

allan  oV  Geirie  hyii :  Lie  y  syrthio'r  Pren,  yno  a  trig.     Yw 

chanu  ar,  Susanna. 

Argraphwyd  Ynghaerlleon  gan  T.  Huxley. 

8  pp.     (i)    Anonymous,    (2)   by  Ellis   Roberts.     Ornament   on 
Title  and  pp.  2  and  5,  tail-piece  at  end.     [D.] 

233.  DwY  o  Gerddi  Newyddion.  I.  Cerdd  neu  Gwynfan 
dau  Fachgen  am  eu  Tad  a'u  Mam,  ar  Ddull  Ymddiddan  :  Ar 
fesur  a  elwir  William  Crismond.  II.  Cerdd  yn  rhoi  Hanes 
Geneth  yr  hon  oedd  Ferch  i  Wr  bonheddig,  ac  yn  Aeres  i'w 
Ystat,  a  newidiwyd  gan  ei  Mam  Ynghyfraith  am  Gorphun 
difri. 

Argraphwyd  Ynghaerlleon  gan  T.  Huxley. 

8  pp.     (i)  By  Hugh  Pritchard,  (2)  Anonymous.  [G.]      M.  300. 

234.  DwY  o  Gerddi  Newyddion.  I.  Annerch  Hugh 
Roberts  i  Thomas  Edwards,  y  Prydydd,  yn  ei  Drwblaeth  yn 
Llaw  ei  Feistr-Tir.  II.  Cerdd  o  Hanes  Tafarn-Wraig  a 
hapnodd  fod  yn  Fysgrell  yn  Achos  Cimmwch,  fel  ag  y 
canlyn. 

Argraphwyd  yng  Nghaerlleon  gan  T.  Huxley,  yn  agos  i 

Borth  y  Dwyrain. 

8  pp.    The  two  ballads  by  Hugh  Roberts.    Woodcut  on  Title 
Page.     [G.]  M.  287. 

235.  DwY  o  Gerddi  Newyddion.  I.  Cerdd  o  Gysur  i'r 
Pechadur  galarus  duwiol,  gida  i  gyfarwyddo  i  ddechreu  ei 
Daith  cyn  i  myned  yn  rhy  hvvyr,  a'r  Dydd  yn  darfod  fel  nad 
alio  weithio :  Iw  chanu  ar  Lef  Caer  Wynt.  II.  Cerdd  o 
Gwynfaniad  a  Chyffesiad  Merch  ieuangc  wrth  ei  Chariad  o 
herwydd  ei  Anhappusrwydd  tripiedig,  sef,  beichiogi :  Iw 
chanu  ar  Mentra  Gwen. 

Argraphwyd  Ynghaerlleon  gan  T.  Huxley. 

8  pp.     Both  by  Dafydd  Jones.     [G.]  M.  297. 

236.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion  I.  Cerdd  o  Rybydd  i 
Gymru  i  ystyried  eu  Cyflwr  dan  Berigl  y  Rhyfeloedd  sydd 
yn  eu  hamgylchu,  ac  ychydig  o  Ystyriaeth  am  Falchder  yw  3T 
Oes  bresennol,  ac  yn  dangos  fod  Balchder  yn  mynd  o  flaen 


88  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 

Dinistriad,  ac  Uchder  Yspryd  o  flaen  y  Cwymp.     Diharebion 

xvi,  1 8.     Ar  y  Fed  ley  fawr.     II.  Cerdd  newydd  yn  gosod  allan 

mor  beryglus  yw  mentro  ar  Dir  a  Mor  ac  mor  hawdd  gan 

Ddynion  adel  eu  Teulu  o  chwant  i  ynnill  Power  y  Byd,  ac 

fel  y  bu  llawer  feirw  Yngharchar  yn  Ffraingc  :  Yw  chanu  ar 

Charity  Mistress. 

Argraphwyd  Ynghaerlleon  gan  T.  Huxley. 

8  pp.     (i)  By  Jonathan  Hughes,  (2)  by  John  Roberts. 
[Brit.  Mus.] 

237.  DwY  o  Gerddi  Newyddion.  I.  Cerdd  o  Waith 
Merch  leuangc  o  Brydyddes  ar  ei  chla'  Wely,  yn  deusyf 
Trugaredd  gan  Dduw :  Yw  chanu  ar,  Frynniau'r  Werddon. 
II.  Cerdd  ar.  Cast  away  Care.     Gyda  ychydig  o  Englynion. 

Argraphwyd  Ynghaerlleon  gan  Tho.  Huxley,  yn  y  Flwyddyn 

1791. 

8  pp.  (i)  Anonymous,  (2)  by  E.  Jones,  Clerk  of  Hope.  The 
latter  describes  a  game  of  "Brisonbars"  (Base,  or  Prisoners'  Bars) 
played  between  Welshmen  and  P^nglishmen  of  the  parishes  of 
Lyngen  and  Shotvvick,  near  Chester.  On  the  last  page  are  three 
Englynion,  anonymous.     [G.]  M.  314. 

238.  Tair  o  Gerddi  Newyddion.  I.  Cerdd  newydd, 
ynghylch  Diwedd  Amser,  a  Dechreu  Tragywyddoldeb,  ag 
mor  ofnadwy  i'w  Marwolaeth  Pechadur ;  gyda  byrr  Grybwy- 
Iliad  am  y  Farn  ddiweddaf :  Yw  chanu  ar,  Gwel  yr  Adeilad. 
II.  Cerdd  yn  dangos  fod  Natur  pob  math  o  Ddyn  at  Arian  yn 
fwy  na  dim  arall.  Ar  Doriad  y  Dydd.  III.  Cerdd  ar  Ddyfodiad 
Henry  Corbed  Owens  o  Ynys  y  Maengwyn,  Esq. ;  yn  Un-ar- 
hugain  Oed  Iw  chanu  ar,  Monday  Morning. 

Argraphwyd  Ynghaerlleon  gan  T.  Huxley. 

8  pp.  The  three  by  Hugh  Jones,  Llangwm.  Ornament  on 
Title  Page.     [D.] 

239.  Tair  o  Gerddi  Newyddion.  I.  Cerdd  Dammeg  y 
Deng  Morwyn :  Yw  chanu  ar,  Gwledd  Angharad,  neu, 
Charity  Meistress.  II.  Cerdd  o  Rybydd  i  Ferched  ieuangc 
ymgadw  rhag  drwg.  III.  Pedair  Pennill  Priodas:  Ar,  Leave 
the  Land. 

Argraphwyd  Ynghaerlleon  gan  T.  Huxley. 

8  pp.  (i)  and  (3)  Anonymous,  (2)  by  Hugh  Jones,  Llangwm. 
Woodcut  on  Title  and  p.  7.     [D.] 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  89 

240.  Tair  o  Gerddi  Tra  Rhagorol.  I.  Cerdd  newydd, 
ar  ddull  Ymddiddan  rhwng  dwy  o'r  Dail  neu'r  Llysiau 
anrhydeddusaf  yn  ein  Gwlad ;  un  a  elwir,  Llysiau'r  Bendro, 
neu  Hops,  a'r  Hall  a  elwir,  Bervv'r  Merched,  neu  Tea:  Yr  hon 
a  genir  ar,  Godiad  yr  Ehedydd,  yr  Hops  yn  dechre.  II.  Cerdd 
ar  ddull  Ymddiddan  rhwng  Ahab  a  Jezebel,  neu  yn  hytrach, 
Gwr  a  Gwraig  yn  yr  Oes  bresennol,  gwedi  dwyn  Tyddyn 
Cymydog  tylawd :  Yw  chanu  ar  Betti  Brown,  bob  yn  ail 
Pennill,  y  Gwr  yn  dechre.  III.  Cerdd  a  wnaed  tros  Ferch 
ifangc  a  gowse  ei  gwaredu  rhag  Twyll  y  Cythraul ;  Yw  chanu 
ar  Ddydd  Llun  y  Boreu. 

Argraphwyd  Ynghaerlleon  gan  T.  Huxley. 

8  pp.    The  three  by  Hugh  Jones.     [G.]    [D.]  M.  387. 

241.  Tair  o  Gerddi  Newyddion.  1.  Cerdd  newydd;  neu, 
Ymffrost  Balchder  o'i  Anrhydedd  a'i  Lywodraeth,  aV  amryw 
Orchestion  a  wnaethyn  y  Byd  :  Yw  chanu  ar,  Barnad  Bwngc. 
II.  Cerdd,  neu  Gynghor  i  bawb  i  ymwrthod  a  Balchder,  a 
meddwl  am  Henaint  ag  Awr  Ange :  Yw  chanu  ar,  Gwel  yr 
Adeilad.  III.  Dau  Bennill  a  wnaed  ar  Ddydd  Priodas  Edward 
Lloyd  o  Drefnant,  yn  Sir  Drefaldwyn,  Esq. ;  ac  Aeres 
Maesmor :  Yr  rhain  a  genir  ar,  Bellisle  March. 

Argraphwyd  Ynghaerlleon  gan  T.  Huxley. 

8  pp.     The  three  by  Hugh  Jones.    [G.]  M.  309. 

242.  Tair  o  Gerddi  Newyddion.  I.  Cyflfes  Owen  Roberts, 
a'i  Drafel  ar  For  a  Thir:  Fel  y  bu'n  Brentis  ar  y  Dwr,  ag  ar 
Fwrdd  Llong  Rhyfel,  ag  ar  Long  yn  teithio  ddwy  waith  i 
Guinea  ;  ag  fel  y  collodd  ei  Olwg  gan  Glefyd,  ag  na  fedd  yn 
awr,  ond  byw  ar  Ragluniaeth  Duw  a  Thosturi  Dynion.  Yr 
hon  a  genir  ar,  Sweet  Passion.  II.  Hanes  Sian  Smith, 
Morwyn  i  Siopwr  yn  Sir  Sussex,  a  gafodd  ei  barnu  i 
Farwolaeth  ar  gam  drwy  Lw  celwyddog  un  Ann  Thomson, 
Cymy doges  iddi,  ag  fel  y  gwaredodd  Duw  hi  mewn  Modd 
rhyfeddol,  gwedi  dringo'r  Ysgol  a  chlymu'r  Cortyn  am  ei 
Gwddwf.  Yr  hon  a  genir  ar,  Frynniau'r  Werddon.  III. 
Hanes  Gwr  ieuangc  a'i  Gariad,  wrth  fyned  o'r  Gwylmabsant 


90  A  Bibliography  of   Welsh  Ballads 

rhwng   y   rhain   y  cynnyddodd  yr  hen   Arfer,   a  eilw   rhai, 
Pechod  cariadus.     Yr  hon  a  genir  ar,  Neithiwr  ag  Echnos. 
Argraphwyd  Ynghaerlleoii  gan  T.  Huxley. 

8  pp.     (i)  By  Thomas  Edwards,  (2)  and  (3)  by  Hugh  Jones. 
[G.]  M.  305. 

243.  Tair  o  Gerddi  Newyddion.  I.  Cerdd,  neu  Ddych- 
ryndod  Gwraig  yr  hon  a  gafodd  Gorph  Plentyn  bach  Ynghafn 
Moch ;  gyda  Gweddi  ar  Dduw  tros  Perched :  Yr  hon  a  genir 
ar  Luseni  Mistress.  II.  Cerdd,  neu  Gwynfan  tosturus  Merch 
ieuangc  am  Wr:  Yr  hon  a  genir  ar,  Siwsan  Lygad-ddu. 
III.  Cerdd,  neu  Atteb  Cymmydoges  dylawd  oedd  yn  perchen 
Gwr  meddw  a  llawer  o  Blant :  Yr  hon  a  genir  ar,  Neithiwr 
ac  Echnos. 

Argraphwyd  Ynghaerlleon  gan  T.  Huxley. 

8  pp.     (i)  By  Tho.  Edwards,  (2)  by  H.  Jones,  (3)  Anonymous. 
Woodcut  on  Title  Page.    [G.]     [D.]  M.  302. 

244.  Tair  o  Gerddi  Newyddion.  I.  Cerdd  o  Hanes  fel  y 
digwyddodd  i'r  Prydydd  gael  Lletty  (neu  Lodging)  ddrwg 
Ymhentre  Helygain,  yn  Sir  Flint.  II.  Pennill  a  wnaed  ar 
Ddydd  Ganedigaeth  Miss  Kitty  Morris,  o  Faesmor,  Sir 
Feirionydd.     III.  Cerdd  o  Glod  i  Militia  Sir  Eon. 

Argraphwyd  Ynghaerlleon,  gan  T.  Huxley. 

8  pp.    (i)  and  (2)  by  Thomas  Edwards,   (3)  by  Hugh  Jones. 
Woodcut  on  Title  Page.     [G.]  M.  291. 

245.  Tair  o  Gerddi  Newyddion.  I.  Yn  ceisio  gosod  allan 
Mam  pa  sawl  Drwg  iw  Medddod :  Ar  Gonset  Gryffydd  ap 
Conan.  II.  Cwynion  Chwain  Conwy :  Ar  Wilkes's  Wriggle. 
III.  Cerdd  Marwnad  un  Cattrin  Williams  o  Langefni :  Ar 
Luseni  Meistress. 

Argraphwyd  Ynghaerlleon  gan  Tho.  Huxley,  yn  y 
Flwyddyn,  1770. 

8  pp.    The  three  by  Ellis  Roberts.     Woodcut  on  Title.     [D.J 

246.  Tair  o  Gerddi  Newyddion.  I.  Cerdd  o  Ystyriaeth 
am  y  Byd  presennol  sy  yr  awrhon,  yn  grybwyll  am  y 
Rhyfeloedd    a'r    Cornwyd    sy   ar    ein    cyfer,    ag    amriw   o 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  9I 

Rybyddion  eraill,  ar  Don  a  elwir,  Luseni  Meistress.  II. 
Cerdd  o  Ymddiddanion  rhwng  dwy  Chwaer ;  un  wedi  priodi 
Cybydd,  aV  Hall  wedi  priodi  Oferddyn  ;  ai  Cwynion  eill  dwy 
o  herwydd  eu  Blinder,  ai  Gobaith  ou  Marwolaeth,  fel  y  caen 
briodi  arall,  ar,  Ddydd  Llyn  y  Boreu.  III.  Ychydig  o  Benhillion 
o  Goffadwriaeth  am  Mari  Davis,  a  fu  farw  o'r  Freeh  wen ;  iw 
chanu  ar,  Walking  Taylor.  Hyspysiad  fod  Dafydd  Jones  o'r 
Penrhyn  Deudraeth,  yn  Sir  Feirionydd,  wedi  profeidio  Deuny- 
ddiau  da  at  rwymo  Llyfrau,  sef,  Beiblau  Caerfyrddin,  lie  gellir 
cael  rhwymo  pob  math  ar  Lyfrau  am  Bres  gweddaidd. 
Argraphwyd  Ynghaerlleon  gan  T.  Huxley. 

8  pp.     All  by  Ellis  Roberts.     [G.]  M.  308. 

247.  Tair  o  Gerddi  Newyddion.  I.  Anrhydedd  Arglwydd- 
es  Babilon  Fawr,  yn  Mammaeth  pob  Aflendid,  yn  adrodd 
Mawredd  ei  gallu ;  gyda  Chyngor  i  ddiangc  o'i  Magleu  :  Ar, 
Glan  Meddwdod  mwyn.  II.  Cerdd  at  ddyll  Ymddiddan  rhwng 
Mab  a  Merch,  yr  hon  a  fuase  yn  drwstan  a  digwydd  beichiogi, 
a'i  Chariad  yn  troi  oddiwrthi  :  Iw  chanu  ar,  Galar  Don.  III. 
Cerdd  yn  erbyn  Meddwdod:  Iw  chanu  ar,  Drom  Galon. 

Argraphwyd  Ynghaerlleon  gan  T.  Huxley. 

8  pp.     (1)  and  (2)  by  John  Thomas,  (3)  Anonymous.    [G.] 

M.  315. 

248.  Tair  o  Gerddi  Newyddion.  Yn  Gyntaf,  Ychydig  o 
Bennillion,  yw  canu  ar,  Gwel  yr  Adeilad,  o  ran  Breuddwyd  a 
welodd  Gwr,  a'i  blinodd  ef  yn  fawr.  Yn  Ail,  Englynion. 
Yn  Drydydd,  Dechreu  Dyrif  o  Annerch  y  Bardd  yw  hen 
Gymdogaeth,  tan  ystyriaeth  o'i  fuchedd  gynt,  ynghyd  a 
Rhybydd  cyffredinol,  ar  Fesur  a  elwir  Amaryllis  Crision.  Yn 
Bedwaredd,  Credd  i'r  Melinydd  anllad:  Ar  Lef  Caer  Wynt. 

Argraphwyd  Ynghaerlleon  gan  T.  Huxley,  yn  y  flwyddyn 
1772. 

8  pp.     (i)  Oferddyn  ai  cant,  (3)  by  John  Roberts,  (4)  by  W 
Jones.    At  the  bottom  of  the  last  page  is  the  following  englyn  :— 

"Prydydd  di-gynnydd  ei  gan— o  Nefin, 
Mae  nyfiad  aniddan  : 
A  di-lewyrch  a  dwl  avvan, 
Am  vvaith  y  gerdd  dvvysgar  Ian." 
[G.]  M   298 


92  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 

249.  Dwy  o  Gerddi  tra  diddanol.  I.  Dirifau  sydd  yn  rhoi 
Hanes  rhyfeddol  i'w  ystyried,  fel  y  daeth  Satan  yn  Rhith  Gwr 
i  gyfarfod  a  Geneth  ieuangc  ar  y  Ffordd  wrth  fyned  i'r  Ysgol, 
yn  dangos  mor  daer  eodd  y  Gelyn  arni  am  droi  yn  ei  hoi,  ag 
fel  yr  oedd  hithau  yn  ei  atteb  ef;  er  Rhybydd  i  hen  ag 
ieuangc,  yn  enwedig  i  Bennau  Teuluoedd :  Yw  chanu  ar, 
Leave  the  Land,  y  Ffordd  fyrraf  IL  Clod  iV  Arglwydd 
Bulkeley :  Yw  chanu  ar  Don  a  elwir,  Mwyn  Susanna. 

Argraphwyd  Ynghaerlleon  gan  T.  Huxley. 

8  pp.     (i)  By  Morys  Roberts,  (2)  Anonymous. 
[U.C.W.] 

250.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  L  Cerdd  o  Gwynfan  y 
gwerin  Bobl  dan  ei  goruwch  Lywodraethwyr ;  yn  adrodd 
mor  anhawdd  byw  ymhob  Galwedigaeth,  ar  ddull  Ymofyniad 
pa  beth  iw'r  Achos  fod  y  Byd  mor  dost :  Ar  fesur  Torriad  y 
Dydd.  IL  Attebiad  i'r  Gerdd  rhagddy wededig ;  ynghyd  a 
Danghosiad  beth  yw  Gwraiddin  y  Blinderau,  ar  Ymrysonau, 
sy  yi^  y  Byd,  ymherthynas  Bywoliaeth  dynol  ryw ;  ac 
ymhellach  Eglurhad  neu  Dd'weydiad  fod  modd  i  fyw  trw}^ 
Ofal  ag  Ofn  Duw,  ymhob  Galwedigaeth  :  Iw  chanu  ar  y  Don 
a  elwir,  Bwrw  Gofal  ymaith. 

Argraphwyd  Ynghaerlleon  gan  Tho.  Huxley,  dros  Wiliam 
Jones,  yn  y  Flwyddyn,  1770. 

8  pp.      (i)    By    John    Thomas,   Pentrefoelas,   (2)   by   Thomas 
Edwards.     Ornament  on  Title  Page,  and  woodcut  on  p.  8. 
[Prof.  Bryner  Jones.] 

261.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  I.  Cerdd  yn  rhoi  Hanes 
Geneth  yr  hon  oedd  Ferch  i  Wr  bonheddig,  ac  yn  Acres  i'w 
Ystat,  a  newidwyd  gan  ei  Mam  yngh3^fraith  am  Gorphyn 
difri.  Yw  chanu  ar,  Driban,  ar  ei  hyd.  IL  Cerdd,  ar  Don  y 
Famaeth. 

Argraphwyd  Ynghaerlleon  gan  Tho.  Huxley,  yn  y  Flwyddyn 

1792. 

8  pp.     Both  anonymous. 
[Salesbury  Coll.] 

252.  DwY  o  Gerddi  Newyddion.  I.  Ymddiddan  rhwng 
Gwraig  yr  llwsmon  a  Gwraig  y  Shiopwr  :  Yw  chanu  ar  Don 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  93 

a  elwir,    Mentra  Gwen.     II.  Cerdd  o  Gynghor  i    Ferched 
leuaingc  :  Yw  chanu  ar  Ffylena. 

Argraphwyd  Ynghaerlleon  gan  T.  Huxley. 

8  pp.     (i)  By  Thomas  Edwards. 
\Traethodydd,  1874,  p.  54.] 

253.  Dau  Gywydd.  Y  Cyntaf,  Ystyriaeth  aV  y  Gwagedd 
o  ymbleseru  nag  ymddiried  mewn  Pethau  daearol.  Yr  Ail, 
Fod  Duw  yn  ei  Fab  yw  weled,  ac  yw  gael  yn  Dduw  Cariad. 
Gyda  Thair  o  Gerddi,  Y  Gyntaf,  Yn  Son  ychydig  am  lesu 
Grist  yn  unig  Ffordd  i  ymdeithio  o'r  Nefoedd  i'r  Ddaear,  ac  o'r 
Ddaear  i'r  Nefoedd.  Yr  Ail,  Ymddiddan  rhwng  Dyn  a'r 
Hedydd.  Y  Drydedd,  Ymddiddan  rhwng  pedair  o  Wragedd 
wrth  yfed  Tea.     Gan  loan  ab  Robert. 

Caerlleon  :  Argraphwyd  gan  Read  a  Huxley,  1788. 

16  pp.     All  by  John  Roberts,  of  Tydu.     [D.]  M.  411. 

254.  DwY  o  Gerddi  Newyddion.  Yn  gyntaf,  Cynghorion 
i  bob  Dyn  myfyrio  am  ei  Ddiwedd,  a  gwellhau  ei  Fuchedd,  a 
chofio  am  Awr  Angeu,  a  Dydd  ei  Gyfrif.  Ymchwelwch, 
dymchwelwch,  chychwi  Tu  Israel,  pa  ham  y  byddwch  feirw  ? 
Yn  ail,  Cwyn  a  Chyffes  y  Forwyn  Drwstan,  o  achos  ei 
Meddaldra  ei  hun,  a  Gwawd  a  Distyrwch  eraill. 

Argraphwyd  ynghaerlleon,  gan  W.  Read  a  Tho.  Huxley, 
dros  William  Morgan. 

8  pp.    (1)  By  Morris  Roberts,  (2)  by  Thomas  Edwards.    [G.] 

M.  283. 

255.  DwY  o  Gerddi  Newyddion,  Odiaethol.  I.  Cerdd  o 
Gynghor  leuengctid.  II.  Cerdd  o  Ffarwel  Merch  ieuangc 
wedi  bod  hir  Garwriaeth. 

Argraphwyd  Ynghaerlleon  dros  William  Jones. 


p.     Both  by  Thomas  Edwards.    Woodcut  on  Title  Page. 
IN  at.  Lib.  of  Wales.] 


\^i 


256.     Cerdd  Newydd  o  Gyngor  yn  erbyn  Meddwdod,  ar 
ddeisyfiad  Gwr  yn  neillduol.     Gan  John  Thomas. 
Caerlleon :  Argraffwyd  gan  W.  C.  Jones,  1800. 

4  pp.     Imprint  at  the  end.     [G.]  M.  316. 


94  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 

267.     Cerdd  Newydd  ;  Sef,  golwg  ar  y  Byd,  o'i  Febyd  hyd 

yr  Amser  presennol Awst,  1800.     Gan  John  Thomas. 

Tw  chanu  ar  **  Sailors  bold". 

Caerlleon  :  Argraffwyd  gan  W.  C.  Jones. 

4  pp.     Imprint  at  the  end.     [G.]  M.  317. 

258.  DwY  Gerdd  Newydd:  A  gyntaf,  Yn  dangos  mor 
anhawdd  byw  yn  y  Byd,  ac  mai'r  unig  ffordd  trwy  ddiwyd- 
rwydd  gonest,  ydyw  ymroddi  i  drefn  Rhagluniaeth.  Yr  ail, 
Yn  dangos  yr  achos  o'r  Blinder  presennol,  ac  mai'r  moddion 
tebycca  i'n  hadferyd  fel  yn  y  dyddiau  gynt ;  ydyw  Dychweliad 
at  Dduw,  yr  hwn  sy'n  ein  cosbi'n  gyfiawn  am  ein  Pechodau. 
Gan  John  Thomas. 

Caerlleon  :  Argraffwyd  gan  W.  C.  Jones,  y'  Mynwent  St. 
Pedr.  1800. 

8  pp.    [G.]  M.  318. 

259.  DwY  Gerdd  Newydd  :  Y  gyntaf,  Gair  yn  ei  amser,  i 
annerch  trigolion  Cymru  yn  y  flwyddyn  1800.  Yn  ail, 
Galarnad  i  wr  wedi  torri  ei  fraich.  Marc.  Ben.  ix,  Adnod.  43. 
Os  dy  law  a'th  rwystra  torr  hi  ymaith :  gwell  yw  i  ti  fyned  i 
mewn  i'r  bywyd  yn  anafus,  nag  a  dwy  law  gennyt  fyned  i 
uffern,  i'r  tan  anniffoddadwy.     Gan  John  Thomas. 

Caerlleon  :  Argraffwyd  gan  W.  C.  Jones,  y'  Mynwent  St. 
Pedr.  1800. 

8  pp.    Jones's  Monogram  on  Title.     [G.]  M,  319. 

260.  Cerdd  Yn  dangos  mor  anhawdd  byw  yn  y  Byd,  ac 
mai'r  unig  ffordd  trwy  ddiwydrwydd  gonest,  ydyw  ymroddi  i 
drefn  Rhagluniaeth.  Gan  John  Thomas.  I'w  chanu  ar 
"Doriady  dydd". 

Caerlleon,  Argraffwyd  gan  W.  C.  Jones,  y'  Mynwent  St. 

Pedr. 

4  pp.    Title  on  upper  part  of  p.  i.    Woodcut  on  top  of  page. 
Imprint  at  foot  of  p.  4. 
[Nat.  Lib.  of  Wales.] 

261.  Cerdd  Yn  dangos  yr  achos  o'r  Blinder  presennol,  ac 
mai'r  moddion  tebycca  i'n  hadferyd  fel  yn  y  dyddiau  gynt  ; 
ydyw  Dychweliad  at  Dduw,  yr  hwn  sy'n  ein  cosbi'n  gyfiawn 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  95 


am  ein  Pechodau.    Gan  John  Thomas.    Iw  chanu  ar  "Mwynen 

Merch". 

Caerlleon,  Argraffwyd  gan  W.  C.  Jones,  y'  Mynwent  St. 

Pedr. 

4  pp.     Title  on  top  of  p.  i.     Woodcut.     Imprint  at  foot  of  p.  4. 
[Nat.  Lib.  of  Wales.] 


g6  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 


Ibercforb* 


[A  few  Welsh  books  were  printed  in  Hereford  between  1721  and  1748. 
In  the  year  1734  a  book  called  Athrawiaethau  Difinyddawl  wsls  printed 
there  by  Nicholas  Thomas  for  S.  T.,  and  in  the  following  year  S.  T. 
(Simon  Thomas)  brought  out  the  book  Histori yr  Heratic  Pelagitis  from 
the  same  press.  Sir  Thomas  Phillipps  also  describes  a  book  called 
The  History  of  the  Cymbri,  printed  at  Hereford  in  1746  by  the  Rev. 
Simon  Thomas  {Cambrian  Joufyta I,  iv,  328).  It  is  extraordinary  that  so 
little  is  known  about  this  important  Welsh  writer.  It  will  be  noticed 
that  one  of  the  ballads  described  below  was  written  by  Nicholas 
Thomas,  who  was  probably  the  same  person  as  the  printer  of  the  1734 
book.  It  is  not  clear  whether  Nicholas  Thomas  is  identical  with  the 
printer  of  the  same  name  who  was  in  business  at  Carmarthen  from  1721 
to  1733-  ^f  so,  he  must  have  returned  to  Carmarthen  by  1739,  for  he 
printed  a  book  there  in  that  year.] 

262.  DwY  o  Gerddi  Duwiol  Sef  Y  Gyntaf,  Yn  dangos 
amryw  Lygredigaethau'r  Oes  hon ;  Ynghyd  a  Deisyfiad  ar  ei 
Deyrnas  Christ  ddyfod  ar  frys  ag  ef  i  Reoli  aruom.  Ar  ail 
am  y  tywyllwch  mwyaf,  ac  a  Welwid,  ar  yr  haul,  os  llower 
Cant  Oflynyddoedd  or  blaen  yr  hwn  a  ddigwydd  y  leni  ar 
ddydd,  jay  u  14  Ofis  Corphenaf,  Anno  Domini,  1748  ac  un 
para  or  dechreu  ir  ediwidd  dair  awr,  a  naw  mynyd  yndechereu 
a  ddeg  ar  Clock  y  boreu. 

Hereford  :  Printed  by  Willoughby  Smith. 

8  pp.  (i)  By  Watkin  Dafydd,  (2)  by  Evan  Price.  Woodcut 
showing  eclipse  of  the  sun.     Tailpiece  at  end.    [D.] 

263.  Newyddjon  Da  I'r  Dynjon  Gwaitha,  Neu  Wahoddiad 
i  gael  Braint  y  Jerusalem  Newydd.     N.  Thomas  ai  Cant. 

Argraphwyd  yn  Henffordd  gan  Willoughby  Smith. 

8  pp.  By  Nicholas  Thomas.  A  composition  of  twenty-nine 
stanzas.  Woodcut  of  lamb  carrying  a  cross  on  the  Title  Page. 
Tailpiece  at  end.     [D.] 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  97 


®0we0tr^. 


(1)  BaUads  printed  by  J.  SALTER  (1789-1791). 


264).  DwY  o  Gerddi  Newyddion  ;  I.  Dull  y  farn  ddiweddaf. 
Wedi  ei  chymmeryd  allan  o'r  nawfed  bennod  o'r  Epistol  at  yr 
Hebreaid.  Gosodwyd  i  ddynion  farw  unwaith ;  ac  wedi 
hynny  bod  barn.  II.  Ychydig  o  ystyriaethau  a'r  fyrdra  oes 
dyn.  Wedi  ei  chymmeryd  allan  o'r  Diarhebion  XXVII.  I. 
Nac  ymflfrostia  o'r  dydd  y  foru  ;  canys  ni  wyddost  beth  a 
ddigwydd  mewn  diwrnod.     Gan  Richard  Morris. 

Na  werth  (mae'n  anferth  mewn  ynfyd),  bryder 
Baradwys,  na'i  hawddfyd, 
Am  fawaidd  dirym  fywyd  ; 
Anserteniol,  farwol  fyd. 

Croesoswallt :  Argraphwyd  gan  J.  Salter.     M.DCC.XC. 
[Brit.  Mus.]    [G.]  M.  401. 

265.  Cerdd,  o  Hanes  Mab  i  Wr  Bonheddig,  o  Lanca- 
shire AETH  I  drafaelio.  Cymcrwyd  hwn  i  garchar,  o  achos 
ei  grefydd,  yngwlad  y  Twrks,  a  merch  y  brenin  a'i  ffansiodd 
ef,  gan  ddwyn  yr  agoriade,  a'i  ollwng  ef  yn  rhydd,  gan 
wneuthur  ammod  a'u  gilydd  o  doent  drosodd  i  Loeger  ym 
mhen  y  saith  mlynedd,  gan  bwyntio  priodas  y  cyfamser,  ond 
y  mab  a  briododd  un  arall ;  ac  ar  y  diwrnod  y  neithior  daeth 
merch  y  brenin  at  ei  haddewyd,  a  bu  syndod  mawr  ar  y  mab, 
fe  wrthododd  ei  wraig  briodol,  ac  a  briododd  ferch  brenin 
y  Twrc.     Gan  Edward  Pugh  ap  Fyllin  Fardd. 

Croesoswallt :  Argraphwyd  gan  J.  Salter.     M.DCC.XCI. 

8  pages.    [G.]  M.  403. 

266.  Rhydd-did  Brydain.  Y  Mesur  a  elwir  King  Charles's 
Delight. 

Argraphwyd  gan  Salter,  Croesoswallt. 

8  pp.    Anonymous.     No  Title   Page.     Imprint  at   end.    [G.l 
[D.]    [Brit.  Mus.]  [Nat.  Lib.  of  Wales.]  M.  402. 

H 


98  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 

267.     Atteb  Ir  achwynion  sydd  gan  Thomas  Edwards.     Ar 
Fesur  a  elwir  Breuddwyd. 
Argraphwyd  Yngrhoesoswallt,  gan  J.  Salter. 

8  pp.     By  Jonathan  Hughes.     No  Title  Page.     Imprint  at  end. 
[D.] 


(2)  Ballads  printed  by  W.  EDWARDS  (1793-1810). 


Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  Y  Gyntaf,  Hanes  un 
Sian  Niclason  Merch  i  Farchog  yn  Llundain,  yr  hon  drwy 
Demtiad  Satan  a  amcanodd  wenwyno  ei  Thad  a'i  Mam,  ond 
Duw  a  ddanfonodd  ei  Angel  attynt  i  ddatguddio'r  Dirgelwch. 
Yr  Ail.  O  Waith  Elis  Roberts,  i  ofyn  Par  o  Glocs  i'w 
Gymydog. 

Croesoswallt :  Argraphwyd  gan  W.  Edwards,  tros  Richard 
Roberts.     M.DCC.XCIII. 

8  pp.    (i)  By  Hugh  Roberts,  (2)  by  Ellis  Roberts.    [D.] 

269.  Dwy  Gerdd  Ddiddan,  Yn  gyntaf,  Hanes  rhyfeddol 
am  hen  Wr  a  fu  fyw  Flwyddyn  yng  Ngharchar  heb  un 
Tammaid  o  Fara,  ond  Llaeth  Bron  ei  Ferch.  Yn  ail,  Alaethus 
Gwyn  Un  am  ei  Gariad. 

Croesoswallt:  Argraphwyd  gan  W.  Edwards.  M.DCC. 
XCIII. 

8  pp.  Both  anonymous.  Further  information  with  regard  to 
the  first  ballad  may  be  seen  in  Hanes-Gerddi  Cymraeg^  p.  23,  in 
the  Cymdeithas  Lien  series.    [D.]    [Salesbury  Coll.] 

270.  Dwy  Gerdd  Newydd,  Y  Gyntaf,  Rhybudd  i  bawb 
gofio  am  awr  Angau,  y  Bedd,  a'r  Earn  ddiweddaf  Yr  Ail, 
Yn  Achos  y  Rhyfel  presennol.     Gan  Richard  Roberts. 

Croesoswallt :  Argraphwyd  gan  W.  Edwards,  Lie  y  gellir 
cael  argraphu  pob  math  o  Lyfrau  Cymraeg  a  Saesnaeg,  yn  y 
modd  hardda,  ac  am  y  Pris  mwya  rhesymmol.     M.DCC.XCIV. 
8  pp.     Both  by  Richard  Roberts.    [D.] 

271.  Dwy  Gerdd  Newydd,  Y  Gyntaf,  Cerdd  o  Fawl  i 
Filitia  Swydd  Aberteifi,  ynghyd  a'r  Officers,  gan  roddi  iddynt 
Glod  fel  y  maent  yn  ei  haeddu.     Yr  Ail,  Cerdd  a  anfonodd 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  99 

Ellis  Roberts  at  Thomas  Edwards,  ar  Ddull  ymofyn  pa  Achos 
fod  cymmaint  Llygredd  a  Dallineb  yn  Eglwys  Loegr,  etc. 

Croesoswallt :  Argraphw^^d  gan  W,  Edwards,  Lie  y  gellir 
cael  argraphu  pob  math  o  Lyfrau  Cymraeg  a  Saesnaeg,  yn  y 
modd  hardda,  ac  am  y  Pris  mwya  rhesymmol.     M.DCC.XCI  V. 

8  pp.     (i)  By  Richard  Roberts,  (2)  by  Ellis  Roberts. 
[Brit.  Mus.]    [D.] 


H  2 


[oo  A  Bibliography  of   Welsh  Ballads. 


Mreybam. 


Ballads  printed  by  RICHARD  MARSH  (1772-1792). 


[Richard  Marsh  was  probably  the  first  person  to  set  up  a  printing 
press  in  Wrexham.  He  is  described  in  the  Marriage  Register  of  1746-7 
as  "writing  master",  but  he  does  not  seem  to  have  become  a  printer 
until  about  1772.  Many  of  his  books  are,  however,  undated,  and  may 
have  been  printed  before  that  year.  For  further  particulars  relative  to 
him,  Mr.  Palmer's  History  of  the  Town  of  Wf'exham,  pp.  32-3,  should  be 
consulted.] 

272.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  I.  Dechreu  drych  Angau 
neu  Gerdd  dduwiol  i  annog  pob  gradd  o  ddynion  i  feddwl  am 
farwolaeth  :  i'w  chanu  ar  Druban.  II.  CyfFes  yr  oferddyn 
yn  dangos  natur  halogedig  y  Pechod  atcas  hwnvv  sef  medd- 
dod  gyda  chyngor  i  ymadel  ag  ef  cyn  Bod  yn  rhy  hwyr  i'w 
chanu  ar  y  mesur  Monday  Morning. 

Argraphwyd  yng  Ngwrecsam  gan  R.  Marsh,  1774. 

8  pp.     (i)  By  Richard  Parry,  (2)  by  H.  H.     [G.]  M.  323. 

[Brit.  Mus.] 

273.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  Y  gyntaf  yn  rhoi  peth 
o  Hanes  y  ddynes  o  Lan  dderfel  yr  hon  sydd  er's  tair  Blynedd 
heb  fwytta  dim  lluniaeth  ond  un  llymed  o  dwr.  Ac  ychydig 
o  hanes  am  John  Roberts  or  Ysbytty  a  fu  mewn  Gweled- 
igaeth.  Yr  ail  yn  adrodd  hanes  y  Gwrthryfel  sydd  rhwng 
Lloegr  Hen  a  Lloegr  Newydd,  sef  America. 

Argraphwyd  yn  Ngwrecsam  gan  R.  Marsh,  1777. 

8  pp.     Both  by  Ellis  Roberts.    [G.]  M.  326. 

274.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  Y  gyntaf  ar  ddull  o 
ymddiddan  rhwng  y  Prydydd  aV  Swedydd,  neu  un  o'r  Philoso- 
phyddion,  am  yr  Arwyddion  aV  Rhyfeddodau  wybrenol,  sydd 
y  dyddiau  yma.  Yr  ail  yn  dadgan  helynt  y  byd  presenol.  O 
waith  Ellis  Roberts,  Cwper  Llanddoged. 

Englynion  i'r  Printwyr. 
Cynnydd  i  Ddafydd  o  ddyfod         (Morys, 
A  mawrwych  uchelglod, 
Preintiwr  ympiriwr  parod 
Heddyw'n  glir  a  haedde  glod. 


Printed  in  the  Eighteenth   Century.  tot 

I'r  Cymro  croeso  cu  raswaith  (parchus, 

Perchen  dysgeidiaeth, 
Iw  lie  mae'i  leinie'n  lanwaith, 
A'i  ymadrodd  gwiw  medru'r  gwaith. 

Argraphwyd  yn  Ngwrecsam  gan  R.  Marsh,  1777. 

8  pp.     Both  by  Ellis  Roberts.    [G.]    [DJ]  \  \\  >  '  ',  ;    M.  52^5.  \V 

275.  Saith  o  Gerddi  Newyddion.  f   '  T'''  '','  '•  >  ' 
Argraphwyd  yng  Ngwrecsam,  gan  R."  Marsh',  '1785.'*  '"''"'' 

8  pp.  On  the  top  of  p.  2  the  following  title  appears  :  "  Dechre 
Penillion  o  fawl  i  Grist  ar  Bellisle  March,  Sef  gwaith  Chwech  o 
Brydyddion,  un  Penill  gan  bob  Prydydd  fel  ag  y  man  yn  Calun," 
(i)  By  Dafydd  Thomas,  o  Sir  Gaernarfon,  (2)  by  Jonathan  Hughes, 
(3)  by  Walter  Davies  o  Llanfechen,  (4)  by  William  Jones,  Siopwr, 
Rhos-Llannerchrigog,  (5)  by  Daniel  Owens,  Rhos-Lannerchrigog, 
(6)  by  Humphrey  Jones,  o  ben  pont  Llanchymrus,  (7)  Dechre 
Penill  Sasneg  o  flaun  y  Cymraeg,  gan  William  Jones,  Siopwr, 
Rhos-Llannerchrigog,  dan  ddymuned  ar  y  Prydyddion,  wneud 
Cymeiriad  iddo.    [G.]    [D.]  M.  331. 

276.  DwY  o  Gerddi  Newyddion,  Yn  gyntaf.  Cerdd  o 
ystyriaeth  ar  amryw  bethe  rhyfedd  sef  Daiar  gryn,  mellt,  a 
thrane  rhew  ac  Eira,  Colledion  Dychrunadwu,  Marwolaeth  ar 
Ddynion  a  da,  mewn  amriw  fanau  ynghrymru,  ac  yn  Llouger, 
ac  yr  eira  a  fy'r  flwuddun  hon  1772  hon  a  genir  ac  Madawiad 
y  Brennin.  Yn  ail,  Cerdd  Newydd  o  hanes  gwr  Boneddig  o 
Darby  Sir  a  hoffodd  y  Stafell  forwyn  neu  Chamber  Made  gan 
Ddangos  y  modd  y  Cadd  o  hi  yn  briod  er  gwautoa  ei  wrth- 
wunebwyr  iw  channu  ar  Wiellan  Ddyrus  neu  Ffarwel  Glan 
Teifi. 

Argraphwyd  yn  Ngwrecsam  gan  R.  Marsh,  Dros  W. 
Jones. 

8  pp.  (i)  By  Jonathan  Hughes,  (2)  Dafydd  Jones,  Penhryn  a'i 
Cant.     [G.]  M.  321. 

277.  DwY  o  Gerddi  Newyddion  :  Cerdd  newydd  neu 
fynegiad  am  wr  a  gwraig  aethant  I  Ruthin  ag  ymenyn  iw 
werthu  ag  fel  y  darfu  i  Riw  un  trwy  gynfigen  lunnio  stori  fod 
cloben  o  garreg  mewn  un  Hester  yn  He  Menyn.  Iw  chanu  ar 
freuddwyd  y  Frenhines.  Yn  ail,  Cerdd  ar  ddull  ymddiddan 
rhwng  y  meddwun  ai  wraig,  y  meddwyn  yn  gofyn  pa  achos  y 
doe  hi  iw  nol  adre  a  hithe  yn  atteb  bob  yn  ail  leineu  trwyV 


102  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 

Pennill  ar  gwymp  y  dail  Y  mae  G  yn  arwyddoccau  gwr  a'r  W 
yn  arwyddoccau'r  wraig. 

Argraphwyd  yn  Ngwrecsam  gan  R.  Marsh. 

8  pp.     Both  ballads  by  Hugh  Jones.     [G.]  M.  324. 

278.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion  :  .Gynta,  Cerdd  o  ymddi- 
ddan  rhwng  dau  iGrariad;  sef  Jaci  Joy  a  Peggy  Band;  iw 
cimnu  ar  l^esut  a'  elwir  Peggy  Band  gwedi  throi  i'r  gymraeg 
.Yna,il  Cerdd  ^newydd'cihanes  Prydydd  yn  ei  gyfflybw  ei  hun 
i'jr'mab  a-fradlon  gan«ddeisyf  gras  gan  dduw  cyn  marwolaeth ; 
iw  chany  a'r  fesur  a  elwir  Bodlonrwydd. 

Argraphwyd  yn  Gwrecsam. 

8  pp.     (i)  Anonymous,  (2)  by  Richd.  Roberts.  [G.]        M.  328. 

279.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  Cerdd  Newudd,  ar  dduU 
ymddiddan  rhwng  Cerlun  ar  Tylawd ;  gan  ofyn  elusen  ir 
goludog,  a  chael  ei  naccau  i'w  chanu  ar  Glan  Meddwdod 
mwyn.  Yn  ail.  Cerdd  i  heliwr  i  wr  Bonheddig  oedd  wedi 
colli  ar  yr  Eira  mawr,  a  bu  cynwr  erchyll  yn  chwilio  am  dano, 
ac  or  Diwedd  fe'i  Cafwyd  yn  nhy  rhyw  gymdoges,  wedi  bod 
yno  ddau  Ddydd  a  thair-nos,  fel  y  mae'r  hanes  yn  canlyn,  ar 
y  mesur  y  elwir  Barnad  yr  heliwr.  N.B.  Rwi  yn  hysbysu 
fod  gan  W.  Jones,  gwerthwr  y  falet  hon,  Lufr  ai  henw  Porthor 
ysbrydol,  Sef  galwad  i  bawb  ymgeisio  a  Duw,  wedi  ei 
chymerud  allan  or  Psalm  24,  7. 

Argraphwyd  yn  Ngwrecsam  gan  R.  Marsh.    Dros  W.  Jones. 

8  pp.     (I)  By  Dafydd  Jones,  (2)  by  Ellis  Roberts.     [G.] 

M.  329. 

280.  Tair  o  Gerddi  Newyddion.  I.  Cerdd  Newydd  neu 
fawr  ddiolchgarwch  Gwraig  i  dduw  am  wellhad,  gwedi  bod 
yn  hir  orwedd  dan  glefyd  a  chystydd,  yr  hon  a  genir  ar 
Luseni  Mistress.  II.  Cerdd  Newydd,  neu  hanes  tair  Merch 
Ifangc,  un  wedi  codi  i  gani  ar  ddwy  erill  a  dynodd  ei  Cryse  i 
gysgu  a  llangc  a  ddaeth  atyn  heb  uddum  wybod  nad  y 
drydydd  ferch  ydoedd  ag  a  dynodd  i  grys  ag  fo  guddiodd  y 
tri  tan  y  gwelu  a  phan  ddaeth  ir  Gwelu  fe  fu  yno  ddyrchryndod 
mawr  yr  hon  a  genir  ar  neithiwr  ag  Echnos.  III.  Cerdd  neu 
Gwynfan  Merch  Gwedi  colli  chariad  yr  hon  a  genir  ar  galor 
Donn. 

Argraphwyd  yn  Nswrecsam  gan  R.  Marsh. 

8  pp.    The  three  ballads  by  Hugh  Jones.    [G.]         M.  330. 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  103 

281. — DwY  o  Gerddi  Newyddion.  1.  Cerdd  newydd  ym 
mherthynas  y  Rhyfel  presennol  yn  America  ;  yn  gosod  allan 
mae  Oferedd  yw  Daroganau  a  Brudiau,  ac  yn  dangos  mae 
Ordinhad  Duw  yw'r  cwbl ;  Yw  chanu  ar,  Gwel  yr  Adeilad. 
II.  Cerdd  ar  Ddyll  Ymddiddan  rhwng  y  Mr.  Tir  a'r  Tenant, 
bob  yn  ail  Pennill :  Ar  Fesur  a  elwir,  God  save  the  King,  neu, 
Duw  gadwoV  Brenhin. 

Argraphwyd  yn  Ngwrecsam,  gan  R.  Marsh. 

8  pp.     (I)  By  Hugh  Jones,  (2)  Anon.  [G.]    [Brit.  Mus.]    M.  388. 

282.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  I.  Cerdd  yn  dagan  y 
dychrun  arswyndus  y  gafodd  gweinidogion  i  farchog  ardder- 
chog,  o  Blegid  Croen  Mor  fochun,  yr  hwn  a  gyfenwir,  Croen 
Molrhon,  oedd  wedi  ei  Stwphio  a  gwair  ai  osod  mewn  adwy, 
ar  gyfer  Coedwig  maer  hanes  yn  Canlun  ar  Mesyr  y  elwir 
Lief  Caerwynt  neu  Jini  winser.  II.  Cerdd  o  gwynfaniad 
Merch  o  Blegid  bod  merched  yn  rhy  gaeth  Tan  awdyrdod 
Meibon  aV  meibon  yn  ei  darosdwn  yn  is,  nas  grchymun  yr 
ordeiniodd  Dyw,  ar  Gonset  y  Kapen  Morgen. 

Argraphwyd  yn  y  Ngwrecsam  gan  R.  Marsh. 

8  pp.     (1)  By  Howel  Arfon,  (2)  by  Thomas  Edwards.     [M.] 

M.  327. 

283.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  Cerdd  newydd  o  glod 
haeddedigol  ir  Anrhydeddus  Foneddigion  sir  Fon  y  rhain 
oedd  yn  rhoi  eu  Voteu  au  Interest  gydaV  Arglwydd  Bwcley 
oV  Barn-Hill,  yr  hon  a  genir  ar  y  Foes.  Yn  ail  Cerdd 
dosturus  fel  yr  oedd  gwraig  feichiog  yn  trafaelio  dros  fynydd 
yn  sir  Faesyfed,  ag  hi  gyflychodd  ar  y  ffordd,  a  gwyddel  dall 
a  llangc  yn  ei  dwyso  a  ddaeth  atti,  a  hi  roes  swllt  ir  llangc  am 
fynd  i  nol  gwragedd  atti,  ar  gwyddel  a  ofynodd  iV  llangc  Beth 
a  gowse,  ar  llangc  ar  frys  aeth  ymaith,  Ar  gwyddel  a  dynodd 
ei  gyllell  ag  a  laddodd  y  wraig,  a  gwas  gwr  Bonheddig  a 
ddaeth  i'r  fann  ag  ai  cymerodd  ef  ag  fe  a'i  danfonwyd  i 
garchar  Maesyfed  ac  condemniwyd,  crogwyd  ag  y  sibedwyd 
efyny  flwyddyn  1775,  ai  gyfaddefiad,  Mae'r  chweched  oedd 
hon  iddo  i'w  ladd.     Y  gerdd  a  genir  a'r  y  Feble  Fawn. 

Argraphwyd  yng  Ngwrecsam  gan  R.  Marsh. 


8  pp.     Both  by  Hugh  Jones,  Llangwm. 
[Brit.  Mus.]    [Nat.  Lib.  ot  Wales]. 


104  ^  Bibliography  of  Welsh  Ballads 

285.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  I.  Cerdd  i  chanu  ar 
mesur  a  Elwir  ffarewell  gwyr  Aberffraw.  II.  Cerdd'n  gosod 
alien  ddull  yr  adenedigaeth  gan  na  ddichon  dyn  fyned  i  dernes 
nef  heb  i  ail  Eni  o  ddwr  ag  or  yspryd  Glan  ar  mesur  a  elwir 
dinweidrwydd. 

Argraphwyd  yng   Ngwrecsam   gan  R.  Marsh.    Gwerthwr 

Llyfrau. 

8  pp.     Both  by  Hugh  Owen  o  blwy  Llangwyfan  yn  Sir  Fon. 
[Brit.  Mus.] 

285.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  Dechreu  Cerdd  Newydd 
o  ychydig  sulw  ar  dyn-gwrs'r  oes  bresenol  a  bygythion  Duw 
ar  yr  anydonwur  oni  edifarhant,  ar  y  mesur  elwir  gwel'r 
adeilad,  or  see  the  Building.  Yn  ail,  Penillion  iw  canu  uwch 
ben  tylwuth  leuangc  noswul  priodas,  wrth  ei  rhoi  yn  ei  gwlau 
ar  fesur  a  elwir  Susanna. 

Argraphwyd  yn  Ngwrecsam  gan  R.  Marsh. 

8  pp.     (i)  By  Gwilim  Edwards,  (2)  by  John  Edwart ;  also  two 
englynion  by  O.  E.     [Brit.  Mus.] 

286.  Balad  Newydd  Yn  Cynnwy  Dwy  o  Gerddi.  I. 
Ymiddiddan  rhwng  Susan  a  William  wedi  ei  diwygio  ai 
chwanegu  o  amryw  eiriau  a  Phenhillion. 

Hanes  Susan  Ian  y  leni,  foddus, 
Na  fydded  neb  hebddi 
Tyrrwch  yn  nes  at  Harri 
Mae  hon  i  chael  am  Ddime  i  chwi. 

II.  Ar  ddull  ymddiddan  rhwng  Mab  a  Merch. 

Argraphwyd  yng  Ngwrecsam  gan  R.  Marsh. 

8  pp.     Copy  imperfect.     Woodcut  of  man  and  woman  on  Title 
Page.     [D.] 

287.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  Cerdd  o  hanes  hen 
geflful  dall  a  gysgodd  ar  y  ffordd  fawr  ag  fel  y  digwyddodd  i 
ddwy  o  Eifr  mewn  cwplws  ar  liw  nos  fynd  ar  i  gefn  ag 
ymgrogi  ag  ynte  neidiodd  dros  geulan  a  boddi  ar  drael  a  fu 
rhwng  y  ddau  berchenog  ar  lif  caer  Wunt — ne  cr3ing  Wind- 
sor. Cerdd  yn  adrodd  Dull  y  farn  fawr  iw  chanu  ar  Fedle 
fawr. 

Argraphwyd  yng  Ngwrecsam  gan  R.  Marsh. 

8  pp.     Both  by  Ellis  Roberts.     Ornament  on  Title  Page.    Tail- 
piece on  p.  8.     The  first  is  a  very  amusing  ballad.     [D.] 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  105 

Dwy  o  Gerddi  Newyddion.     Yn  Gyntaf,  Cerdd  neu 
Gwynfan  gwr  am  ddwy  o  wj^ddau  a  Colled  or  citt  ar  Heart  of 
Oak.     Yn  Ail.     Cerdd  y  Clocs  yw  chanu  Jemsi  Windsor. 
Argraphwyd  yn  Ngwrecsam  gan  R.  Marsh. 

8  pp.     (i)   By   Hugh  Jones,  Llangwm,   (2)  by  John  Edwards, 
Glyn  Ceiriog.    Woodcut  on  Title.    [D.] 

289.  Dwy  o  Cerddi  Newyddion  :  I.  Cerdd  ar  frynie  yr 
werddon  o  glod  ir  Milisia  Cymru  syyn  Ddychrun  ingelynion. 
II.  Cerdd  ar  gwel  yr  adeilad  yn  Crybwyll  am  helunt  y  Bud 
prysenol  gida  Datgan  mawr  wrthie  Duw  yn  y  gwunt  ysgy- 
mun  a  fy  yn  mis  hydref  Diweddaf  yn  Diwrnod  hwn  y  Collodd 
llawer  ei  Bywud  ar  y  mor. 

Argraphwyd  yng  Ngwrecsam  gan  R.  Marsh. 

8  pp.      Both  by  Ellis  Roberts.      First  ballad  begins   on  p.  3. 
Tailpiece  at  end.     [D.] 

290.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  Yn  gyntaf,  cyngor 
prydydd  i'w  gyfaill  i  feddwl  am  ei  ddiwedd  ag  i  wellhau  ei 
fuchedd  a  myfyrio  am  ddydd  barn  a  thaledigeth  yr  aniwiol. 
Yn  ail,  hanes  carwriath  a  fu  rhwng  mab  tylawd  a  merch 
gyfoethog.  Y  mab  a  dransbordiwyd  ag  a  bresiwyd  ag  a 
ddaeth  yn  iach  adre,  creylondeb  ei  thad  a  rwystrodd  ei  gar- 
wriath  Ar  ddau  a  dorasant  ei  calonau  ag  felly  buont  hwy 
feirw. 

Argraphwyd  yng  Ngwrecsam  gan  R.  Marsh. 

8  pp.     (i)  Anonymous,  (2)  Ellis  Roberts  a'i  gwnaeth  llawelun  a 
fu  yny  foulas  ai  gyffelib.     Tailpiece  p.  8.  [G.]   [D.]  M.  322. 

291.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  Cerdd  Newyd,  y  Gyntaf 
yn  Crybwull  am  arwydd  oddi  uchod,  y  fu  gynt  agyn  bresenol, 
ar  dinistr  a  ddaeth  ar  ei  hoi  yn'r  amser  gynt,  yr  hon  a  genir  y 
don  elwir  y  Crims'n  Velved.  Cerdd  o  Goffadwriaeth  am  ein 
hen  ffrind  Tobacco,  oherwydd  ei  fod  gwedi  mynd  yn  brin  ac 
yn  ddryd,  iw  chanu  ar  fesur  Elwir  Spanish  basan. 

Argraphwyd  yn  Ngwrecsam  gan  R.  Marsh. 

8  pp.     (i)  Anonymous,  (2)  by  John  Ed  wart.     [G.]    [D.] 
[Nat.  Lib.  of  Wales.]    [Cardiff  Free  Lib.]  M.  386. 

292.  Tair  o  Gerddi  Newyddion.  Yn  Gyntaf.  Cerdd  neu 
gwynfan  Dau  fachgen  am  ei  tad  a'i  mam  ag  ymddiddan,  ar 
fesur  elwir  William  Crismond.  Yr  Ail.  Hanes  morwun  i 
wraig  fonheddig  yn  Llunden  gafodd  air  o  ddwun  tair  o  Iwuau 


io6  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 

arian  efe  Dynged  yn  ei  herbyn,  a'i  bwried  iw  cholli,  a  cafwyd 
gwybod  am  y  lladrad,  efe  tynned  hi  yn  fuan  oddiar  y  crogbren 
a  gwarthu  ei  chorff  i  ddogtor  ai  roddi  hi  ar  fwrdd,  ag  ymhen 
ychydig  hi  ddeffrodd  a  rhoed  hi  mawn  gwelu  brwd,  ag  a  fu 
fyw  a  rhoed  Deg  punt  a  Deigien  yn  y  flwyddyn  i'w  chadw 
hi  ag  i  neb  y  mynno  ar  ei  hoi,  iw  chanu  ar  ddiniweidrwydd. 
Y  Trydydd.  Hanes  gwr  bonheddig  ysdowt  yn  sir  y  Mwythig 
yn  cadw  masdiff  i  gadw  yr  tylodion  oddiwrth  ei  bias.  Daeth 
mellt  a  tharanau,  a  lladdwyd  y  ci  ar  garreg  yr  eulwyd,  bu  Tan 
a  gwres  yn  toddi  yr  llesdri  arian  ar  plats  piwters  heb  wneyd 
Dim  niwed  ir  un  crisdion  yn  y  ty ;  iw  chanu  ar  gwel  adeiled. 
Argraphwyd  yng  Ngwrecsam  gan  R.  Marsh. 

8  pp.    The  three  by  Hugh  Prichard  o  Lambeder.     [Brit.  Mus.] 


BaUads  printed  by  J.  HUGHES  (1790-1791). 

[The  first  part  of  the  book  referred  to  in  the  advertisement  below  was 
issued  in  1785  at  Chester,  and  Hughes  evidently  intended  to  re-issue 
it  together  with  the  second  part.  He  may  have  been  related  to  the 
A.  Hughes  who  printed  at  Wrexham  from  1791  to  1794.] 

293.  Hanes  Hynod  ac  anghyflfredin  ymddygiad  Llangces 
leuangc,  mewn  oriog  lewyg,  neu  weledigaeth,  Ym  Mrymbo, 
Yn  agos  i  Wrecsam,  yn  Sir  Ddinbych ;  yn  Saesnaeg  a 
Chymraeg ;  fel  y  cyhoeddwyd  ym  Mhappur  newydd  Caer, 
ddydd  Gwener  24  ain  o  Fehefin,  1791  :  Gyda  Cherdd  Newydd 
ar  yr  un  testyn  gan  Gyfieithwr  Myfyrdodau  Herfei,  Fel  y 
gwelwch  ei  gynnhygiad  tu  arall  iV  ddalen. 

Argraphwyd  yng  Ngwrecsam  gan  J.  Hughes.  Pris 
Ceiniog. 

8  pp.     By  E.  B.  (Edward  Barnes). 

Over-leaf  there  is  the  following  announcement: — "Yn  y  wasg, 
Myfyrdodau  Herfei,  yn  Gymraeg ;  i'w  cynnwys  mewn  dwy  ran  hardd, 
wythplyg  (pris  deunaw  bob  rhan).  Yr  arian  i'w  talu  ar  dderbyniad 
y  Llyfrau ;  Neu  chwe  cheiniog  ym  mlaen,  a  hwn  yn  rhodd  i  bob 
rhagdalwr. 

*'Rhan  I.  Myfyrdodau  ym  mhlith  y  Beddau.  Ystyriaethau  ar  Ardd- 
Flodeu.  Agoriad  ar  Greadigaeth.  Rhan  H.  Sylwiadau  ar  y  Nos. 
Sylwiadau  ar  y  Nefoedd  Serennog.  A  Gaiaf-Ddryll.  A  gyfieithwyd  gan 
Edward  Barnes,  Ac  amryw  eraill,  yn  ddeallus  yn  y  laith  Gymraeg. 
Prawf-ddryll  o'r  gwaith  i'w  gael  wedi  ei  Argraphu  gan  y  cyfieithwr  neu 
gyda  J.  Hughes,  yng  Ngwrecsam,  a  Morris  Dafis  yn  y  Bala,  Thomas  o'r 
Nant,  Bardd,  yn  Ninbych,  Dafydd  Edwards  yn  Llangollen,  a  Joseph 
Roberts  yn  Rhuthyn,  ac  amryw  eraill."    [G.]  M.  332. 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  107 


BaUads  printed  by  A.  HUGHES  (1791-1794). 

295.  DwY  o  Gerddi  Newyddion.  i.  Cerdd  Newydd,  O 
Fawl  i  Grist  am  brynu'r  Byd.  Waith  Richard  Roberts. 
2.  Cerdd  Yn  erbyn  Meddwdod. 

Argraphwyd  yn  Gwrecsam  Gan  A.  Hughes,  1792. 

8  pp.     (i)  By  Richard  Roberts,  (2)  Thomas  Jones.     [D.] 

295.  Cerdd  Berthynasol,  ir  Amser  presenol  Ychydig 
mewn  perthynas  i'r  Rhyfel  Cyhoeddedig  yn  y  Flwyddyn  1793. 
Ynghyd  a  Dymuniad  am  Lwyddiant  Brydain  ar  for  a  thir — 
Duw  cadw  Brenin. 

Argraphiad  Yng  Gwrecsam  Gan  A.  Hughes,  1793. 

8  pp.     (i)  By  John  Williams,  Cynwyd,  (2)  and  (3),  by  Robert 
Roberts,  Cynwyd. 

There  are  two  other  ballads  included  not  referred  to  on  Title  Page, 
they  are  as  follows : — 

Yn  ail,  Cerdd  a  Gymerwyd  allan.  II.  Chapt.  Hebread  mae  trwy  ffydd 
mae  ne  i'w  chael,  ar  fesur  Elwir  King  George  Delight. 

Yn  drydydd,  Gwr  Efangc  ai  gariad  ymddiddan  pob  yn  ail  penill  ar 
Trumpet  tiwn  Denbigh  Chast. 

[Salesbury  Coll.]     [G.]  M.  333. 


io8  A  Bihtiography  of  Welsh  Ballads 


^refriw* 


The  first  press  was  set  up  by  David  Jones  at  Trefriw  in  1776.  He 
was  born  in  1708  and  died  in  1785.  He  was  at  various  times  a  school- 
master, a  sexton,  a  corrector  ot  the  press,  a  transcriber  of  manuscripts, 
and  a  printer.  A  sympathetic  biography  of  him  has  recently  been 
published  by  the  Rev.  O.  Gaianydd  Williams. 

The  first  fruit  of  David  Jones's  press  was  a  leaflet,  which  is  printed 
here  on  account  of  its  quaintness  : — 

"  Rhybudd. 

"Gwybyddwch  fod  gennyf  fi  Dafydd  Jones  o  Drefryw  Argraph- 
wasgc  I  Brintio  Llyfrau  ac  yr  wyf  yn  bwriadu  Printio  Hanes  neu 
Histori  o  Brophwydoliaeth,  Genedigaeth,  Ymdaith,  Gwrthiau, 
Dioddefaint,  a  Marwolaeth  ein  Jachawdwr  jesu  Grist;  ar  Apos- 
tolion  Sanctaidd,  yn  cynnwys  ynghylch  168  Tu  Dalen,  wedi  ei 
winio  mewn  papur  glas,  Pris  swllt,  ir  Rhagdalwyr,  Chwe  cheiniog 
ymlaenllaw  ar  chwech  arall  pan  dderbynier  y  Llyfr ;  ac  Enwau 
y  Rhagdalwyr  yn  argraphedig  yn  nechreuad  y  llytr  fel  Cynnorth- 
vvywyr  y  gwaith  ar  neb  a  ragdalo  am  saith  i  gael  yr  wythfed  yn 
rhad.  Enwau  y  Rhagdalwyr  au  Harian  i  gael  eu  derbyn  gennyf 
i  fy  hun  ar  sawl  a  fo  eu  Henw  wrth  y  papur  hwn.  O  waith 
W.  Smith,  M.A. 

"Cyn  gynted  ac  y  gorphenir  Printio  hwn  fe  ddechreuir  ar  y 
Blodeugerdd. 

"Mae  hefyd  newydd  gyfiaethu  or  Sesnaeg  ac  iw  gyhoeddi  ar 
frys,  Lyfr  yn  rhoddi  Hanes  cyflawn  or  anghydfod  rhwng  pobl 
America  ar  Llywodraeth,  or  dechreuad  hyd  yma.     Pris  2  geiniog. 

"Dafydd  Jones  ym  gelwir  heddyw, 
Rwi'n  byw  mewn  man  a  elwir  Trefriw, 
Argraphwasgc  sydd  genni  i  Brintio, 
A  Llyfrau  newydd  wyfi'n  addo. 

"Mewn  gwirionedd  rwyfi,  n  dwedyd, 
Cyflawni  wna'i  fy  holl  addewid, 
Os  byddai  byw  a  Duw  yn  llwyddo, 
Yn  ddigelwydd  gellwch  goelio. 

"Those  Gentlemen  that  has  Advertisements  or  Bills,  that  They 
would  have  Printed  will  be  served  by  applying  to  David  Jones 
at  Trefriw,  in  the  Welsh  or  English  Tongue. 

"TREFRIW. 
"Argraphwyd  gan  Dafydd  Jones,  1776." 

The  book  first  mentioned  was  duly  printed  in  the  year  1776,  and 
from  that  date  until  his  death,  in  1785,  he  continued  to  print  a  large  num- 
ber of  ballads  and  chap-books.  After  his  death  the  business  was  con- 
tinued by  his  son  Ishmael  Davies,  who  died  in  1816,  and  he  in  turn  was 
succeeded  by  his  son  John  Jones. 

(1)  DAVID  JONES,  1776-1785. 

296.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion  Yn  gyntaf  sydd  o  Rybydd 
ir  rhai  Celwyddog  ar  Enllibwyr  Cenfigenus.  Yr  Ail  Cerdd  o 
Gwynfan  a  galar  yr  holl  Dobaccwyr  ar  Trwynau  Snisin  yr 
hwn  a  godwyd  yn  ei  bris  o  achos  y  Gwrthryfel  yr  Americaniaid 
a  Lloegr. 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  109 

Trefriw,  Argraphwyd  gan  Dafydd  Jones.     1776. 

8  pp.  Both  by  Ellis  Roberts.  The  following  note  appears  on 
the  last  page:  "P.S.  Gwybywch  y  Bydd  ir  Blodeugerdd  gael  ei 
Brinto  ond  Gael  peth  ychwaneg  o  gynnorthwy  drwy  eich  Ufudd 
Wasanaethydd  Dafydd  Jones  C.C."  Tail  piece  at  end.  One  of 
the  first  books  printed  by  David  Jones  at  the  Trefriw  press.     [D.] 

297.  Dwy  o  Gerddi  y  cyntaf  ar  ddull  o  Ymddiddan,  rhwng 
Morgan  Raundel  o'r  East  india  a'i  hen  Gyfaill  o  Gymro : 
yr  hwn  oedd  wedi  myned  ar  gyfrgoll.  Yr  Ail  Yn  dadgan 
helynt  y  Byd  presenol  O  waith  Ellis  Roberts  Llanddoged. 

Trefryw  Argraphwyd  gan  Dafydd  Jones  dros  John 
Williams.     MDCCLXXVI. 

8  pp.  Both  by  Ellis  Roberts.  On  p.  8  are  the  following  notes : 
Mae  yn  yr  Argraphwasgc,  ac  iw  gyhoeddi  ar  frys,  gan  Dafydd 
Jones  o  Drefryw,  y  Llyfr  defnyddiol  hwnnw  o  Histori  ein  Har- 
glwydd  a'n  Jachawdwr  lesu  Grist,  a'r  Apostolion  Sanctaidd. 
Pris  swllt. 

Mae  Hanes  yr  Ymrafael  presenol  rhwng  Lloegr  ac  America,  ar 
werth  gan  yr  Argraphydd  yn  Nhrefryw  :  Gwaith  na  fu  or  blaen 
yn  Gymraeg.     Pris  2  geiniog. 

[Brit.  Mus.] 

298.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  Y  Gyntaf  ar  ddull  o 
ymddiddan  rhwng  y  Prydydd  aV  Swedydd,  neu  un  o'r 
Philosophyddion,  am  yr  Arwyddion  a'r  Rhyfeddodau  wybren- 
nol,  sydd  y  Dyddiau  yma.  Yr  ail  Gwahoddiad  i  gloddio  ym 
Maes  yr  Efengyl,  am  3'  Perl  gwerthfawr.  O  waith  Ellis 
Roberts  Cwper  Llanddoged. 

Argraphwyd  yn  Nhrefryw  gan  Dafydd  Jones,  tros  John 
Williams.     1776. 

8  pp.    Both  by  Ellis  Roberts.    [Brit.  Mus.] 

299.  Dwy  o  Gerddi  New^^ddion.  Y  gyntaf  ar  ddull  o 
Ymddiddan  rhwng  y  Prydydd  a'r  Swedydd,  neu  un  o'r 
Philosophyddion,  am  yr  Arwyddion  a'r  Rhyfeddodau  wybrenol, 
sydd  y  dyddiau  yma.  Yr  ail  yn  dadgan  helynt  y  Byd 
presenol.     O  waith  Ellis  Roberts,  Cwper  Llanddoged. 

Englynion  i'r  Printwyr. 

Cynnydd  i  Ddafydd  o  ddyfod  (Morys, 

A  mawrwych  uchelglod, 
Preintiwr  ympiriwr  parod, 
Heddyw'n  glir  a  haedde  glod. 


no  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 

I'r  Cymro  croeso  cu  raswaith  (parchus, 

Perchen  dysgeidiaeth, 

Iw  lie  mae'i  leinie'n  lanwaith, 

A'i  ymadrodd  gwiw  medru'r  gwaith. 

Trefryw  Argraphwyd  gan  Dafydd  Jones,  tros  John 
Williams.     1776. 

8  pp.     Both  by  Ellis  Roberts.    See  No.  274.    [D.] 

300.  Dwy  o  Gerddi  Neyddion  y  gyntaf  yn  rhoi  peth  o 
hannes  y  ddynes  o  Lan  dderfel  hon  sydd  er's  tair  Blynedd  heb 
fwytta  dim  lluniaeth  ond  un  llymed  o  ddwr  Ac  ychydig  o 
hannes  John  Roberts  o'r  Ysbytty  a  fu  mewn,  Gweledigaeth 
Yr  Ail  yn  adrodd  hanes  y  Gwrthryfel  sydd  rhwng  Lloegr 
hen  a  Lloegr  Newydd  sef  Americca. 

Tref-Briw  Argraphwyd  gan  Dafydd  Jones.      1777. 

8  pp.     Both  by  Ellis  Roberts.    [G.]    [D.]  M.  106. 

301.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  Y  gyntaf  ynghylch 
Llofryddiaeth  a  wnaeth  Gwr  yn  ymryfus ;  ac  fel  y  bwriwyd  y 
Weithred  ar  Wr  arall  ac  fel  y  Safodd  y  Gwr  ai  lladdasai  ef 
yn  Fforman  i  achub  y  Dyn  gwirion  ac  y  bu  ef  15  mlynedd  yn 
fyw  wedi  lladd  y  Gwr,  ar  peth  fynegodd  ir  Ustus  fel  y  bu. 
Yr  Ail  fel  y  darfu  i  Wr  yn  agos  ir  Bala  dagu  ei  wraig  newydd 
Briodi  ai  bwrw  i  Afon  Dyfrdwy  hwn  sydd  yn  Garcharwr  i 
aros  i  gyfiawn  Farnedigaeth  am  ei  Weithred. 

Ni  werth  Ddyn  prydferth  un  pryd  :  y  Nefoedd 
Er  nwyf  ac  Ifienctid  ; 
Siomedig  Benthyg  yw'r  Byd 
Ai  Fonedd  ni  Sai  Funud.     Dewi  Fardd  CC. 

Trefriw,  Argraphwyd  gan  Dafydd  Jones.     1777. 

Both  by  Ellis  Roberts. 

[Cambrian  Bibliography,  pp.  585-6.] 

302.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  I.  Hanes  Un  Ambros 
Gwinet,  a  gafodd  ei  Grogi  a'i  Sybedu  ar  gam,  ac  fe  ddaeth  yn 
fyw  yn  ei  ol  ac  a  drafaeliodd  lawer  ar  For  a  Thir,  ac  a 
ddamweiniodd  gyfarfod  ar  Dyn  y  buasai'n  diodde  o'i  blegid ; 
ac  a  ddaeth  i  Dir  Loeger  yn  ei  ol  yn  y  flwyddyn  1773.  Yw 
chanu  ar  don  a  elwir  Toriad  y  Wawr,  neu  Gonset  Cathrin 
Penllun.     II.  Can  o  fflangell  ysgorpionog  i  fakhder  y  Merched 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  in 

ar  Meibion,  sydd  yn  trin  llawer  ar  wallt  eu  Penneu.  Yw 
chanu  ar  Neew  Rising  Sun.  Teefriw  Argraphwyd,  Gan 
Dafydd  Jones.     MDCCLXXVII. 

8  pp.  Both  by  Thomas  Edwards.  Then  comes  the  following 
englyn  at  the  end: — 

**  Na  werth  Ne  gaere  rhagorol, — bythoedd 
Er  benthyg  Byd  hudol, 
Ei  fawredd  ef  sydd  farwol ; 
A  Byd  Ne  sy'n  bod  yn  ol. 

Dewi  Fard." 
[G.]  M.  107. 

303.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion,  Y  Gyntaf,  Sydd  o  Rybydd 
i  Frydain  ar  ol  y  Genadwri  a  yrrodd  Brenin  Prusia  at  Frenin 
Lloegr  Fis  Jonawr  diweddaf  gyda  dymyned  ar  bawb  ymadel 
ai  Pechodau,  a  dychwelud  at  Dduw  Israel.  II.  Yn  rhoi  hanes 
Dyn  melldigedig  a  laddodd  Ddynes  oedd  Ynghongat,  yn  Sir 
Gaeolleon,  hon  oedd  yn  Canu  Baledi  ac  ef  ai  hoUtodd  yn  4. 
chwarter  ac  a  fwytaes  beth  o  honi ! 

Na  werth  Nef  brydferth  o  bris,  bythoedd 
Am  bethau  mor  ddibris  ; 
Er  benthyg  Byd  myg  megis, 
Swrth  o  Ne  a  syrthio'n  is. 

Dewi  Fardd. 

Trefriw,  Argraphwyd  Gan  Dafydd  Jones  tros  John  James. 

1777. 

8  pp.     Both  by  Ellis  Roberts.    A  rough  border  round  Title  Page. 
[Nat.  Lib.  of  Wales.] 

304.  Cerdd  Newydd  Yn  mynegiV  helynt  sydd  arferedig  y 
mysg  y  Merched  Ifangc  yn  ei  gwisgiadau.  Wedi  ei  gosod 
allan  yn  Bedair  rhann. 

Trefriw,  Argraffwyd  gan  D.  Jones  tros  H.  O.     1778. 

8  pp.  The  first  three  parts  by  Ellis  Roberts,  the  fourth  by 
J.  W.  and  E.  Owens.  This  ballad  is  interesting,  as  it  refers  to  the 
beginning  of  the  fashion  of  wearing  tall  hats  by  Welsh  women  : — 

Fe  ddaeth  yrwan  o  ryw  le 
Ryw  ffasiwn  hyll  i  wlad  a  thre 
Sef  clampia  bena  o  grochana 
Yn  un  tyre  mawr  onte  ? 
Os  eiff  i  pene'n  fwy'n  lie  llai 
Ni  ddoe  nhw  un  dydd  i  mewn  i  dai 
Rhaid  altrio  'r  dryse  gael  lie  iw  pene 
Neu  ar  i  siwrne  nhw  yno  f  'ai. 
[M.]  M.  124. 


112  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 

305.  Hanes  y  Flinderus  Dynged  A  ddigwyddodd  i  un 
Wm  Williams  Melinydd  Llanllechid ;  Yr  hwn  a  gadd  ei 
ddihenyddio  gan  un  Morris  Rowland  ;  Yr  hwn  a  dderbyniodd 
ei  haeddedigol  Wobr  am  ei  Weithred  echryslon  ;  Duw  am 
gwaredo  Rhag  Clywed  na  bod  y  fath  beth  yn  ein  Gwlad. 
Amen. 

Trefriw,  Argraphwyd  gan  Dafydd  Jones.     1778. 

8pp.     By  John  Roberts,  prentis  William  Roberts  y  gof,  Ystorws 
Gwig  Aber.     5^^  No.  367.  M.  117. 

[Brit.  Mus.]     [G.] 

306.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  I.  Yn  rhoi  hanes  Widow 
Fonheddig  a  Esgorodd  ar  fwystfil  yn  Llundain  yn  y  Fl.  1777. 
A  Gwraig  i  Longwr  a  Esgorodd  ar  y  fath  arall  o  fwystfil  yn 
1775  yn  yr  un  Dre.  Ychydig  am  y  Doctor  Fowstws  ydoedd 
debyg  iddynt.  II.  O  gwynfan  Owen  Cadwaladr  o  blwy  Dol 
Gwyddelan  am  ei  frawd  R.  Cadwaladr :  yr  hwn  a  frifwyd  yn 
drwm  mewn  ffrae  y  Nol  Gwyddelan  :  ag  a  fu  farw  ar  fyrrder. 

Trefriw,  Argraphwyd  gan  D.  Jones  tros  H.  Owen.     1778. 

8  pp.     (1)  By  Gwilim  Edwards,  (2)  by  Owen  Roberts,  joiner. 
[G.J  M.  108. 

307.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  I.  O  gwynfan  galarus 
Tade  a  Mame  Brodur  a  Chwiorydd  :  yn  enwedig  Gwragedd  y 
dynion  sydd  ar  For :  ag  ar  Dir  yn  y  Rhyfel  sydd  yn  bresenol. 
II.  O  Gyngor  ir  Merched  rhag  priodi  un  Dyn  di  ana  yn  y 
flwyddyn  hon.  Rhag  iddo  flino  ar  ei  gwmpeini  a  myned  i 
Beifetirio  neu'n  filisia  neu'r  Maniwar :  neu  ryw  le  anghyspell 
arall. 

Trefriw,  Argraphwyd  gan  Dafydd  Jones  tros  John  Jones  o 
Gaernarfon.     1778. 

8  pp.     Both  by  Ellis  Roberts.    [G.J  M.  no. 

308.  DwY  o  Gerddi  Newyddion.  I.  Yn  dangos  fel  y 
darfu  i  Frenin  yn  Rhufain,  drwy  ragluniaeth  Duw  :  gael  i 
gadw  y  Ngharchar  un  Dydd  a  blwyddyn;  a  llaeth  bronne  i 
Ferch.  II.  Ynghylch  Gwraig  ai  Mab  ai  Merch,  ai  Hwyres: 
mewn  digwyddiad  rhyfeddol,  anarferol  di  gyflfredin ! 

Trefriw  ArgrafFwyd  gan  D.  Jones  tros  J.  J.     1778. 

8  pp.     (i)  By  E.   Roberts,   (2)   by   Dewi   Fardd.     For  further 
particulars  as  to  the  first  ballad,  see  Hanesgerddi  Cymraeg,  p.  23. 
[G.]     [Brit.  Mus.]  M,  112. 


Printed  in  the  Eighteenth  Century,  1 1 3 

309.  DwY  o  Gerddi  Newyddion.  I.  Yn  datgan  fath  bla 
o  falchder  a  dyfodd  y  Nghymru  a  Lloegr  cyn  dyfod  or 
rhyfeloedd  trwblus  am  ein  pene.  II.  O  rybudd  ir  Cymru  fod 
un  pol  Jones  am  Landio  i  gyffinie  ein  Gwlad,  hefo  8  o  Longe 
am  ladd  i  gyd  Frodur  o  achos  Americca  :  Yr  hwn  sydd  i  hun 
o  enedigaeth  o  wlad  fon  medd  rhai. 

Trefriw,  Argraffwyd  gan  D.  Jones  tros  H.  O.     1778. 

8  pp.  Both  by  E.  R.  (Ellis  Roberts).  The  following  extract 
from  the  second  ballad  refers  to  the  intrepid  American  sailor, 
Paul  Jones,  who  is  in  the  ballad  above  wrongly  claimed  as  a 
Welshman : — 

"Pol  Jones  ydi  gwr  ymosododd  yn  siwr 
Yn  lleidr  ar  ddwr  yn  fwrdriwr  go  fawr 
Mae'n  dwedyd  yn  glir 
Daw  yma  cyn  hir 

Budd  sad  i  Fon  Sir  pan  welir  i  wawr 
Ond  haws  dweyd  mynydd  ganwaith 
Na  myned  trosto  unwaith 
Geill  Rog  diffaith  fisio  er  dweud 
Geill  gael  i  wneud  yn  gregin 
Er  cryfed  ydi  Fyddin 
Er  iddo'n  erwin  hir  ymwneyd." 
[G]  M.  113. 

310.  DwY  o  Gerddi  Newyddion.  I.  Hanes  Carwriaeth  a 
fu  rhwng  mab  Tlawd  a  Merch  Gyfoethog.  Y  mab  a 
dransbortiwyd  ac  a  Bressiwyd,  ag  a  ddaeth  yn  iach  adre. 
Creulondeb  ei  Thad  a  rwystrodd  ei  garwriaeth  ar  ddau  a 
dorasant  ei  Calonau  ag  felly  y  buont  feirw.  II.  Am  ystyriaeth 
ein  diwedd. 

Trefriw,  Argraphwyd  gan  Dafydd  Jones.     1778. 

8  pp.    Anonymous.    [G.]  M.  115. 

311.  DwY  o  Gerddi  Newyddion.  I.  I  Annerch  Militia 
Cymru  ag  i  ddeusyf  arnyn  ofni  Duw  a  galw  arno  mewn 
gwirionedd,  yn  yr  amser  peryglus  yma.  II.  Can  o  Fflangell 
ysgorppionog  i  un  a  ddygodd  Geiliog  yn  Ynys  Fon. 

Trefriw,  Argraphwyd  gan  D.  Jones.     1778. 

8  pp.     Both  by  E.  Roberts.    [G.]    [Salesbury  Coll.]     M.  116. 

312.  Cerdd  Newydd  ac  Englynion,  Yn  gyntaf,  Hanes 
rhyw  wr  a  ymgeleddodd  Fochyn  oedd  wedi  mynd  yn 
gynddeiriog  ag  a  aeth  ag  ef  i'r  Farchnad  ag  ai  gwerthodd. 
Yn  ail,  Englynion  Duwiol. 

X 


1 14  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 

Trefriw.   Argraphwyd,  gan  Dafydd  J.  tros  Owen  T.     1779. 
8  pp.     (i)  Anonymous,  (2)  by  Robert  Richards.    [G.]     M.  118. 

313.  DwY  o  Gerddi  Newddion.  I.  Yn  gosod  allan  yr 
helynt  drafferthus  sydd  o  achos  yr  arian  Cochion  hyd  Gymru. 
II.  Yn  dangos  mor  llesol  ydyw  perffaith  gariad,  rhwng 
Cristianogion  ai  gilydd,  ar  perygl  a  fydd  i  ni  fyw  heb  gariad 
an  gilydd,  gan  grybwyll  am  y  Barnedigaethau  a  roddes  Duw 
ar  ddynion  di  gariad. 

Trefriw,  Argraphwyd  gan  Dafydd  Jones  tros  Harri  Owen. 

1779. 

8  pp.  (i)  By  E.  Roberts,  (2)  by  O.  Roberts,  joiner.  Most  of  the 
Title  Page  is  printed  in  italics.  The  following  extract  from  the 
first  ballad  is  interesting  : — 

"Clywch  hanes  a  chwynion 
Rhyw  rydle  rhy  afradlon 
Sy'n  awr  ymysc  dynion  ar  Dir 
Fe  gweinioad  rhyw  gene 
Fil  Cant  o  geinioge 
A  barodd  ddwys  eirie  y'mhob  Sii'. 
***** 
'  •  M  ae'r  Clochydd  ar  person 

0  waith  arian  bryntion 

Yn  rhegi  Cym'dogion  bob  dydd 

Am  ddwad  i  Offrymu 

Ag  arian  drwg  felly 

A  hynny  iw  trwm  synu  nhw  sydd 

Telyniwr  ar  Ffidler 

Mae  ganddynt  nad  egr 

Ni  ddeuden  nhw  bader  dros  byth 

Oni  ddaw  gwell  ceinioge 

1  dalu  am  iws  tanne 

Ni  roddant  fyth  siwrne  faith  syth. 
***** 
''Y  Cariwr  Baledi 

Mae  ynte'n  trwm  regi 

Na  chafodd  o  leni  fawr  les 

Rwi'n  coelio  fod  Collars 

Wyr  mwynion  ar  Melners 

Yn  darllen  y  prayers  ir  Pres. 
***** 
"Mae'r  Brenln  ai  Wyneb 

Yn  glir  ir  gwrthwyneb 

Mi  ai  gwele'n  ddihareb  ^r  hon 

A  dyma  un  etto  a  bwch  wrth  i  simio 

Fo  ffaeliodd  i  graenio  hi'n  gronn 

A  dyma  bres  gwrthyn 

Dim  talu  a  llun  Telyn 

Anffortyn  i  ganlyn  pob  gwr 

Fu'n  llunio'r  fath  Arian 

I  grugo  pob  gwreigen 

Gwaith  Satan  naws  anian  yn  siwr." 

[G.j    [Brit.  Mus.J  *         *         *         *  M.  i30. 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  1 1 5 

314.  Dwy  o  Gerddi  Newddion.  I.  Ymffrost  balchder,  o'i 
anrhydedd  ai  wrthiau :  a'i  ddrygioni,  o  ddechreuad  y  Byd  i'r 
awr  honn.  11.  O  gwynfan  am  y  byd  helbylus  sydd  ar  For  a 
Thin 

Trefriw,  Argraphwyd,  gan  Dafydd  J.  tros  H.  Owen.     1779. 
8  pp.     Both  by  Hugh  Jones,  Llangwm.    [D.] 

315.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion  y  Gyntaf  Gosod  allan  am 
Gaynor  Hughes,  yr  hon  sydd  er's  pum  mlynedd  a  banner ; 

•heb  archwaethu  un  math  o  luniaeth,  ond  ychydig  o  Ddwr  ac 
o  Lecin,  a  gronyn  o  Siwgr :  nid  yw'r  cwbl  mor  llond  Cwppan 
De :  un  waith  yn  y  Dydd.     Yn  ail  Ymddiddan  rhwng  Dyn  ar 
Ehedydd. 
Trefriw,  Argraphwyd  gan  Dafydd  Jones.     1779. 
8  pp.     Both  by  Ellis  Roberts.    [Nat.  Lib.  of  Wales.] 

316.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion  y  Gyntaf  Ynghylch 
rhyfeddode  a  welwyd  yn  y  Cwmmyle,  sef  llun  Dyn  a  Chledde 
yn  ei  law  ai  Hett  yn  dair  gwalc,  ai  wyneb  at  y  Dwyrain ;  ar 
naill  droed  o  flaen  y  Hall,  fel  un  am  gochwyn  :  ai  liw  oedd  yn 
goch.  Yn  ail  O  gwynfan  am  un  ar-ddeg  o  Longwyr  y  Bermo 
a  Dolgeleey  sydd  yn  garcharorion  yn  Ffraingc  dan  ddwylo  eu 
Gelynion. 

Trefriw  Argraphwyd,  gan  Dafydd  Jones  1779  tros  Harri 
Owens. 

8  pp.    Both  by  Ellis  Roberts.    [Brit.  Mus.] 

317.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  I.  O  gwynfan  i'r  Cymry 
o  golled  am  Yr  Arian  Cochion,  oedd  yn  peru  llawenydd  oi 
derbyn  ;  ag  i  chwanegu  ar  eu  galar  mae'r  hen  Chwecheinioge 
yn  myned  ar  fyrr  i  Lundain  iw  hail  Gweinio.  II.  O  ddeusyfiad 
h6n  bechadur  am  gymmorth  Duw  cyn  ei  ddiwedd. 

Trefriw,  Argraphwyd,  gan  Dafydd  J.  tros  H.  Owen.     1779. 

8  pp.    (i)  and  (2)  by  Ellis  Roberts,  with  three  "Englynion"  at 
the  end.  M.  122. 

[Brit.  Mus.]    [D.]    [G.] 

318.  Dwy  o  Gerddi  Newddion.  I.  Cyffes  Pechadur 
edifeiriol,  neu  addewid  am  ymadel  ag  oferedd.  II.  Yn  datgan 
helynt  y  Byd  presenol  fel  y  mae  Merched  dynion  wedi 
ymlygru  ynddo. 

I  2 


ii6  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 


Trefriw,  Argraphwyd  gan  Dafydd  Jones  tros  E.  H.     1779. 

8  pp.  (i)  By  John  Roberts,  Llwyndyrys,  (2)  by  Ellis  Roberts. 
At  the  end  are  Englynion  by  John  Roberts.  Then  comes  the 
following : — 

A.  D.  D.  B.  fel  bedd,  yw  mesur 
Misoedd  y  blynyddedd ; 

E.  G.  C.  fal  agos  wedd, 

F.  A.  D.  F.  y  Diwedd. 

ROMAN 
O  N  O  R  A 
M  A  M  O  M 
A  R  O  N  O 
N  A  M  O  R 

Gorchestion  Datydd  Nanmor. 
I  mae  genyf  ewllys  i  osod  Gramer  o  waith  y  Beirdd  mewn  Print. 
I  mae  genyf  7  neu  8  o  Gopiau  rhwng  Print  ag  Ygrifen.     Mi  wyf 
D.  J.  o  Drefriw.     [M.]  M.  125. 

319.  Tair  o  Gerddi  Newyddion.  I.  Hanes  Mwrdwr 
creulon  fu  yn  y  Deheudir,  fel  y  cafodd  Pedwar  o  bobl  eu 
lladd,  a  llosgi'r  ty  a  darnau  o'u  Cyrph.  11.  Ychydig  o 
Benhillion  a  wnaed  o  goffadwriaeth  am  Gaenor  Hughes  o 
Fydelith. 

Trefriw,  Argraphwyd  gan  Dafydd  Jones.     1779. 

8  pp.  (i)  By  Hugh  Jones,  Llangwm,  (2)  by  Grace  Roberts  o 
fettws  y  coed  yn  mlwyf  Llanfawr,  (3)  "Dau  benill  ir  un  pwrpas  ar 
Wei  Adeilad."  This  is  anonymous.  The  following  advertisement 
appears  on  p.  8 : — "Rhybudd,  Fod  iw  Argraphu  trwy  gynnorthwy 
y  Llyfr  a  elwir  Cysur  mewn  Adfyd.  Neu  Myfyrdodau'r  Prydydd 
ar  amryw  fannau  hynotaf  yn  yr  Ysgrythyr  Lan,  gwedi  ei  gwneud 
yn  Gerddi  ar  Fesurau  Cyffredinol  yr  oes  honn.  Y  Llyfr  fydd  dau 
naw  o  bris  dan  ei  gaead,  y  sawl  a  fydd  mor  ewyllysgar  ag  anfon 
6  chiniog  gyda  i  Henw  i  gynorthwyo'r  gwaith  ;  neu  a  dderbynio 
ag  a  roddo  ac  12  a  gaiff  Lyfr  yn  rhad,  gan  eich  ufudd  Was'naethwr 
Hugh  J.  Llangwm." 

Gaynor  Hughes  lived  at  Llandderfel,  near  Bala,  and  died  there 
at  the  age  of  35,  in  1786.  She  was  supposed  to  live  without 
sustenance  of  any  kind,  except  a  spoonful  of  water  every  day. 
Several  ballads  were  written  about  her,  see  Nos.  273,  300,  315,  and 
Bardd  a  Byrddau,  by  Jonathan  Hughes,  p.  351.  A  full  and  in- 
teresting account  of  Gaynor  Hughes,  written  by  Mr.  D.  R.  Daniel, 
may  be  seen  in  Cymrtc,  Feb.  and  March,  1910.  The  following 
englynion  were  inscribed  on  her  tombstone  in  Llandderfel 
churchyard : — 

"Yma  ini  gwiria  mae'n  gorwedd — beunydd 

Gorph  benyw  mewn  dyfnfedd  ; 

Aeth  enaid  o  gaeth  wainedd 

Gaenor  Iwys  yn  gan  i'r  wledd. 
"Deg  saith  mwn  berffaith  y  bu — o  fisoedd 

Yn  foesol  mewn  gwely, 

Heb  ymborth  ond  cymhorth  cu 

Gwres^oesol  gras  yr  lesu." 

Jonathan  Hughes. 
[G.]    [Nat.  Lib.  of  Wales.]  M.  121, 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  w^j 

320.  Tair  o  Gerddi  Newyddion.  I.  O  ddiolchgarwch  am 
waredigaeth  yr  Admiral  Ceppel  o  ddwylo  ei  elynion  Cartrefol. 
11.  Hanes  gwr  yn  dyfod  adre  ryw  noswaith  pan  oedd  un  arall 
gyda  i  wraig  6'n  gwelu,  fel  y  cymerth  hi  arni  fod  y  Colic  yn  i 
blino ;  ar  gwr  wedi  tynnu  ei  glos  fel  y  digwyddodd  iddo 
gymeryd  Clos  y  Hall  i  fynd  i  geisio  ffisig  iddi.  III.  Myfyrdod 
am  Weddio. 

Trefriw,  Argraphwyd  gan  Dafydd  J.  tros  H.  Owen.     1779. 

8  pp.    (1)  and  (2)  By  Ellis  Roberts,  (3)  by  Dewi  Fardd. 
[G.i  M.  123. 

321.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  I.  Yn  Ceisio  gosod  allan 
am  y  Llywydd  sydd  yn  y  Nefoedd,  ar  gwynfyd  ar  hapusrwydd 
sydd  ir  sawl  ai  Cafodd.  II.  Ymddiddan  rhwng  Dyn  a'i 
Gydwybod,  bob  yn  ail  Odl. 

Trefriw,  Argraphwyd  gan  Dafydd  Jones.     1180. 

8  pp.  Both  by  Ellis  Roberts.  On  p.  8  there  are  two  "  Englynion 
ar  yr  un  testyn"  and  also  two  "  Englynion  ir  Awr-lais,  neu'r  Clock  ", 
the  former  by  Ellis  Roberts,  the  two  latter  by  Owen  Robert.  The 
date  1180  is  probably  a  misprint  for  1780. 

[Brit.  Mus.] 

322.  Dwy  o  Gerrdi  Newyddion.  I.  O  ddiolchgarwch  i 
Dduw  sydd  hyd  yn  awr  hon,  yn  cynal  Ynys  Brydain  yn 
erbyn  tair  6  Deyrnasoedd  mawrion,  sef  'Mericca,  Ffraingc,  a 
'Spaen.  II.  O  ymddiddan  rhwyg  y  Bol  ar  Cefn,  bob  yn  ail 
odl. 

Trefriw,  Argraphwyd  tros  Harri  Owens  yn  y  fl.     1780. 
8  pp.     Both  by  Ellis  Roberts.     [G.]  M.  126. 

323.  DwY  o  Gerddi  Newyddion.  I.  O  Gyngor  ir  rhai 
sydd  yn  cwynfan  yn  y  byd  presennol,  am  iddynt  roi  ei  hyder 
at  Dduw,  a  meddwl  am  siwrne  sydd  iddyn  drwy  Angeu  i 
drag'  wyddoldeb,  yr  hwn  nid  oes  diben  arno.  II.  O  ymddiddan 
rhwng  Dyn,  a'r  Arian,  bob  yn  ail  Penill.  III.  Ynglynion 
Duwiol. 

Trefriw,  Argraphwyd  gan  D.  Jones  tros  O.  Thomas.     1780. 

8  pp.     (1)  and  (2)  By  Ellis  Roberts,  (3)  by  Huw  Morris. 
[G.]  M.  127. 

324.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  I.  Ymddiddan  rhwn 
Gwraig  yr  Hwsmon  a  Gwraig  y  Siopwr.  11.  Gwahoddiad  o 
Seina  i  Seion,  sef  oddiwrth   Gyfralth,  at  Oen  y  Drugaredd 


1 1 8  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 

sydd  a'r  Ddeheulaw  ei  Dad  Nefol,  yn   eiriol  tros  Ddaearol 
bechaduriaid. 

Trefriw,  Argraphwyd  gan  Dafydd  Jones.     1780. 


8  pp.    (i)  By  Thomas  Edwards,  (2)  by  Ellis  Roberts 


M.  128. 


325.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  I.  Cwynfan  Gwraig  o 
Blwy  Dinas  Basing,  Ynghantre  ddegwm  Tegengl,  yr  hon  a 
gafodd  ei  gyrru  ymaith  gan  ei  Gwr,  o  herwydd  Iddo  drwy 
wall  Satan  ddewis  Gordderch  yn  lie  ei  Briod,  i  olygu  ar  oi 
Dri  Phlentyn,  y  rhain  a  ymddygase  ei  Wraig  iddo  trwy 
Radde  Priod.  II.  Achwyniad  Hywel  o'r  Yri  wrth  Wragedd 
Gwynedd  am  dderbyniad  Morgan  Rondl,  a  gwrthodiad  Sir 
John  Haidd  o'r  Gadair  Senyddol. 

Trefriw,  Argraphwyd  gan  Dafydd  Jones.     1780. 
8  pp.     Both  by  Hywel  o'r  Yri.     [D.] 

326.  DwY  o  Gerddi  Newyddion.  I.  Wedi  ei  Chymeryd 
allan  o  Eiriau  Crist,  sydd  yn  y  drydydd  Bennod  ar  ddeg  o 
Sanct  Marc.  II.  O  hanes  y  blindere  a  fu  yn  Mon  ac  Arfon 
yn  amser  y  bu  Captain  Trodn  yn  Pressio  gyda  'i  Army 
drygionus. 

Trefriw,  Argraphwyd  gan  Dafydd  Jones.     1780. 

8  pp.     Both  by  Ellis  Roberts.     [G.]  M.  129. 

327.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  I.  Yn  rhoi  hanes  fel  y 
darfu  i'r  Ffrangcod  'speilio'r  Llongau  Pyst  Caergybi  wrth 
ddyfod  adre  or  Iwerddon.  II.  I  Filwyr  Sir  Gaernarfon  ar  ei 
trosglwyddiad  o  Gaergybi  Ymon,  ir  Gwersyll  sy'n  y  Coxheath 
yng-Nghent. 

Trefriw,  Argraphwyd  gan  Dafydd  Jones  tros  Matthew 
Prichard.     1780. 

8  pp.     (1)  and  (3)  Anonymous,  (2)  by  Matthew  Prichard. 
[Nat.  Lib.  of  Wales.] 

328.  DwY  o  Gerddi  Newyddion.  I.  O  Gwynfan  Dyn 
Methiant  am  gynnorthwy  ei  gyd  Wladwyr.  II.  Carol  duwiol 
o  Debygoliaeth  am  Ddydd  Brawd. 

Trefriw,  Argraphwyd  gan  David  Jones  tros  Hugh  Evans, 

plwy  Llannor  yn  Sir  Carnarvon  yn  y  fl.     1781. 

8  pp.     (I)  By  Ellis  Roberts,  (2)  by  Efan  Gruffudd.     1700. 
[G.J    [Brit.  Mus.]  M.  130. 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  1I9 

329.  DwY  o  Gerddi  Newyddion.  I.  Ychydig  o  hanes  y 
Fattel  fu'n  ddiweddar  mewn  Ynys  a  elwir  Gansi  lie  darfu  ir 
ffrangcod  Feddwl  ei  bod  wedi  ei  hynill  hi,  a  thrwy  ryfedd 
Ragluniaeth  Duw  fel  y  darfu  i  ychydig  nifer  o  Wyr  Lloegr  eu 
gorchfygu  Nhw,  II.  Cyffes  yr  Ofer-ddyn  dranoeth  ar  ol 
gwario'r  Cwbl. 

Trefriw,  Argraphwyd  tros  Harri  Owen.     1781. 


8  pp.     (i)  By   Hugh   Jones,   (2)  signed— "Bardd   Sychedig 
Cant'\     [G.]  M.  131. 


ai 


330.  DwY  o  Gerddi  Newyddion.  I.  O  hanes  ofnadwy 
am  un  Barington  oedd  yn  byw  yn  Ystonton,  mewn  ugain 
milltyr  i  Lundain,  yr  hwn  oedd  dyngwr  creulon,  ai  Lw 
arferol  oedd  Myn  Cig  a  Gwaed  Crist,  ar  modd  y  disgynodd 
Barnedigaeth  Duw  arno  or  achos.  II.  Ymddiddan  rhwng 
Gwr  Ifangc  ai  Gariad. 

Trefriw,  Argraphwyd  gan  Dafydd  Jones  tros  Harri  Owen. 

1781. 

8  pp.  Both  by  EUis  Roberts.  Three  englynion  by  David  Jones 
at  the  end.    [G.]  M.  132. 

331.  Dwy  o  Gerddi  Diddanol.  I.  Hanes  merch  i  Emprwr 
a  roes  ei  ffansi  a'r  Fab  i  ffarmwr  o  Blymwth  Sir,  yr  hwn  oedd 
sawdwr;  ac  fel  yr  enillodd  efe  hi  ai  Gleddyf,  drwy  ymladd 
dau  fywyd  wrth  orchymyn  ei  Thad.  II.  Cyngor  Gwraig  iw 
Gwr  i  ochelyd  meddwi  yntau  yn  addaw  ei  wneuthur. 

Trefriw,  Argraphwyd,  gan  Dafydd  Jones.     1782. 

8  pp.     (i)  Anonymous,  (2)  by  Rees  Ellis. 
[Brit.  Mus.] 

332.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  I.  O  drymder  galarus 
am  Royal  George  yr  hon  a  suddodd  yn  ei  Harbwr,  gyda  mil 
o  bobl  oedd  arni  lie  yr  aeth  tri  Chant  o  Ferched  i'r  gwaelod  a 
Phlant  gyda  nhw.     II.  O  fawl  i  Ferch. 

Trefriw,  Argraphwyd  gan  Dafydd  Jones.     1782. 

8  pp.  (i)  By  Ellis  Roberts,  (2)  by  Robert  Gruffudd.  On  the 
last  page  are  "Tri  Englyn  ir  Cynhauaf  gwlyb",  by  Ellis  Roberts, 
and  a  single  englyn,  by  I).  F. 

[Nat.  Lib.  of  Wales.]    [Brit.  Mus.] 

333.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  I.  Ymddiddan  rhwng  y 
Dyn  ar  Gog,  ynghylch  y  Byd  sydd  yr  awr  hon.  II. 
Ymddiddan  rhwng  y  Ferch  ai  Thad  bob  yn  ail  Penill. 


120  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 


Trefriw,  Argraphwyd  gan  Dafydd  Jones.     1782. 

8  pp.     Both  by  Ellis  Roberts. 
[Nat.  Lib.  of  Wales.] 


334.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  Y  gyntaf  o  ddiolch- 
garwch  i  Dduw  a  roes  allu  George  Rodney  i  orchfygu  ein 
gelynion,  ar  y  ffordd  ir  India.  Yn  ail  Carol  Plygain  Newydd 
i'r  flwyddyn  o  Oedran  Crist  1783. 

Trefriw,  Argraphwyd  gan  Dafydd  Jones.     1782. 

8  pp.     Both  by  Ellis  Roberts. 

[Nat.  Lib.  of  Wales.]    There  are  two  editions  of  this  ballad,  see 

351  below. 

335.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  I.  I  ddeisyf  ar  Dduw 
am  drugaredd,  ai  Ragluniaeth  i'n  porthi  y  Flwyddyn  ddiweddar 
hon  drwy  erfyn  arno  roddi  ei  fendith  ar  yr  ychydig  liniaeth 
at  ein  Porthi.  II.  O  Ychydig  o  hanes  y  Fattel  a  fu'n 
Gibraltar.  Y  modd  y  Cynnorthwyodd  Duw  ychydig  o  wyr 
Brydain  ym  mhen  llawer  o  elynion. 

Trefriw.     Argraphwyd  gan  Dafydd  Jones.     1782. 

8  pp.     (i)  By  Ellis  Roberts,  (2)  Anonymous.     On  last  page- 
Hymn  iw  Chanu  fc 
[Brit.  Mus.]     [G.] 


"Hymn  iw  Chanu  foreu  ddydd  Sul."  M.  133. 


336.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  I.  O  waith  Ellis  Roberts 
Cowper,  o  ddiolchgarwch  i  Dduw  am  ei  fywyd  drachefn  wedi 
bod  agos  i  borth  Angeu  drwy  Llecheden  drom  fis  Medi 
dwaetha.  II.  O  ymddiddan  rhwng  Siopwr  ar  Tafarnwr  bob 
yn  ail  Odl. 

Trefriw,  Argraphwyd,  gan  Dafydd  Jones.     1782. 
{Traethodydd^  1874,  p.  5.] 

337.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  I.  O  Waith  Ellis 
Roberts  Cowper,  o  ddiolchgarwch  i  Dduw  am  ei  fywyd 
drachefn,  wedi  bob  yn  agos  i  borth  Angau,  drwy  Lechedn 
drom  fis  Medi  diwaetha.  II.  Yn  deisyf  ar  bob  pechadur 
feddwl  am  Nos  Angau,  yn  Nyddiau  ei  fywyd,  rhag  iddo 
syrthio  ir  Bedd  cyn  edifarhau,  a  chael  ei  gau  allan  o'r  Nefoedd. 

Trefriw,  Argraphwyd  gan  Dafydd  Jones,     1782. 

8  pp.     Both  by  Ellis  Roberts.     [G.]  M.  134. 

338.  Dwy    o    Gerddi     Newyddion.      I.    Carol    Plygain 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  121 

Newydd    ir   flwyddyn     1783.      II.    Hanes   Mab   a   Merch   a 
ddaliwyd  gyda'i  gilydd  min  nos  mewn  mwyneidd-dra. 
Trefriw,  Argraphwyd  gan  Dafydd  Jones.     1782. 

8  pp.     Copy  seen  is  imperfect.     [G.j  M.  135. 

339.  DwY  o  Gerddi  Newyddion.  I.  Yn  deisyf  ar  bob 
pechadur  feddwl  am  Nos  Angeu,  yn  Nyddie  ei  fywyd  rhag 
iddo  syrthio  i'r  Bedd  cyn  edifarhau,  chael  ei  gau  allan  o'r 
Nefoedd.  11.  O  gwynfan  ir  Ffarmwyr  sy'n  awr  mewn  Byd 
anghonfforddus,  yr  amser  Rhyfelgar  yn  talu  Trethi,  ag 
Ardrethion  mawrion,  ac  yn  ffaelio  cael  ond  ychydig  o  bris  ar 
ei  heiddo. 

Trefriw,  Argraphwyd,  gan  Dafydd  Jones.     1782. 

8  pp.     Both  by  Ellis  Roberts.    [G.]  M.  136. 

340.  DwY  o  Gerddi  Newyddion.  Yn  gyntaf,  ychydig  o 
Benhillion  o  hanes  dychryn  gafodd  Gwr  a  Gwraig  ym  Mhlwy 
Llanllechid  yn  ei  gwelau  gan  Ysbryd  ofnadwy  yn  rhith 
Mochyn.  Yr  ail,  o  glod  i  Dduw  a  roes  allu  i  Admiral  Rodney 
i  orchfygu  Gelynion  Brydain  fawr  yn  Ynysoedd  Westindies. 

Trefriw,  Argraphwyd  gan  D.  Jones  tros  H.  Owen.     1783. 
8  pp.     Both  by  Ellis  Roberts.    [G.]  M.  138. 

341.  DwY  o  Gerddi  Newyddion.  Yn  gyntaf  rhybydd  i 
bawb  feddwl  am  ei  diwedd,  a  gweled  a  chlowed  rhybuddion 
ac  arwyddion,  ag  mae  Duw  yn  ei  roddi  drwy'r  Mellt,  ar 
Tarane  y  flwyddyn  yn  enwedig  y  Flaned  ymddanghosodd  y 
dauuawfed  o  fis  Awst.  Yn  ail.  Yn  mynegi  hanes  Gwraig 
yn  yr  Iwerddon  yn  y  Gwanwyn  diwaetha  a  fu  farw  o  Newyn 
wedi  iw  Chymmydoges  ei  naccau  hi  o  luniaeth  yngwystl  ei 
Dillad. 

Trefriw  Argraphwyd  gan  Dafydd  Jones.     1783. 

8  pp.     Both  by  Ellis  Roberts.    [G.]    [Brit.  Mus.]      M.  137. 

342.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  I.  Rhybydd  i  bawb 
feddwl  am  ei  diwedd,  a  gweled  a  chlywed  rhybuddion  ac 
arwyddion  y  mae  Duw  yn  ei  roddi  drwy'r  Mellt  ar  Tarane  y 
Flwyddyn  hon,  yn  enwedig  y  Flaned  ymddanghosodd  y  18 
dydd  o  fis  Awst.  II.  Yn  mynegi  hanes  Gwraig  yn  yr 
Iwerddon  yn  y  Gwanwyn  diwaetha  a  fu  farw  o  Newyn  wedi 
iw  Chy  my  doges  ei  naccau  hi  o  luniaeth  yngwystl  ei  Dillad. 


122  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 

Trefriw,  Argraphwyd  gan  Dafydd  Jones.     1783. 

8  pp.  Both  by  Ellis  Roberts.  A  reprint  of  No.  341.  It  is  clear 
that  many  of  these  ballads  were  constantly  reprinted,  but  it  is 
difficult  without  exact  comparison  of  two  copies  to  ascertain 
this  fact.    CD.] 

353.  DwY  o  Gerddi  Newyddion.  I.  O  Rybydd  i  bawb 
wellhau  ei  buchedd,  rhag  bob  yr  Arglwydd  am  ddanfon 
arnom  yn  rhagor  o'i  ddialedde.  II.  Ymddiddan  rhwng  Mab 
a  Merch. 

Trefriw  Argraphwyd  gan  Dafydd  Jones.     1783. 

8  pp.     Both  by  Ellis  Roberts.    [G.]  M.  139. 

3M.  DwY  o  Gerddi  Newyddion.  I.  Ymddiddanion  Sion 
yr  Haidd,  ai  gyfaill  sef,  Morgan  Rondol.  II.  O  Ymddiddanion 
rhwng  y  Dyn  ar  Wenol  bob  yn  ail  Penill. 

Trefriw,  Argraphwyd  gan  Dafydd  Jones.     1783. 

8  pp.  Both  by  Ellis  Roberts.  It  is  not  quite  clear  whether  the 
date  is  1783  or  1785.     [Brit.  Mus.]    [G.]  M.  142. 

345.  DwY  o  Gerddi  Newyddion.  I.  Oddiwrth  EsampI 
pysgodyn  yn  cynnwys  amryw  Gynghorion  i  bawb  i  arwain 
buchedd  Dduwiol  gan  na  wyddant  pa  awr  y  gelwir  hwynt  i 
roi  cyfrif.     II.  Ymddiddan  rhwng  Mab  a  Merch. 

Trefriw,  Argraphwyd  gan  Dafydd  Jones,  1783,  tros  Hugh 
Evans. 

8  pp.     Both  pieces  anonymous.     [G.]  M.  143, 

356.  DwY  o  Gerddi  Newyddion.  I.  O  ffarwel  ir  Mihtia 
Cymru.  II.  O  hanes  merch  fonheddig  a  Feichiogodd  o'i 
gwas,  ag  a  laddodd  ei  Phlentyn,  ac  ai  rhoes  o  dan  wely'r 
forwyn,  ac  a  wenwynodd  y  gwas,  a  phan  oedd  y  forwyn  yn 
cael  ei  chondemio,  daeth  Yspryd  y  gwas  ar  plentyn  ac 
achubodd  ei  bywyd. 

Trefriw,  Argraphwyd,  gan  Dafydd  Jones.     1783. 

8  pp.     Both  by  Ellis  Roberts.     [G.]  M.  144. 

347.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  I.  O  hanes  dychryn 
ofnadwy  a  fu  yn  yr  Italia  modd  y  darfu  i  Dduw  singcio 
Tri-chant  o  Drefydd,  a  thair  o  Drefydd  Caerog;  ac  nid  oes 
yno  ddim  ond  llyn  o  ddwr  di-waelod.  II.  Ymddiddan  rhwng 
Gwr  Ifangc  ai  Gariad,  bob  yn  ail  Penill. 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  I23 

Trefriw  Argraphwyd  gan  Dafydd  Jones.     1783. 

8  pp.     Both  by  Ellis  Roberts. 
[Brit.  Mus.] 

358.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  I.  Hanes  Gwraig  a 
phedwar  o  Blant  oedd  yn  byw  yn  Sir  Kent,  fel  y  danfonodd 
Duw  ei  ragluniaeth  iw  phorthi  yn  ei  Newyn  ag  a  achubodd 
ei  b3^wyd  hi  ai  Phlant  drwy  ddanfon  Ci  a  Bara  yn  ei  safn. 
II.  Ymddiddan  rhwng  y  Nain  ar  Wyres  bob  yn  ail  Penill. 

Trefriw,  Argraphwyd  gan  Dafydd  Jones.     1783. 

8  pp.     Both  by  Ellis  Roberts. 
[Brit.  Mus.] 

349.  Tair  o  Gerddi  Newyddion.  I.  Yn  gosod  yn  fyrr 
Ryfeddod  AngyHon,  happusrwydd  Dynion,  a  Winder  Cythreili- 
aid,  sef  lechydwriaeth  trwy  Grist,  ar  esgeulusdra  o  weddio 
am  ran  ym  Mhren  y  Bywyd.  II.  Yn  mynegi  fel  y  digwyddodd 
i  Wr  Ifangc  feichiogi  merch,  ac  yn  gweddio  am  edifeirwch 
am  ei  bechod.  III.  Fel  y  bu  i  wr  Ifangc  garu  merch,  ac  fo 
ffaeliodd  ei  chael  yn  briod  :  ar  yr  achos  hwnnw  fe  a  ganodd 
fel  y  mae'n  canlyn. 

Trefriw  Argraphwyd  gan  Dafydd  Jones.     1783. 

8  pp.     (i)  By  John  Roberts,  (3)  by  John  Williams,  Llanbedrog. 
[Brit.  Mus.] 

350.  Tair  o  Gerddi  Newyddion.  I.  Ymddiddan  rhwng 
Gwr  Ifangc  ai  Gariad  bob  yn  ail  Odl.  II.  Cwynfan  Merch 
Ifangc  am  garu'n  feddal.  III.  Clod  ir  Lord  Pased,  or  Plas 
Newydd  Sir  Fon. 

Trefriw,  Argraphwyd  gan  Dafydd  Jones.     1783. 

8  pp.     The  three  by  Ellis  Roberts. 
[Brit.  Mus.] 

351.  DwY  o  Gerddi  Newyddion.  Y  gyntaf  o  ddiol- 
chgarwch  i  Dduw  a  roes  allu  i  George  Rodney  i  orchfygu 
ein  gelynion,  ar  y  ffordd  ir  India.  Yn  ail,  Carol  Plygain 
Newydd  i'r  flwyddyn  o  Oedran  Crist  1783. 

Trefriw,  Argraphwyd  gan  Dafydd  Jones.     1784. 

8  pp.    Both  by  Ellis  Roberts.  M.  145. 

[Brit.  Mus.]    lG.] 

352.  DwY  o  Gerddi  Newyddion.  I.  Yn  rhoi  byrr  hanes 
Cariwr  o  Fan  Chester,  i  Gaerlleon,  yr  hwn  a  gariodd  Fold 


124  ^  Bibliography  of  Welsh  Ballads 

bwrw  Arian  i  Gaer  heb  wybod  ac  beb  adnabod  y  dyn  ai 
rhoes  hi  iddo,  ar  modd  y  darfu  i'r  Gof  oedd  gymmydog  agos 
iddo  dyngu  yn  ei  erbyn,  ac  or  achos  fo  gafodd  ei  ddihenyddio 
y  pymthegfed  o  Fai  diwaetha.  II.  Ymddiddan  rhwng  Gwr 
Ifangc  a'i  Gariad. 

Trefriw,  Argraffwyd  gan  Dafydd  Jones.     1784. 

8  pp.     Both  by  Ellis  Roberts.    [G.]  M.  146. 

353.  DwY  o  Gerddi  Newyddion.  I.  Yn  rhoddi  byrr 
banes  am  Farwolaetb  fawr  fu'n  Sir  Aberteifi  Ymblwy 
Llanbadarn-Fawr ;  Fe  gladdwyd  yno  er  Calengaia  i  Galanmai, 
Saith  gant  a  chwecb  or  Plw3'folion.  Bydded  byn  yn  Rhybudd 
i  nine  feddwl  am  ein  diwedd.  II.  Ymddiddan  rbwng  y  Fercb 
ai  Tbad,  bob  yn  ail  penill. 

Trefriw,  Argraphwyd  gan  Dafydd  Jones  tros  John  Evans. 
1784. 

8  pp.     Both  by  Ellis  Roberts.    [G.]  M.  147. 

354.  DwY  o  Gerddi  Newyddion.  I.  Yn  gosod  allan  y 
modd  y  lladdodd  Gwraig  ei  phlentyn  drwy  fod  fatan  wedi 
dwyn  ymaith  ei  synhwyre  Ymhlwy  Coedana,  yn  agos  i 
Lanerch-y-medd.  II.  Hanes  Merch  i  Emprwr  a  roes  ei 
ffansi  ar  fab  i  Ffarmwr  o  Blymowtb  Sir,  yr  hwn  oedd 
Sawdwr,  ac  fel  yr  enillodd  efe  hi  ai  Gleddyf,  drwy  ymladd 
dau  fywyd  wrth  orchymyn  ei  Tbad. 

Trefriw,  Argraphwyd  gan  Dafydd  Thomas,  1784,  tros  Owen 
Thomas. 

8  pp.     (1)  By  Ellis  Roberts,  (2)  Anonymous.     [G.]     M.  149. 

355.  DwY  o  Gerddi  Newyddion.  I.  Cwynfan  yr  Hwsmon 
traflferthus.     II.  Rhybydd  yn  erbyn  Godineb  a  Phuteindra. 

Trefriw,  Argraphwyd  gan  Dafydd  Jones.     1784. 

8pp.     (1)  and  (2)  Anonymous.     On  last  page — "Hymn, "three 
verses  by  Dewi  Fardd.     [G.]  M.  150. 

356.  DwY  o  Gerddi  Newyddion.  I.  O  Goffadwriaeth  am 
Sir  Thomas  Kyffin  o  Faenan.  II.  O  Ddull  ymddiddan  rhwng 
yr  hen  Brydydd  ai  Gydwybod  ag  i  ddwyn  ar  gof  i  hen 
Bechaduriaid  ei  diofalwch  yn  ei  henaint. 

Trefriw,  Argraphwyd  gan  Dafydd  Jones,  1784,  tros  H.  O. 

8  pp.     Both  by  Ellis  Roberts.     [G.]     [D.]     [Salesbury  Coll.] 

M.  148. 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  125 

357.  DwY  o  Gerddi  Newyddion.  I.  Yn  rhoi  byr  hanes 
Dynes  Ofnadwy  gwnaeth  mwrdrad  Ymhlwy  Llansantffraid 
glyn  Conwy,  sef  dihennyddio  ffrwyth  ei  Bry  ai  ado  fo  rhwng 
Bwystfilod  y  Ddaear.  II.  Cerdd  ar  ddioddefaint  Crist,  wedi 
ei  throi  or  Groeg  ir  Gymraeg. 

Trefriw,  Argraphwyd  gan  Dafydd  Jones,   1784,  tros  Harri 

Owen. 

8  pp.  (i)  By  Ellis  Roberts,  (2)  by  Sion  ap  Howell,  ending  with 
a  hymn  by  Dewi  Fardd.  See  360  below.  These  two  copies  have 
not  been  collated.     [G.]  M.  151. 


Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  I.  Hanes  Fel  y  rhoes 
Merch  Fonheddyg  ei  ffansi  ar  Fab  i  Hwsmon  yn  yr  Iwerddon 
ag  fel  yr  enynodd  Hid  ei  Thad  yn  eu  herbyn  or  achos  ag  a 
geisiodd  ei  Had  ag  a  wnaeth  benn  am  dano  ei  hun.  II. 
Cwynfan  hen  Ferch  oedd  wedi  pasia  dyddiau  Carwriaeth. 
Trefriw,  Argraphwyd  gan  Dafydd  Jones.  1784. 
8  pp.    Both  by  Ellis  Roberts.    [D.] 

369.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  I.  O  Rybydd  i  bob 
Dyn,  i  ochelyd  Cwmpeini  yn  Siampl  ofnadwy  fu  flwyddyn 
hon,  am  un  Michael  Jaccar,  yr  hwn  a  darawodd  yn  ddiarwybod 
wrth  ddau  o  Ladron  oedd  yn  dwyn  Wates,  ag  o  achos  bod  yn 
ei  Cwmpeini  mis  Mowrth  fo  gafodd  golli  ei  fywyd  o  achos  ei 
drygioni  nhw.  II.  Ymddiddan  rhwng  y  Ffarmwr  ar  Tylawd 
bob  yn  ail  peniH. 

Trefriw,  Argraphwyd  gan  Dafydd  Jones,  1784,  tros  Harri 
Owen. 

8  pp.  Both  by  Ellis  Roberts.  On  p.  8  are  "Ynglynion  am 
Angau,  Barn,  Nef,  ac  Uffern."  The  word  "wates"  is  a  misprint 
for  "  watches  ". 

[Nat.  Lib.  of  Wales.] 

360.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  I.  Yn  rhoi  byrr  hanes 
Dynes  a  wnaeth  weithred  Ofnadwy  Ymhlwy  Llansantffraid 
glyn  Conwy,  sef  diheunyddio  ffrwyth  ei  Bry  ai  ado  fe  rhwng 
Bwystfilod  y  Ddaear.  II.  Cerdd  ar  ddioddefaint  Crist,  wedi  ei 
throi  or  Groeg  ir  Gymraeg. 

Trefriw  Argraphwyd  gan  Dafydd  Jones,   1784,  tros  Harri 

Owen. 

8  pp.     (i)  By  Ellis  Roberts,  (2)  by  Sion  ap  Howell.     On  p.  8 
there  is  a  hymn  of  three  verses  by  Dewi  Fardd. 
[Brit.  Mus.] 


126  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 

361.  Balad  Newydd  yn  Cynnwys  Dwy  o  Gerddi.  I. 
Ymddiddan  rhwng  Susan  a  Wm  wedi  ei  diwygio  ai  chwanegu 
o  amryw  eirieu  a  Phenhillion. 

Hanes  Susan  Ian  y  leni,         foddus 

Na  fydded  neb  hebddi, 

Tyrrwch  yn  nes  at  Harri 

Mae  hon  i  chael  am  Ddime  i  chwi. 

II.  Ar  ddull  ymddiddan  rhwng  Mab  a  Merch. 

Trefriw,  Argraphwyd  gan  D.  Jones  tros  H.  Owen.     1785. 

8  pp.     (i)  Anonymous,  (2)  by  Dafydd  Thomas  and  I.  P. 
[G.5  M.  153. 

362.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  I.  Ymddiddan  rhwng 
Susan  a  William ;  wedi  ei  Diwygio  ai  chwanegu  o  amryw 
Eiriau  a  phenillion. 

Hanes  Susan  Ian  y  leni,        foddus 
Na  fydded  neb  hebddi, 
Tyrrwch  yn  nes  at  Harri, 
Mae  hon  iw  chael  mynnwch  hi. 

D.  T. 
II.  Ar  ddull  Ymddiddan  rhwng  Mab,  a  Merch. 
Trefriw,  Argraphwyd  gan  Dafydd  Jones,  1785,  tros  Harri 

Owen. 

8  pp.    (1)  Anonymous,  (2)  the  first  dialogue  by  D.  T.,  the  second 
by  I.  P. 
[Nat.  Lib.  of  Wales]. 

363.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  O  hanes  Marsiandwr  o 
New  Found  land  yr  hwn  roesai  ei  serch  ar  ferch  i  Farchog,  ar 
amywiol  helyntion  a  fu  arnynt.  II.  O  Rybydd  i  Ddyn 
Ifangc  ynghylch  Priodi  ac  ystyried  eu  diwedd. 

Trefriw,  Argraphwyd  gan  Dafydd  Jones,  1785,  tros  Harri 
Owen. 

8  pp.     Anonymous. 
[Salesbury  Coll.] 

364.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  I.  Hanes  Plwyfolion 
Llanddulas:  au  Bugail.  II.  Dirifau  ir  Dreth  Priodi,  Claddu, 
a  Bedypdio. 

Trefriw  Argraphwyd  gan  Dafydd  Jones,   1785,  tros  John 

Evans. 

8  pp.  (1)  Copy  imperfect,  (2)  by  Richard  Lloyd,  Plasmeini. 
On  p.  8  there  is  an  advertisement  of  a  translation  of  "Christ 
Revealed,  or  the  Types  and  Shadows  of  our  Saviour,"  by  T. 
Taylor.     [D.] 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  127 

365.  DwY  o  Gerddi  Newyddion.  I.  Ymddiddan  Rhwng 
y  Meistr  Tir  ar  Tenant :  ar  ddull  y  Byd  sydd  yr  awr  hon. 
II.  Ymddiddan  rhwng  yr  Wyres  ai  Nain  :  Bob  yn  ail  Odl. 

Trefriw,  Argraphwyd  gan  Dafydd  Jones,  1785,  tros  Harri 
Owen. 

8  pp.     (i)  Anonymous,  (2)  by  Ellis  Roberts.    [G.]      M.  154. 

366.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  I.  Annerch  Militia 
Cymru  ag  i  ddeusyf  arnyn  ofni  Duw  a  galw  arno  mewn 
gwirionedd,  yn  yr  amser  peryglus  yna.  II.  Can  o  Fflangell 
ysgorppionog  i  un  a  ddygodd  Geiliog  yn  Ynys  Fon. 

Trefriw  Argraphwyd  gan  D.  Jones  [1778]. 

8  pp.    Both  by  Ellis  Roberts. 
[Salesbury  Coll.] 

367.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  I.  O  ddiolch  i  Dduw 
am  y  waredigaeth  o  ddwylo  ein  Gelynion;  a  ddaethe  o 
Ffraingc  i  gymeryd  Llonge  Lloegr  :  Ar  modd  y  gorfu  iddynt 
ddiangc  adre  yn  friwiedig.  II.  Sydd  yn  Crybwyll  am  far- 
wolaethe  amryw  o  filoedd  rhwng  Lloegr  ac  America  a  fu'n 
ddiweddar  :  gyda  Gweddi  ar  Dduw  am  Heddwch,  etc. 

Trefriw,  Argraphwyd  gan  D.  Jones  tros  H.  Owen. 

8  pp.     Both  by  Ellis  Roberts.    [G.]  M.  in. 


(2)  With  Date,  but  without  Printer's  Wame. 

368.  Cerdd  Yn  rhoi  hanes  Mwrdwr  a  fu  i  un  William 
Williams  Melinydd  Llanllechid  ;  yr  hwn  a  gadd  ei  ddihenyddio 
gan  un  Morris  Rowland  :  yr  hwn  a  dderbyniodd  ei  haeddedigol 
Wobr  am  ei  weithred  echryslon,  Duw  an  gwaredo  rhag  clywed 
na  bod  y  fath  beth  yn  ein  Gwlad  Amen. 

Trefriw  Argraphwyd.     1778. 

8  pp.     By  John  Roberts  prentis  William  Roberts  y  Gof  Ystorws 
gwig  Aber. 

The  title  differs  from  that  of  No.  305. 
[Brit.  Mus.] 

369.  Cerdd  o  Ffarwel  i'r  Militia  Chwe  Sir  Gwynedd  sydd 
yn  myned  trwy  genad  yr  Hollalluog  oddi  Cartref  vn  ddychryn 
iw  gelynion ;  drwy  gofio  am  Ddewi  sant  Ac  Arthur  Filwr.  II. 
Myfyrdod  Duwiol  rhwng  Dyn  ac  ef  ei  hyn,  Cyn  Dydd  yn  ei 
Wely. 


128  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 

Trefriw  Argraphwyd.     1778. 

8  pp.     (i)  by  Ellis  Roberts,  (2)  by  Robert  Thomas  o  Lanfair. 
[G.]     [Nat.  Lib.  of  Wales.]  M.  114. 

370.  Balad.  Yn  Cynnwys  dwy  o  gerddi  duwiol.  I.  Ar 
Dorriad  y  Dydd  am  ddyfodiad  Crist  ir  Farn.  II.  Ar  Belisle 
march,  o  ddull  ymddiddan  rhwng  yr  Enaid  ar  Corph :  bob 
yn  ail  Pennill. 

Trefriw  Argraphwyd.     1787. 

8  pp.     Both  by  Ellis  Roberts. 

[G.J  M.  160. 

371.  Tair  o  Gerddi  Duwiol.  Yn  gyntaf,  O  Rybydd  i  bawb 
ymgroesi  rhag  iddyn  wallgofi  o  achos  y  Pres  diffaeth.  Yn  ail, 
Ymherthynas  ir  Gwragedd  melltigol  sydd  yn  gwerthu  eu  plant 
i  Wlad  y  Barbariaid  dinistriol.  Ychydig  o  Benhillion  o 
Rybydd  ir  annuwiol. 

Trefriw  Argraphwyd.     1787. 

8  pp.     (i)  and  (2)  by  Ellis  Roberts,  (3)  Anonymous.    [D.] 

372.     DwY  Gerdd  Ddiddan  Y  gyntaf  A  gymerwyd  or  II. 

Ben.  or  Hebread  yn  dangos  ma'i  trwy  ffydd  y  mae'r  Nef  iw 

chael.     Yn  ail,   Ychydig  o  hanes  y  gwrthryfel  a  fu  rhwng 

Brenhin  Ffrainc  a'r  Brytaniaid,  ar  modd  y  torrasant  ei  ben  ef, 

ac  fel  y  maent  yn  awr  yn  sychedu  am  waed  yr  hen  Frytaniaid, 

ond  gobeithio  y  tagant  o  syched  yn  gyntaf,  ac  na  chant  mo'u 

hewyllys  arnom  ni.     Duw  a  safo  gyda  Brenin  George  III.  ac 

Eglwys  Loegr. 

Trefriw  Argraphwyd.     1793. 

8  pp.     (i)  Anonymous,  (2)  by  R.  R,  Baledwr. 

[G.J  M.  180. 

373.  Balad  Newydd  Yn  Cynnwys  Dwy  O  Gerddi  Yn 
Gyntaf,  O  Rybydd  i  bob  Dyn  a  Dynes  feddwl  am  y 
gwirioneddol  Dduw  cyn  cychwyn  oi  Tai  rhag  na  ddoe  nhw 
byth  yn  ol  yn  gyffelyb  ir  trueiniaid  yma  a  gollodd  ei  bywyd 
wrth  ddyfod  adre  o  Ffair  Fangor,  Dydd  llun  25  o  Fehefin, 
1787.  Yr  ail :  Wedi  ei  chymmerydd  o  Efangylaidd  leferydd 
Arglwydd  y  bywyd,  allan  or  6  o  loan  lie  mae  i  fendigedig 
fadroddion  ysprydol  ef. 

Argraphwyd  yn  y  1787. 

8  pp.    Both  by  Ellis  Roberts.    [D.] 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  129 

374.  Balad  Yn  CynnwysTair  oGerddi  Newyddion.  I.  O 
Gyngor  i  Brydyddion  oedd  yn  Duchanu  iw  gilydd.  II.  I 
annerch  y  Prif-Fardd  awenyddol  a  gyfenwir  Sion  ap  Sion  o 
Lan  y  Gors  o  Blwyf  Cerrig  y  Drudion.  III.  Penill  ir  Pres 
diffaeth. 

Argraphwyd  yn  y  Flwyddyn  1787  tros  Dafydd  Dafis. 

8  pp.    (i)   By  John    Jones,   Glanygors,    (2)   and  (3)   by  Ellis 
Roberts. 
[Nat.  Lib.  of  Wales.]  M.  373. 

375.  Dwy  o  Gerddi  Duwiol  Yn  gyntaf  Lief  oddi-ar  Furiaii 
Sion,  yn  erbyn  Dau  Fwystfil :  sef  Cenfigen  a  Zel  Bartiol,  O 
Gyfansoddiad  Dafydd  Wiliam  Yn  ail,  Dameg  y  Deng  Morwyn. 

Argraphv*^yd  tros  John  Dafis.     1787. 

8  pp.     (i)  By  D.  Wiliam,  perhaps  the  hymn-writer,  (2)  Anony- 
mous.   [D.] 

376.  Dwy  Gerdd  Ragorol.  Yn  Gyntaf,  Cerdd  o  gyngor 
i  Gristionogion  feddwl  am  yr  arwyddion  a  rhyfeddodau,  sydd 
i  ddyfod  cyn  dydd  y  farn,  a  choffadwriaeth  am  amryw  bethau 
fu  o  flaen  dial  Duw  yn  y  cynfyd :  Gyda  Rhybydd  i  bawb 
feddwl  am  eu  diwedd :  Iw  Chanu  ar  Fryniau'  Werddon.  Yn 
ail.  Ymddiddan  rhwng  Mab  a  Merch  Ifangc,  neu'r  Cerlyn 
ynghylch  Priodi. 

Trefriw  Argraphwyd  tros  Robert  Prichard.     1880.    [1800.] 
8  pp.    Anonymous.    [G.]  M.  193. 


Printed  by  Ishmael  Davis  (1785-1816). 

[Ishmael  Davis  was  a  son  of  David  Jones  of  Trefriw,  and  succeeded 
his  father  in  the  business.  For  some  reason  or  other  he  frequently  did 
not  place  his  name,  or  the  year  of  issue,  on  the  imprint,  but  it  is  almost 
certain  that  all  the  ballads  bearing  the  imprint  "  Trefriw  Argraphwyd  " 
were  issued  by  him.] 

377.  Dwy  o  Gerddi  Newydd.  Yn  gyntaf  Cerdd  newydd 
a  wnaed  ynghylch  y  Rhyfel,  ar  don  a  elwir  Belisle  March. 
Yn  ail.  Cerdd  yn  rhoi  hanes  Pace  o  Wragedd  a  feddwodd  ar 
Dea  a  Brandy,  iw  chanu  ar  y  don  elwir  yn  gyffredin,  Hau  Cyn 
Dydd. 


130  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 

Trefriw  Argraphwyd  gan  I.  Davies  tros  John  Williams 
Gwerthwr  Llyfrau.     1796. 

8  pp.     Both  by  John  Williams.    [G.]  M.  182. 

378.  Dwy  o  Gerddi  Yn  gyntaf  Hanes  y  Ddraenen  Wen 
yr  hon  sy'n  blodeuo  hen  Ddydd  Nadolig,  iw  chanu  ar  y  mesur 
a  elwir  Hyd  y  Frwynen  Las.  Yn  Ail  Carol  Haf  ar  y  mesur 
a  elwir  Mwynen  Mai. 

Trefriw  Argraphwyd  Gan  Ismael  Davies.     1800. 

8  pp.     Both  anonymous.     [D.] 

379.  Dwy  o  Gerddi,  Newyddion  Yn  gyntaf  yn  mynegi 
hanes  gwraig  yn  Llundain  y  gwanwyn  diweddaf,  a  fu  farw  o 
Newyn  ;  wedi  ei  chymydoges  ei  naccau  hi  o  liniaeth  yngwystl 
ei  dillad  iw  chanu  ar  FryniauV  Werddon.  Yn  ail  Fel  y 
digwyddodd  i  Wr  leuangc  wrth  ddyfod  adref  o  garu  ffeindio 
deuddyn  ar  y  gwaith  o  drythyllwch,  ei  Ymddiddanion  cell- 
werus  sydd  fel  y  canlyn,  iw  chanu  ar  Mentra  Gwen. 

Trefriw  Argraphwyd  Gan  Ismael  Davies.     1800. 

8  pp.    Two  ballads,  both  anonymous.    [G.]  M.  389. 

380.  Dwy  o  Gerddi,  Newyddion.  Yn  gyntaf  Ystyriaeth 
ar  yr  amser  presennol ;  gyd  ag  anogaeth  i  bawb  ddychwelyd 
at  yr  Arglwydd  i  edrych  a  ddettry  ei  lid  ef :  Lief  yr  Arglwydd 
a  lefa  ar  y  ddinas,  ar  doeth  a  wel  dy  enw  :  gwrandewch  y 
wialen  a  phwy  ai  hordeiniodd.  Mica,  vi,  9.  Ymddarostyn- 
gwch  tan  alluog  law  Dduw.  i.  Pedr.  v,  6.  Yn  ail  Y  Gerdd 
groes  ar  Leave  Land  ffordd  fyrraf. 

Trefriw  Argraphwyd  Gan  Ismael  Davies.     1800. 

8  pp.  (i)  By  John  Parry,  (2)  ''Beuno  Beunoeth,  o  Sir  Gaer 
Helbul."    [G.]  M.  192. 

381.  Breuddwyd  Gwr  Ifangc.  Yr  hwn  oedd  yn  caru 
merch,  a'i  fam  yn  anfoddlon.     Cenir  ar  Leave  Land. 

Trefriw  Argraflfwyd  gan  I.  Davies. 

4  pp.  (1)  Anon.,  (2)  by  A.  Evan.  Imprint  at  the  end.  On  p.  3 
there  is  "  Pennill  a  wnaed  i  Ferch  ieuangc,  ar  y  mesur  Llawer  a'i 
chwenych.    [G.]  M.  200. 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  131 

382.  Can  a  wnaed  i  drigolion  Plwy  Llanrhaiadr  Mochnant, 
am  godi  Monument  y  Person,  uwch  llaw'r  Allor  yn  Ue'r  Deg 
Gorchymyn.     Ar  Wei  yr  Adeilad,  etc. 

I.  Da  vies  Argraphydd  Trefriw. 

8  pp.  Both  by  T.  E.  Nant.  A  second  ballad  entitled — "  Can  i 
ddim,  sef  Gvvagedd  o  vvagedd  ydyvv'r  Cvvbl — ar  Loath  to  Depart ", 
begins  on  p.  5.     [G.]     [Nat.  Lib.  of  Wales.]     [D.]  M.  196. 

383.  Can  Newydd  o  Hanes  fel  y  bu  ryw  Offeiriad  yn  rhoi 
ei  wasanaeth  i  un  o'i  Blwyfolion.  Cenir  ar  Gil  y  Fwyalch, 
neu,  Queen  Bess. 

I.  Davies  Argraffydd  Trefriw. 

4  pp.     By  John  Jones,  Glanygors.     [Nat.  Lib.  of  Wales.] 

384.  Can  Newydd,  Yn  rhoddi  hanes  fel  y  darfu  i  langc 
ifangc  twyllodrus  hudo  merch  foneddig  i  odineb  trwy  addewid 
priodas ;  aV  ferch  a  feichiogodd,  ac  yntau  yn  lie  cyflawni  ei 
addewid,  adroes  ei  gefn  arni ;  a'i  thad  pan  wybu  a'i  troes  hi  i 
ffordd,  a  hithau  gan  gywilydd  a  ymadawodd  a'i  gwlad,  ac  ar 
y  ffordd  wrth  drafaelio  ganwyd  iddi  ddau  efaill ;  a  phan  oedd 
hi'n  dyfod  adref,  y  llangc  a'i  cyfarfu  ac  a  laddodd  y  ddau 
blentyn,  ac  ar  ol  hynny  a  laddodd  ei  hunan  ;  ac  ni  bu  hynnu 
lai  nag  angau  iddi  hithau ;  a  hi  a  fu  farw'n  fuan. 

I.  Davies,  Argraffydd  Trefriw. 

8  pp.    Anonymous.     [G.]  M.  211. 

385.  Can  O  glod  i  Offeiriadau  ac  eraill  oi  plaid ;  am  seyll 
yn  gadarn  yn  erbyn  y  Pregethwyr  cyffredin  sydd  yn  tramwy'r 
gwledydd  etc.  ar  Rogues  March. 

I.  Davies  Argraphydd  Trefriw. 

8  pp.  Anonymous.  On  p.  5  there  is  a  further  ballad  :  "  Cwyn- 
fan  Gwr  Ifangc  am  ei  Gariad.  Ar  hyd  y  Frwynen  las."  This 
also  is  anonymous.    [D.]    [Nat.  Lib.  of  Wales.] 

386.  Can  o  glod  i'r  Militia  Deuddeg  Sir  Cymru. 
I.  Davies,  Aragraffydd  Trefriw. 

4  pp.    Anonymous.    [G.]    [Nat.  Lib.  of  Wales.]  M.  197. 

387.  Can  o  Hanes  yr  Hen  Wr  o'r  Coed.  Cenir  ar 
Anhawdd  ymadael. 

Argraffwyd  gan  I.  Davies,  Trefirw. 


4  pp.     By  David  Jones,  Trefriw.     Imprint  at  foot  of  p.  4. 
Lib.  of  Wales.] 

K  2 


w.. 


132  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 

388.  Can  yn  gosod  allan  am  wagder  y  byd  hwn,  aV 
llawnder  y  sydd  yn  lesu  Grist  iV  enaid  duwiol ;  neuV 
Credadyn  didwyll.  Wedi  ei  chymmeryd  allan  o'r  ail  Ben,  oV 
Pregethwr. 

Trefriw :  Argraffwyd  gan  I.  Davies. 

8  pp.    Anonymous.     [G.]  M.  213. 

389.  Can  Ysbrydol  o  Gynghor  I  Bobl  leuaingc.  O  Waith 
John  Thomas. 

I.  Davies,  Agrraphydd  Trefriw. 

4  pp.    By  John  Thomas  of  Rhaiadr  Gwy.    The  first  line  be- 
gins :  •'  Rhowch  etto  glust  i  wrando."    [Nat.  Lib.  of  Wales.] 

390.  Carol  Plygain  yn  adrodd  am  enedigaeth  Crist,  a 
dull  y  Farn  ddiweddaf :  ar  Ddifyrrwch  Gwyr  y  Gogledd. 

I.  Davies,  Trefriw. 

4  pp.    Anonymous.     [G.]  M.  187. 

391.  Cerdd  ;  Ar  ymadawiad  Gwr  ieuangc  a'i  Gariad. 
(Cenir  ar  FryniauV  Iwerddon.) 

I,  Davies,  Argraffydd  Trefriw. 

4  pp.     Anonymous.     Imprint  at  end.     [G.] 

[Nat.  Lib.  of  Wales.]  M.  206. 

392.  Cerdd  o  Fawl  i'n  Iachawdwr  Iesu  Grist,  Gan  ei 
gyffelybu  i'r  Adeilad  mwyaf  gogoneddus,  Ac  yn  rhagori  ar 
bob  Adeilad  yn  y  byd. 

Trefriw,  argraffwyd  gan  I.  Davies. 

4  pp.     By  Huw  ap  Huw.    [G.]  M.  223. 

393.  Cerdd  o  Hanes  Buchedd,  Ymarweddiad,  Ac  Ymad- 
awiad o'r  Byd,  Y  Parch.  Richard  Brightly,  Gweinidog 
Eglwys  Waltham,  yn  Sir  Leister,  Yr  hwn  a  fu  mewn  Gwele- 
digaeth,  ac  a  bregethodd  a'i  amdo  am  dano,  a'i  arch  o'i  flaen, 
a'i  fedd  yn  agored,  ac  a  fu  farw  yn  ei  butput  gerbron  y  Gyn- 
nulleidfa.  Ynghyd  ag  Ystyriaeth  ar  Angau,  Barn,  Tragywy- 
ddoldeb,  Llawenydd  y  Nefoedd  a  Phoenau  Uffern. 

Trefriw  :  Argraffwyd  gan  I  Davies. 

8  pp.    By  Ellis  Roberts.     For  another  copy  see  No.  406. 
[Nat.  Lib.  of  Wales.] 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  133 

394.  Cerdd  O  Hanes  Merch  leuangc,  A  laddwyd  yn  y 
Penrhyn  Deudraeth,  Sir  Feirionydd.  (Cenir  ar  Hyd  y 
Frwynen  Las.) 

I.  Davies,  Argraffydd  Trefriw. 

4  pp.     By  Rebecca  Williams.     Imprint  at  the  end.    [G.j 

M.  210. 

395.  Cerdd  O  Ymddiddan  rhwng  Mab  a  Merch,  Sef 
Morgan  Jones  a'i  Gariad,  a'r  Driban. 

I.  Davies  Argraffydd  Trefriw. 

4  pp.    Anonymous.     Imprint  at  end.     [G.] 

[Nat.  Lib.  of  Wales.]  M.  205. 

396.  Cerdd  o  Ymddiddan  rhwng  Mab  a  Merch  Sef  Morgan 
Jones  a'i  Gariad,  ar  Driban. 

Trefriw  Argraphwyd  gan  I.  Dafies. 

4  pp.  Anonymous.  Imprint  at  foot  of  p.  i.  This  ballad  is 
sometimes  attributed  to  Thomas  Dafydd  o  Ddyffryn  Teifi.    [D.] 

397.  Cerdd  Newydd  o  hanes  fel  bu  ryw  Offeiriad  yn  rhoi 
ei  wasanaeth  i  un  o'i  Blwyfolion  oedd  yn  glaf,  &c. :  ar  Gil  y 
fwyalch,  neu  Queen  Bess. 

Trefriw  Argraphwyd  gan  I.  Dafies. 

4  pp.    Ending — *'  Glan  y  gors  ai  Cant."    [G.]  M.  390. 

398.  Cerdd  Sef  hanes  yr  hen  Wr  or  Coed,  Ar  Loath  to 
Depart  y  fyrraf. 

I.  Dafies,  Argraphydd. 

4  pp.  Anonymous.  Imprint  at  foot  of  p.  i.  Further  particulars 
with  regard  to  this  ballad  may  be  seen  in  Hanes-Gerddi  Cymraeg, 
P-  37»  Cymdeithas  Lien  Series.    [D.] 

399.  Cerdd  Yn  dangos  fel  y  saethodd  Gwr  Darw  ei 
gymydog,  yn  lie  Cariad  y  Ferch.     Cenir  ar  Driban. 

Argraffwyd  gan  I.  Davies,  Trefriw. 

4  pp.    Anonymous.     Imprint  at  end.     [G.]  M.  201. 

400.  Dwy  Gerdd  y  Gynta  er  annogaeth  ir  wlad  ddeffro  ac 
ymostwng  yn  edifeiriol  gerbron  Duw  yngwyneb  y  bygythiad 
o'i  farn  sydd  arni  yn  bresennol :  Ar  Ddiniweidrwydd  Cerdd 
ynghylch  y  Rhyfel  ar  Belisle  March. 


134  ^  Bibliography  of  Welsh  Ballads 


Trefriw  Argraphwyd  gan  I.  Davies. 

8  pp.     (i)  By  W 
[Brit.  Museum.] 


pp.     (i)  By  William  Jones,  (2)  Anonymous. 
Brit.  "' 


401.  DwY  Gerdd  Ddiddan  Y  gyntaf,  o  hanes  Captain 
Llong  a  ffansiodd  Ferch  i  Wr  bonheddig  oi  gymydogaeth,  ai 
Rhieni  hi  oedd  yn  erbyn  iddo  ei  chael  yn  Briod,  drwy  fod  un 
arall  uwch  ei  radd  yn  ei  cheisio,  ond  er  maint  ^  rhwystr  ar 
gwrthwynebiadau  fe  gadwodd  Cariad  ei  le  rhyngthynt,  a  hwy 
a  briodwyd.  Yn  Ail,  ymddiddan  rhwng  Dyn  ai  Gydwybod 
bob  yn  ail  penill. 

Trefriw  Argraphwyd  gan  I.  Davies. 

8  pp.     (1)  Anonymous,  (2)  by  E.  R.    [G.]  M.  209. 

402.  DwY  Gerdd  Ddiddan.  Y  Gynta,  Trwstan  amgylchiad 
am  Iwdn  Dafad  William  Williams  o'r  Nercws.  Ar  Dydd  llun 
y  boreu.  Yn  Ail.  Ymddiddan  rhwng  Gwr  a  Gwraig  o  achos 
y  Cwrw.     Hun  Gwenllian. 

Trefriw  Argraphwyd  gan  I.  Davies. 

8  pp.    Anonymous.    [G.]  M.  202. 

403.  DwY  Gerdd  Ddiddan.  Gyntaf.  Ar  ddull  ymddid- 
dan rhwng  y  Cybydd  a'r  Anau,  bob  yn  ail  pennill,  ar  Gonset 
Gwyr  dyfi.  Yn  ail :  Ymddiddan  rhwng  y  Meddwyn  a  Gwraig 
y  Dafarn,  wedi  darfod  yr  Arian,  ar  Druban. 

Trefriw  Argraphwyd  gan  I.  Davies. 

8  pp.    Anonymous.    [G.]  M.  199. 

404.  [Dwy]  Gerdd  Ddiddan,  Gyntaf  rhybydd  I  ymbarodtoi 
erbyn  Tragwyddoldeb.  Yr  ail.  Wedi  ei  Chymmeryd  o 
Efangylaidd  leferydd  Arglwydd  y  bywyd,  allan  or  6ed,  Ben  o 
loan,  lie  mae  ei  fendigedig  fadroddion  ysprydol  ef. 

I.  Davies  Argraphydd  Trefriw. 

8  pp.     (1)  By  Jonathan  Hughes,  (2)  by  Ellis  Roberts. 
[Nat.  Lib.  of  Wales.] 

405.  Dwy  Gerdd  Ddiddanol.  Cynghorion  i  bob  dyn 
fyfyrio  am  ei  ddiwedd  a  gwellhau  ei  fuchedd,  a  chofio  am 
awr  Angau  a  dydd  Cyfrif. 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  135 


Trefriw  Argraphwyd  gan  I.  Davies. 

mprint  at  end.    [G.] 

381, 


8  pp.     (i)  Anon.,  (2)  by  S.  Owen.     Imprint  at  end.    [G.] 


On  p.  5  a  second  ballad,  entitled — 
Cerdd  Newydd  er  rhybydd  i  bob  pechadur  i  feddwl  am  eu  diwedd 
cyn  i  Angau  eu  goddiwes. 
Ar  Mentra  Gwen. 

-106.  Dwy  o  Gerddi  Diddanol.  Y  Gyntaf,  O  hanes 
Buchedd,  Ymarweddiad,  ac  ymadawiad  o'r  byd,  un  Mr. 
Richard  Brightly;  gweinidog  eglwys  Waltham  yii  Sir  Leister, 
yr  hwn  a  fu  mewn  Gweledigaeth,  ac  a  bregethodd  a'i  Amdo 
am  dano,  a'i  Arch  o'u  flaen,  a'i  Fedd  yn  agored ;  ac  a  fu  farw 
yn  ei  Bulput,  neu  Gadair  ymadrodd,  gerbron  y  gynulleidfa. 
Yn  Ail  Ystyriaeth  ar  5  peth,  Angau,  Barn,  Tragwyddoldeb, 
Poenau  Uffern,  Llawenydd  y  Nef. 

Trefriw  Argraphwyd  gan  I.  Davies. 

8  pp.     By  Ellis  Roberts.    A  very  popular  ballad. 
[ISlat.  Lib.  of  Wales.] 

407.  Dwy  Gerdd  Newydd  Y  gyntaf,  yn  gosod  allan  Hanes 
y  Rhyfel  presennol,  ar  God  save  the  King  [yn  ail,  i  ofyn 
Basged,  ar  Galon  Derwen]. 

Trefry w  Argraphwyd  gan  L  Davies. 

8  pp.  All  by  John  Thomas.  The  portion  inside  the  square 
brackets  is  on  p.  4.  The  imprint  is  at  the  foot  of  p.  i  after  the 
first  verse.  There  are  two  englynion  by  John  Thomas  at  the 
end.     [G.]  M.  190. 

508.  Dwy  Gerdd  Newydd  Y  gyntaf,  yn  rhoi  hanes  gwir  a 
neilltuol  am  yr  anffortunus  W.  Johnson  Gwr  bonheddig  yn 
Llundain,  o  bum  cant  yn  y  flwyddyn,  yr  hwn  a  geisiodd 
halogi  ei  forwyn,  ac  yn  y  diwedd  a  dyngodd  ladrad  yn  ei 
herbyn,  yr  hon  a  ddihenyddiwyd  y  Sessiwn  diweddaf.  Yn 
ail,  rhybydd  i  ni  ystyried  ein  diwedd,  a  meddwl  yn  ddifrifol 
am  Ddydd  y  Farn,  o  herwydd  rhaid  i  ni  oil  ymddangos  ger- 
bron Brawdle  Crist  i  roddi  cyfrif  am  yr  hyn  a  wnaethom  yn  y 
Corph,  pa  un  bynag  fyddo  ai  da  ai  drwg. 

L  Davies,  Trefriw. 

8  pp.    Anonymous.    [G.]  M.  207. 

409.  Dwy  o  Geddri  Y  gyntaf.  Can  yr  Hwsmon  Traffer- 
thus,  i'w  Chanu  ar  don  a  elwir  Heart  of  Oak.     Yn  ail.     Yn 


136  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 

dangos  fod  yn  angenrhaidiol  i  bob  dyn  ddilyn  rhyw  gelfyddyd 
neu  alwedigaeth,  ynghyd  ag  enw  pob  rhyw  Gelfyddyd  gyffre- 
din.     Dau  Benill  ymddiddan  rhwng  yr  Enaid  ar  Corph. 
Trefriw  :  Argraphwyd  gan  I.  Davies. 

8  pp.    (1)  Anon.,  (2)  by  Thomas  Edwards,  (3)  Anonymous. 
[G.]    [Nat.  Lib.  of  Wales.]  M.  218. 

510.  DwY  o  Gerddi  Y  gyntaf,  Hanes  rhyfeddol  am  Kerch 
i  wr  Bonheddig  yn  Lloegr,  ai  henw  Mr.  Bourn.  Yr  hon  a 
ddygwyd  i  fynu  mewn  modd  Cristionogol,  ac  fel  yr  oedd  ar 
ddydd  Saboth  yn  darllen  y  Bibl  hi  a  syrthiodd  mewn  gweled- 
igaeth,  fel  y  tybiodd  pawb  ei  bod  wedi  marw,  ag  y  darparwyd 
claddedigaeth  iddi :  A  phan  oeddent  yn  barod  i  fynd  ar  corph 
i'r  eglwys  hi  a  ddechreuodd  ddyfod  atti  ei  hun  ;  a  hi  a 
adroddodd  ynghylch  hyfrydwch  gogoniant  y  Nefoedd,  a 
phoenau  uffern.  Cenir  ar  Fryniau  Iwerddon.  Yn  ail  Cyngor 
pa  fodd  i  fyw'n  y  byd  a'r  flfordd  i  fynd  yn  wr  bonheddig. 

Trefriw,  Argraffwyd,  gan  I.  Davies. 

8  pp.     (i)  By  Hugh  Hughes,  (2)  Anon.  (J.  Jones,  Glan  y  gors) 
[G.]  M.  214. 

511.  DwY  o  Gerddi  Diddan.  Gyntaf,  sylwiad  ar  y  12 
benod  o'r  Pregethwr,  a  dehongliad  ar  y  geirie  tywyll  a 
chaledion  y  gwr  Doeth.  Yn  ail,  ymddiddan  rhwng  Gwraig  y 
Cybydd,  a  gwraig  yr  Oferddyn,  yn  cydymdaith  adra  or 
farchnad,  ag  yn  achwyn  ar  y  gwyr,  pwy  oedd  yn  gwrando 
ond  y  Prydydd. 

Trefriw  Argraphwyd  gan  I.  Davies. 

8  pp.    (1)  By  Risiard  Parri.    [G.] 

[Nat.  Lib.  of  Wales.]    [D.]  M.  208. 

The  name  of  the  author  of  the  second  song  is  given  in  the  last  verse— 
"  Os  gofyn  un  dyn  taeredd  na  mwynedd  yn  un  man 
Pwy  liniodd  hyn  o  hanes  yn  gynes  yma  ar  gan, 
Un  Richard  Thos.  Dafydd,  drwy  gerydd  arw  glwy, 
Cadd  goUed  am  ei  ginio  yn  gwrando  ar  y  ddwy." 

412.  Dwy  o  Gerddi  Diddan  Yn  gyntaf  Hanes  y  Cymry, 
a'r  Gwrthryfel  a  fu  rhyngddynt  ar  Groegiaid,  ar  modd  y 
collasant  Gaerdroya;  ai  dyfodiad  i  Frydain  :  ar  modd  y 
cawsant  eu  twyllo,  au  gorthrechu  gan  y  Saeson  Yn  ail 
Ychydig  o  Benillion  yn  deisyf  Elusen  i  wr  Tywyll. 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  137 

Trefriw  Argraffvvyd  gan  Ismael  Dafydd. 

8  pp.     (1)  By  Mathew  Owen,  Llangar,  (2)  by  T.  E.    [D.] 

513.  Dwy  o  Gerddi,  Newydd :  Yn  Gyntaf  Hanes  Rhy- 
feddol  am  yr  Hen  Wr  o'r  Coed.  Yn  Ail.  Ymddiddan 
rhwng  y  Tenant  ar  Cardottyn ;  Yn  drydydd  Englynion 
Duwiol. 

Trefriw  Argraphwyd  gan  Ishmael  Davies  tros  Robert 
Prichard. 

8  pp.  (i)  By  [David  Jones,  Trefriw],  (2)  by  Robert  Maurice, 
Melinydd,  (3)  by  John  Evans.    [M.]  M.  274. 

414.  Dwy  o  Gerddi  Newydd.  Gwaedd  uwch  ben  Brydain 
ar  Ymdaith  Belisle. 

Trefriw  Argraphwyd  gan  I.  Davies. 

8  pp.  (1)  By  R.  Davies,  Nantglyn,  (2)  by  J.  J.  Glan  y  Gors. 
On  p.  5,  "Diwedd  Die  Sion  Dafydd".  Tlie  imprint  is  at  the  toot 
of  p.  I.    [G.]    [Nat.  Lib.  of  Wales.]  M.  191. 

415.  Dwy  o  Gerddi  Newydd  Yn  gyntaf  Carol  Plygain  ar 
y  mesur  a  elwir,  Difyrrwch  Gwyr  y  Gogledd.  Yn  ail  I 
ddeisyf  ar  y  Goruchaf  Dduw  roddi  Bendith  a  llwyddiant,  i 
Filwyr  Brydain  Fawr  yn  yr  amgylchiadau  presennol,  gan 
fod  ein  Gelynion  a'u  hymgyrch  i  Dirio  i  raewn  ;  Ynghyd  ag 
ychydig  o  gysur  i'w  perchenogion. 

Trefriw  Argraphwyd  gan  Ismael  Dafydd  tros  Robert 
Prichard. 

8  pp.    (i)  By  Hugh  Jones,  (2)  by  John  Williams.     [G.] 

M.  188. 

416.  Dwy  o  Gerddi  Newydd  Yn  gyntaf  Hanes  merch  i 
Farsiandwr  o  Loegr,  a  roes  ei  flfansi  ar  Arddwr  ei  Thad,  a 
phan  wybu  i  Thad  hynny  fe  geisiodd  ei  Dransportio,  ond  ir 
Manofwar  y  bwriwyd,  hithe  ymwisgodd  mewn  dillad  mab,  ac 
a  gymerth  Long  fe  au  cymerwyd  yn  Garcharorion,  cyfarfuant 
au  gilydd  yn  y  Carchar.  Daetli  Llong  iw  cymeryd  i  Loegr  a 
bu  llawenydd  mawr  o'u  dyfodiad  a  hwy  a  Briodwyd.  Yn  ail 
Yn  gosod  allan  gyflwr  yr  Anuwiol  a  fo'n  marw  yn  ei  bechod. 

Trefriw  Argraphwyd  gan  Ismael  Dafydd  tros  J.  Williams. 
8  pp.    (1)  By  John  Williams,  (2)  Anonymous.    [G.]    M.  183. 


138  A  Bibliography  of   Welsh  Ballads 

417.  DwY  o  Gerddi  Newydd  Yn  gyntaf  Yn  rhoi  hanes 
Brwydr,  a  fu  rhwng  Lloegr  a  Hisbaen ;  y  14  o  Chwefror  1797 
a'r  modd  y  gorchfygwyd  yr  Ysbaeniaid  gan  Sir  John  Jervis 
Admiral  Lloegr.  A  genir  ar  Duw  Cadw'r  Brenhin.  Yn  ail 
Carol  Piygain,  ar  Derfyn  y  Dyn  byw. 

Trefriw  Argraphwyd  gan  Ismael  Dafydd. 

8  pp.      Both  by  Hugh  Jones.     The  book  ends  with  the  following 
englyn : — 

r  UW  ein  cred,  tyr'd  gwareda,        Duw  lesu 
T^  J  y  weision  drwg  ymma ; 
1  uw  nid  pell  tyrd  i'n  gwella ; 
[y  di'n  glir,  yw  Duw  dan  gwlM. 

Hugh  Jones. 
[G.]  M.  184. 

418.  Dwy  o  Gerddi  Newydd  Yn  gyntaf  Hanes  Miss  Betty 
Williams,  a'i  Charied,  fel  y  buant  mewn  peryg  bywyd  ar  y 
mor  o  eisio  lluniaelh,  o  herwydd  fod  y  cwbl  wedi  darfod. 
Yn  ail  Penillion  ar  Old  Darby. 

Trefriw  Argraphwyd  gan  Ismael  Dafydd  tros  R.  Roberts. 

8  pp.     Both  anonymous.     [M,]  M.  189. 

419.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  Yn  Gyntaf  Y  Glust  sef 
Cerdd  iw  chanu  ar  Charity  Mistress.  Yn  ail  Cerdd  ar  ddull 
Ymddiddan  rhwng  Gwr  ieuangc  a'i  Gariad,  (M)  am  y  Mab,  ac 
(F)  am  y  Kerch  iw  chanu  ar  Mentra  Gwenn. 

Trefriw,  Argraphwyd  gan  Ismael  Davies. 

8  pp.    (i)  By  Ellis  Roberts,  (2)  Anonymous.    [G.]        M.  181. 

420.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  Yn  Gyntaf,  Ymddiddan 
rhwng  un  ai  gariad  trwy'r  Ffenestr  bob  yn  ail  odl,  ar  Fryniau'r 
Iwerddon.  Yn  Ail,  Hanes  fel  yr  aeth  Gwr  cywaethog  yn  Sir 
Amwythig  i  Dafarn  yn  ei  gymydogaeth  ag  arhosodd  yno'n 
lied  hwyr,  ag  fe  berswaediodd  y  Tafarnwr  ef  i  gysgu  yno  hyd 
dranoeth ;  Fel  y  galle  ynte  ag  un  arall  fynd  i  sbeilio  i  Dy,  ag 
fel  y  cadd  y  Gwr  rybudd  trwy  freuddwyd  ag  a  gododd  ynghyd 
a  rhyw  Gapden  oedd  yn  cysgu  gyd  ag  ef,  ag  a  aethant  ag  a 
gawsant  ei  Wraig  a'r  Ferch  a'r  Forwyn  yn  gelanedd  ar  lawr ; 
ag  fe  Saethodd  y  Captain  un  o'r  ysbeilwyr  ag  a  friwodd  y  Hall. 


Printed  in  the  Eighteenth  Century,  139 


Trefriw  Argraphwyd  gan  Ishmael  Davies. 

8  pp.  (i)  Anonymous,  (2)  by  Bardd  Arfon.  At  the  foot  of  last 
page  is  the  following  englyn  : — 

"Am  y  gan  anian  unig,        — iw  choelio, 
Ai  chvvilio'n  arbenig, 
Mae  hanes  y  ddyfes  ddig 
Mvvy  meithach  yn  Amvvythig." 
[M.]  M.  186. 

421.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  Yn  Gyntaf,  Annogaeth 
ysprydol  i  Gymru  yn  wyneb  y  caledfyd  a'r  drudaniaeth,  i 
dreiglo  eu  ffyrdd  ar  yr  Arglwydd  fel  y  dywed  Pedr.  O 
Arglwydd  at  bwy  yr  awn  ni  ?  Genyti  y  mae  Geiriau'r 
Bywyd.  Yn  ail,  Hanes  Rhyfeddol  am  Kerch  i  Wr  Bonheddig 
yn  Lloegr,  ai  henw  Mr.  Bourn  yr  hon  a  ddygvvyd  i  fynu  mewn 
modd  Cristnogol  ag  fel  yr  oedd  ar  ddydd  Saboth  yn  darllen 
y  Bibl ;  hi  a  syrthiodd  mewn  gweledigaeth,  Fel  y  tybiodd 
pawb  ei  bod  gwedi  marw,  ag  y  darparwyd  claddedigaeth  iddi: 
a  phan  oeddent  yn  barod  i  fynd  a'r  Corph  i'r  Eglwys  hi  a 
ddechreuodd  ddyfod  atti  ei  hun  ;  A  hi  adroddodd  ynghylch 
hyfrydwch  Gogoniant  y  Nefoedd,  a  phoenau  Uffern,  a'r 
Angel  a  hyspysodd  iddi  y  byddai  Rhyfeloedd  creulon  ar 
For  a  Thir. 

I.  Davies  Argraphydd  Trefriw. 

8  pp.     (i)  By  Dafydd  Jones,  {2)  by  Hugh  Hughes. 
[Nat.  Lib.  of  Wales.] 

422.  Emyn  Myfyriol  am  Lwyddiant  yr  Efengyl  yn  yr 
Ynysoedd  pell. 

I.  Davies,  Argraffydd,  Trefriw. 

4  pp.     By  Humphrey  Roberts. 

There  is  no  date  to  this  song,  and  it  was  probably  printed  in 
the  nineteenth  century.  It  is  a  striking  composition,  full  of 
enthusiasm  for  the  missionary  enterprises  which  were  beginning 
to  engage  the  attention  of  the  Welsh  at  the  time, 

[Nat.  Lib.  of  Wales.] 

423.  Marwnad  y  Merthyron.  Cenir  ar  Duw  Gadwo'r 
Brenin. 

Trefriw,  Argraphwyd  gan  I.  Davies. 

8  pp.     By  Richard  Davies.    Imprint  at  end.    [G.]         M.  203. 

424.  Myfyrdod  yn  y  Fynwent.  I'w  ganu  ar  Ddiniweid- 
rwydd,  neu,  Hyd  y  Frwyen  Las.     Yn  ail,  Hymn. 


140  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads, 


Trefriw,  Argraphwyd  gaii  I.  Davies. 

8  pp.  (i)  By  John  Parry,  Llanelian,  (2)  anonymous.  At  the 
end  is:— "Cyngor  rhag  Dolur  y  Garreg;  a  anfonwyd  o'r  America 
oddiwrth  Gymro  oedd  yn  cam  lies  Trigolion  ei  hen  Wlad. 

Cymmerwch  ddail  Currands  duon,  a  dail  Mvvyeri,  had  Moron 
gwylltion,   Persli'r  ddaear ;    a'u   berwi   ynghyd,   a  chymmysgu'r 

215. 


dwtr  efo  Mel,  ac  yfed  o  hono'n  ami  dros  hir  amser."    [G.J    [D.] 


]^ 


425.  Myfyrdod  mewn  Mynwent,  Ar  fesur  a  elwir  Dini- 
weidrwydd.     Gan  John  Parry,  Llanelian. 

I.  Davies,  Argraffydd,  Trefriw. 
12  pp.    [Nat.  Lib.  of  Wales.] 

426.  Tair  o  Gerddi,  Newydd  :  Y  gyntaf  Clod  ir  Cymry 
gwyr  sir  Benfro  am  gyraeryd  y  Rheibus  Elynion  Cythreulig, 
ysglyfyddwyr  mileinig,  sef  Ffrancod  pan  diriasant  yn  Aber- 
gwaen.  Yn  ail  diolch  i  Dduw  am  y  rhydd-did  a  gafodd 
Lloegr  i  ymiadd  aV  Spaniards  a'u  gorthrechu  a  chymeryd  eu 
Llongau  ar  y  mor,  gan  y  Llywydd  Arglwydd  Jervis.  Yn 
drydydd  Mawl  i  Ferch. 

Trefriw  Argraphwyd  gan  Ismael  Dafydd  tros  R.  Prichard. 
8  pp.     (i)  Anonymous,  (2)  by  Edward  Pugh,  (3)  anonymous. 

A  portion  of  the  first  ballad  runs  as  follows  : — 

"Dwy  Long  forwyodd,  yn  daer  a  diriodd, 
Cywirodd  yn  Abergwaun, 
I  Ysglyfaetha  neu  ladratta, 
Ar  rhai  mileinia  ymlaen, 

Y  Ffrangcod  sorod  sur,  oedd  yn  llawn  o  Arfa'  Dur, 

0  rai  lliddiog  lu  cynddeiriog  anrhugarog  wyr, 
Dwyn  a  difa  Moch  a  Defaid, 

Y  dynged  aeth  yn  dost, 

Berwi  a  rhostio  yn  ffast  a  ffestio, 
Cestio  heb  hidio'r  gost. 
Dwyn  yr  Yde  or  Ysguborie, 
A  gwartheg  ar  Lloie  yn  Liu, 
Myn'd  i'r  Seleri  naws  hwyl  arw, 

1  gael  Cwrw  croyw  cry, 

'Rol  yfed  eu  gore  or  Bir  y  bore, 

Nhwy  ollynge  y  rest  ir  Uawr, 

Gwyr  Sir  Benfro  yn  dechreu  mileinio, 

Yn  chwennych  cweirio  ei  gwawr, 

Nhwy  losgen  ddodrefn  tai, 

I  ferwi  bwyd  'roedd  bai, 

Nhw  wersylle  ai  Pabella,  neu  i  Tentie  rhodde  rhai, 

Gan  yspeilio  y  wlad  o'l  heiddo, 

Ymgeisio  yn  un  gaingc, 

Liu  gwrthnysig  Cad  mileinig, 

Rhai  ffyrnig  milwyr  Ffraingc, 


Printed  in  the  Eighteenth  Century,  14: 


Y  Cymry  a  gode  yn  gad, 

I  ymladd  am  eu  Gwlad ; 

Pawb  yn  eglur  a  'chydig  Filwyr, 

Fel  brodyr  i  wneud  en  brad, 

Hel  Pladurie  a  Chrymane, 

Picwarche  a  garie'r  gwyr, 

Gan  floeddio  yn  sydyn  Duw  Gadwo'r  Brenhin. 

Megis  Byddin  bur. 

Ar  Coliars  enwog  au  gwiaill  pigog, 
Yn  rhyvviog  doen  yn  rhangc, 
Gan  ddymuno  caen  cvvartorio, 
Neu  eu  blingo  ar  ryw  blangc," 

*  *  #  *  * 

[G.]  M.  185. 

427.  Ychydydig  sulwad,  ar  ardderchawgrwydd  anrhydedd 
a  Rhydd-did  Gwladol,  ac  Eglwysig;  mewn  perthynas  ir  drefii 
gyfreithlawn  a  ryngodd  bodd  ir  Hollalluog,  gynysgaeddu 
pennaethiad  ein  Teyrnas,  ei  sefydlu,  fel  y  gallai'r  Trigolion 
gael  lie  i  ochelyd  tri  math  o  swyddogion  sydd  yn  treisio,  ac 
yn  twyllo,  y  rhai  ddelo  dan  eu  hawdurdod.  Ar  tri  hyn 
ydynt,  Offeiriad  cyfeiliornus,  Cyfreithiwr  ysglyfaethus,  a 
Doctor  twyllodrus.     Can  ar  Rodney. 

I.  Davies  Trefriw. 

4  pp.     By  Thomas  Edwards.    The  following  englyn  appears 
at  the  end : — 

"  Tri  chythrael  gafael  gyfa  tra  ymwrdd 
Tri  am  ysglyfaetha 
Tri  anrheithiwr  trvvy'r  eitha 
Tri  dyn  heb  odid  tro  da." 

T.  E. 
One  of  the  most  characteristic  of  the  bard's  compositions.     It 
is  not  printed  in  his  works.    [D.] 

428.  Ymddiffyniad  i'r  Athrawiaeth  o  Gyfiawnhad  Pechadur 
gyda  Duw.  Gan  William  Groom.  Cenwch  ar  fesur  Bryniau'r 
Iwerddon. 

I.  Davies  Argraphydd  Trefriw. 

8  pp.     By  W.  Groom,    29  stanzas 
[Nat.  Lib.  of  Wales.] 


142  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 


(4)  Ballads  having  the  imprint  "Argraphwyd  yn  Nhrefriw  " 
without  date. 


[It  is  quite  possible  that  some  of  tliese  ballads  and  those  having  the 
imprint  "Trefriw  Argraphwyd"  were  printed  after  the  year  1800.] 

429.  Balad  Newyddyn  Cynwys  Dwyo  Gerddi  Yn  gyntaf, 
Cyngor  difrifol  rhag  Tyngu  a  Rhegi,  am  nad  oes  na  budd  na 
phleser  i'w  gael  wrth  dyngu,  etto  mae  llawer  o  ddynion  yn  yr 
oes  lygredig  yma  yn  rhy  chwanog  ysowaeth  i  dyngu  ag  i 
Regu,  er  hynny,  gochel  di  rhag  nas  gelli  gael  amser  i 
ediferhau.  Yn  ail  Duvviol  Adduned  Gwr  a  Gwraig.  O 
Gyfansoddiad  Hugh  Williams. 

Argraphwyd  yn  Nhrefriw. 

8  pp.    By  Hugh  Williams.     [Nat.  Lib.  of  Wales.] 

430.  Carol  Plgain  Newydd  Ar  y  mesur  a  elwir  Ffarwel 
Ned  Puw  O  Gyfansoddiad  Dafydd  Thomas  or  Waun  fawr 
gerllaw  Caernarfon.  Yn  ail  yn  erbyn  balchder  y  Byd,  ar 
Adael  Tin 

Argraphwyd  yn  Nhrefriw. 

8  pp.  Both  by  D.  Thomas.  The  first  was  printed  in  Corph  y 
Gainec,  1834,  p.  216;  the  second  does  not  seem  to  have  been 
inserted  in  that  work.    [D.J 

431.  DwY  Gerdd  Newydd  Yn  gyntaf,  Ystyriaeth  ddifrifol 
ar  y  mawrion  drugareddau  a  drefnodd  yr  Arglwydd,  tu  ag  at 
gynnal  Dynolryw,  Yn  ail  Rhyfeddol  Gariad  ein  Harglwydd 
Bendigedig  yn  marw  o'i  wirfodd  er  mwyn  cael  ein  gwaredu  ni 
fel  y  caem  ni  fyw  gydag  ef  yn  dragwyddol  mewn  llawenydd. 
Gan  Hugh  Williams. 

Argraphwyd  yn  Nhrefriw. 

8  pp.    By  Hugh  Williams.    [M.]  M.  174. 

432.  Dwy  Gerdd  Newydd  Yn  gyntaf,  CofFadwriaeth  Alarus 
am  unarddeg  o  Bysgotwyr  a  foddodd  (yn  agos  ir  Cey  Newydd) 
Hydref  20,  1791.  Yn  ail,  Hanes  Peter  Roberts  a  ddarfu  am 
dano  yn  Chwarel  Lord  Penrhyn  plwy  Llandygai  yn  Arfon 
1792. 

Argraphwyd  yn  Nhrefriw. 

8  pp.  (1)  By  Abraham  Williams,  Gwaun  y  Gwiail,  (2)  by 
Gruffudd  Williams.    [D.] 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  143 

433.  DwY  Gerdd  Newydd.  Yn  Gyntaf,  Hanes  o  Lofrudd- 
iaeth  Mrs.  Mary  Lloyd,  o  Gil  y  Rug,  ymhlwy  Llan  Gaetho, 
yn  swydd  Cardigion,  neu  yn  gyffredin  Sir  Aberteifi,  yr  hon  a 
laddwyd  yn  ei  Thy  ei  hun  drwy  ddwylaw  gwaedlyd  Llangc  oi 
chymydogaeth  ai  henw  John  Benjamin,  ar  yr  16  o  fis  Mawrth 
diwaethaf,  yr  hwn  dranoeth  a  gyffesodd  ei  fradwriaeth  ei  fod 
yn  euog  or  Llofruddiaeth,  ac  ar  13  o  fis  Ebrill  1792,  fe  a 
ddihenyddiwyd  gerllaw  Aberteifi,  a  rhoddwyd  ei  gorph  i'r 
Meddygon  i'w  ddrylHo;  a  chariwyd  ei  benglog  ar  biccell  ar 
hyd  Heol  y  Farchnad  yn  siampl  i  eraill,  rhag  dyfod  iT  un 
farwolaeth  felldigedig  a  gwaradwyddus,  o  herwydd  melltigedig 
yw  pob  un  a  fo  ynghrog  ar  bren.  Yn  ail  Gwr  Ifangc  yn 
annerch  ei  Gariad.     III.   Pennill  i  Ferch  ar  galon  drom. 

Argraphwyd  yn  Nhrefriw. 

8  pp.  (i)  by  leuan  ap  lago  o  gerllaw  Dolgelley,  (2)  and  (3) 
anonymous. 

leuan  ap  lago,  or  Evan  James,  was  a  peripatetic  bookseller  and 
writer  of  ballads.  The  murder  described  in  the  first  ballad  created 
a  great  sensation  at  the  time,  and  the  gruesome  story  is  still 
remembered  by  the  old  folk  of  Llangeitho.    [G.]  M.  177. 

434.  DwY  Gerdd  Ddiddan.  Y  Gyntaf,  Hanes  Marsiandwr 
o  New  Found  Land,  yr  hwn  a  roesai  ei  serch  ar  ferch  i 
Farchog,  ar  amrywiol  helyntion  fu  arnynt.  Yn  ail  Ymddiddan 
rhwng  Mab  a  Merch. 

Argraphwyd  yn  Nhrefriw. 

8  pp.     Both  anonymous.     [G.]  M.  175. 

435.  Gerdd  Newydd  Neu  gwynfan  Dyn  trafferthus  wedi 
bod  mewn  caethiwed  a  Charchar,  fel  y  mae  yn  clodfori  Duw 
am  ei  warediad,  ag  yn  datgan  ei  drugareddau  ym  mhob  oes  ir 
gostyngedig,  ar  ufudd  galon,  ai  fawr  allu  i  gosbiV  balch  ar 
aniolchgar. 

Argraphwyd  yn  Nhrefriw. 

8  pp.    Anonymous.    [D.] 

436.  Tair  o  Ganeuau  Newyddion  Yn  gyntaf,  Carol  i'w 
ganu  Nos  Basg,  ar  Susanna  o  waith  Ellis  Roberts  y  Cowper, 
ag  mae'n  debygol  ma'i  dyma'r  diwaetha  a  wnaeth  ef  ir  pwrpas 
hwnnw.  Yn  ail  Cyngor  i  Ferchaid  Ifangc  Yn  drydydd, 
Peisyfiad  Gwr  Ifangc  at  ei  Gariad, 


144  ^  Bibliography  of  Welsh  Ballads 

Argraphwyd  yn  Nhrefriw,  lie  y  galler  cael  a'r  werth  amryw 
fath  ar  Garolau,  a  cherddi,  Pregethau,  Historiau  a  Hanesion, 
etc.,  o  swm  neu  o  rhifedi  y  fynner  iw  hail  werthu. 

8  pp.    (i)  By  Ellis  Roberts,  (2)  by  Thomas  Edwards,  (3)  anony- 
mous.   [Brit.  Museum.] 

^37.  Pump  o  Ganeuau  Newyddion  Y  Gyntaf  yn  Cadarn- 
hau  fod  Breuddwyd  yn  ymwelediad  goruwchnaturiol,  drwy 
osod  allan  y  modd  y  gwaredwyd  Bywyd  un  feinir  yn  ddiw- 
eddar  drwy  freuddwyd,  i'w  Chanu  ar  Freuddvvyd  y  Frenhines. 
Yn  ail.  Penhillion  o  fawl  i  Grist  ar  Belisle  march,  sef  gwaith 
pedwar  o  Brydyddion,  un  pennill  gan  bob  Prydyd  fel  y  mae'n 
canlyn. 

Argraphwyd  yn  Nhrefriw,  lie  y  galler  cael  aV  werth  amryw 
fath  ar  Garolau,  a  Cherddi,  Pregethau  Historiau  a  Hanesion, 
&c.,  &c.,  o  swm  neu  y  rhifedi  a  fynner  iw  hail  werthu. 

8  pp.     (i)  By  John  Thomas,  (2)  "Penhillion"  by  Dafydd  Thomas, 
Jonathan  Hughes,  Walter  Davies,  and  William  Jones. 

[G.]  M.  173. 

438.  YcHYDiG  o  Fyfyrdodau  wedi  ei  troi  ar  Gynghanedd 
mewn  dychymyg,  yn  gyntaf  fel  y  darfu  torri  Ty  Ymhlwy 
Llansannan  yn  sir  Ddinbych  3.  o  Chwefr,  yn  y  nos,  yn  fl. 
1790,  ag  y  dygwyd  dau  Fibl,  a  Llyfr  y  Ficer,  a  rhai  pethau 
eraill.  Yn  ail  eglurhad  o  ddameg  sydd  yn  7  ben.  or  Dihar- 
hebion,  lie  mae  Paragraff  6  adnod. 

Fe  ddamunir  ar  bawb  'mhob  gwlad  ddal  sylw  os  gwelir  neu 
a  glywir  fod  neb  yn  gwerthu  y  fath  Lyfrau  heb  fod  ganddynt 
allu  i  roi  cyfri  gan  bwy  y  derbyniasant,  mae  un  Argraphwyd 
Ynghaerfyrddin  trwy  olygiad  Parch:  Mr.  P.  Wiliams  pris  21s. 
Ar  Hall,  Argraphwyd  yn  Llundain  a  ddaethant  allan  i  rai 
tylodion  yn  rhad :  ac  i  bawb  am  4s.  6d. 

Argraphwyd  yn  Nhrefriw. 

8  pp.    (1)  By  W.  E.,  (2)  by  William  ab  Ellis.    [G.]         M.  170. 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  145 


(5)  Ballads  having  the  imprint  "  Trefriw  Argraphwyd  " 
without  date. 


539.  DwY  Gerdd  Newydd.  Yn  gyntaf  Ymddiddan  rhwng 
Pedair  o  Wragedd  wrth  yfed  Tea.  Yn  ail  Carol  Plygain  iw 
ganu  ar  Ffarwel  y  Brenhinoedd. 

Trefriw  Argraphwyd  tros  Dafydd  Dafis. 

8  pp.     Both  anonymous.     [G.]  M.  178. 

MO.  Balad  Yn  Cynwys  Dwy  Gerdd  Ddiddanol  Y  gyntaf, 
Ymddiddan  rhwng  dau  Gariad  sef,  Cheils  a  Barbra  Green  a 
genir  ar  y  Don  fechan.  Yn  ail  Ynghylch  dioddefaint  ein 
Harglwydd. 

Trefriw  Argraphwyd  tros  Mary  Fychan. 

8  pp.    Anonymous.    [Salesbury  Coll.] 

Ml.  Dwy  Gerdd  Ddiddan  Y  gyntaf  Cerdd  am  Balas  a 
losgodd  yn  Sir  Amwythigyn  ail  ymddiddan  rhwng  Gwr  Ifangc 
a'i  Gariad  III  penill  i  annerch  ar  Swit  Richard. 

Argraphwyd  tros  Mary  Fychan. 

8  pp.    (1)  and  (2)  anonymous,  (3)  by  Morys  Roberts. 
[Brit.  Mus.] 

442.  Balad  Yn  Cynwys  Dwy  Gerdd  Ddiddanol  Y  gyntaf, 
Hanes  rhyfeddol  am  hen  Wr  a  fu  fyw  Flwyddyn  yngharchar 
heb  un  Tammaid  o  Fara,  ond  Llaeth  Bron  ei  Ferch.  Yn  ail 
Sydd  yn  crybwyll  am  farwolaeth  amryw  filoedd,  a  dorrwyd  i 
lawr  a'r  Cleddyf  yn  ddiweddar,  gyda  Gweddi  ar  Dduw  am 
heddwch. 

Trefriw  Argraphwyd  tros  R.  Prichard. 

8  pp.    (i)  By  Ifan  Tomas,  (2)  Anonymous.    [Salesbury  Coll.] 

443.  Balad,  yn  cynnwys  dwy  Gerdd  Ddiddan.  Y  gynta, 
fel  y  bu  i  fab  bonheddig  roi  ei  ffansi  ar  y  forw^^n  yn  erbyn 
ewyllys  ei  Dad,  hi  yn  Dlawd  ac  yntau  yn  gyfoethog,  ai  dad  yn 
i  anfon  ir  Life  Gard,  yntau  yn  rhoi  Cadwyn  Aur  am  ei  gwddf 
cyn  cychwyn.  Hithe  yn  myned  ir  Mor  mewn  dillad  Mab. 
Yntau  yn  ei  Shipio  ei  hun  ar  Long  yn  myned  i  New  England, 
cyfarfu  a  Thwrc  Prifatir,  fe  au  cymerwyd  yn  Garcharorion, 


146  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 

mae'n  cael  ei  ffansio  gan  Kerch  y  brenhin  hwnnw  ac  yn  addo  ei 
phriodi  a  chael  ei  Long  ai  wyr  yn  rhydd,  ac  yn  myned  i 
'Spaen ;  Mae  yn  taro  wrth  ei  hen  Gariad  mewn  Tafarn  Win 
dan  enw  Cadpen  Llong,  arymddiddan  fu  rhyngthyn.  Yr  Ail. 
Yn  gosod  yn  fyrr  Ryfeddod  Angylion  happusrwydd  dynion  a 
bhnder  Cythreuliaid,  sef  lechydwriaeth  trwy  Grist,  ar  esgeu- 
lusdra  o  Weddio  am  ran  ym  Mhren  y  Bywyd. 
Trefriw.    Argraphwyd  tros  Robert  Richard. 

8  pp.     (i)  Anonymous,  (2)  by  John  Roberts.    [G.]        M.   155. 

5M.     [Carol  Plygain  ar  fesur  a  elwir  King  George  Delight] 
O  Waith  Dafydd  Thomas  or  Waun  fawr. 
Trefriw  Argraphwyd,  tros  R.  Richard  [Pris  Ceiniog]. 

8  pp.     For  another  edition,  see  No.  456,    The  upper  part  of  the 
Title  Page  is  torn  in  the  copy  seen.     [D.] 

445.  Dwy  Gerdd  Newydd  Yn  gyntaf  Hanes  Ofnadwy  a 
fu  ym  Mhlwy  Llan[gian]  yn  Sir  Gaernarfon  fel  ag  yr  ennynnodd 
Tan  yn  y  Plas  yn  Neigwl,  ac  ai  llosgodd  6  yn  Lludw  a  chwech 
o  Bobl  oedd  yn  ei  Gwelay.  Yn  ail  Ymddiddan  rhwng  Mab  a 
Merch. 

Trefriw  Argraphwyd  tros  Robert  Richard. 

8  pp.    (i)  by  Ellis  Roberts,  (2)  by  Dafydd  Thomas. 
[Salesbury  Coll.] 

446.  Balad  Newydd  Yn  Cynwys  Dwy  Gerdd  Y  cyntaf, 
Carol  Plygain.  Yn  ail  Ymddiddan  rhwng  Gwr  Ifangc  a'i 
gariad  sef,  Rodric  Llwyd  a  Sara,  pa  rai  a  ymgredodd  a'u 
gilydd,  ond  y  mab  a  bresiwyd  ac  a  gollodd  ei  fywyd  yn  y 
Rhyfel :  ar  ymddiddan  fu  rhyng  ei  yspryd  ef  a  hithau  wedi  ei 
farw. 

Trefriw  Argraphwyd. 

8  pp.     Both  anonymous.     [D.] 

447.  Balad  Newydd  Yn  Cynwys  Dwy  Gerdd  Yn  gyntaf 
Carol  Plygain  Yn  ail  o  ymddiddan  rhwng  Gwr  Ifangc  ai  gariad 
sef  Rodric  Llwyd  a  Sara,  pa  rai  a  ymgredodd  au  gilydd,  ond 
y  Mab  a  Bresiwyd  ag  a  gollodd  ei  fywyd  yn  y  Rhyfel ;  ar 
ymddiddan  fu  rhwng  ei  Yspryd  ef  a  hithau  wedi  ei  farw. 

Trefriw  Argraphwyd. 

8  pp.    A  reprint  of  the  previous  ballad.     [Brit.  Mus.J  [D.] 

[Salesbury  Coll.] 


Printed  in  the  Eighteenth  Century,  147 

M8.  Balad  Newydd  yn  Cynnwys  Dwy  o  Gerddi  yn  Gyntaf 
I  annerch  Brawd  Ynghyfraith  y  Bardd  yn  erbyn  medd-dod  yn 
ail  Ymddiddan  rhwng  Gwr  Ifangc  a'i  Gariad,  ar  bwynt  Priodi, 
fel  ac  yr  aeth  Angau  ac  ef  or  Byd. 

Trefriw  Argraphwyd. 

8  pp.  (i)  by  Robert  Thomas  (2)  o'r  Cell  Gymmysg.  The  "Gell 
Gymmysg"  was  the  name  of  a  manuscript  belonging  to  David 
Jones,  Trefriw.     [Brit.  Mus.] 

449.  Balad  Newydd  Yn  Cynnwys  Dwy  O  Gerddi  Yn 
Gyntaf  Wedi  ei  chymmeryd  or  15  o  Luc  o  Ysprydol  Ddammeg 
a  ddaeth  allan  o  Enau  Nefolaidd  Dy  wysog  y  By  wyd,  sef  Arch- 
Angel  y  Cyfammod  Newydd.  Yn  ail.  Cyngor  ir  Merchaid 
ar  meibion. 

Trefriw  Argraphwyd. 

8  pp.     (i)  By  Ellis  Roberts,  (2)  by  Thomas  Edwards.    [D.] 

450.  Balad  Newydd,  Yn  cynnwys  dwy  o  Gerddl  Yn 
Gyntaf  Wedi  ei  chymmeryd  allan  o'r  unfed  Bennod  ar 
bymtheg  o  St.  Luc,  sef  Dammeg  y  Goludog  a  Lazarus.  Yn 
ail  Hanes  Dwy  Wraig  a  feddwodd  wrth  fwytta  Bara  a  Brandi. 

Trefriw  Argraphwyd. 

8  pp.     (i)  By  Ellis  Roberts,  (2)  anonymous.     [G.]      M.  158. 

451.  Balad  Newydd  Yn  cynnwys  dwy  o  gerddl  Yn 
Gyntaf  Carol  Plygain  ar  Gonsert  Gwyr  Aberffraw.  Yn  ail 
Yn  gosod  allan  ddymuniad  y  Credadyn,  mewn  golwg  Ysprydol 
aV  Grist  Ymhrynedigaeth  y  Byd. 

Trefriw.     Argraphwyd. 

8  pp.     (i)  By  Richard  Roberts,  (2)  by  John  Thomas.    [G.] 

M.  162. 

452.  Balad  Newydd,  Yn  Cynnwys  Dwy  O  Gerddi.  Yn 
Gyntaf,  O  Rybydd  i  bob  Dyn  a  Dynes  feddwl  am  y  gwirion- 
eddol  Dduw  cyn  cychwyn  o'i  Tai  rhag  na  ddoenhwy  byth 
yn  ol  yn  gyffelyb  ir  trueinied  yma  a  gollodd  i  bywyd  wrth 
ddyfod  adref  o  Ffair  Fangor,  Dydd  llun  25  o  Fehefin,  1787. 
Yr  ail :  wedi  ei  chymmerydd  o  Efangylaidd  leferydd  Arglwydd 
y  bywyd,  allan  or  6ed  o  loan  lie  mae  i  fendigedig  fadroddion 
ysprydol  ef. 

L2 


148  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 


Trefriw  Argraphwyd. 

8  pp.     Both  by  Ellis  Roberts.    A  reprint  of  a  ballad  printed  in 
1787.    See  No.  373 
[G.]  M.  159. 

553.  Balad  Yn  Cynnwys  Tair  O  Gerddi  Yn  gyntaf. 
Rhybydd  i  bawb  at  osod  eu  Plant  ar  ben  i  Ffordd  fel  pan 
heneiddion  nad  ymadawant  a  hi  :  Gyda  chrybwylliad  am 
William  Huws  yr  hwn  a  ddioddefodd  farwolaeth  y  9  o  Fai  yn 
1789.  o  achos  ei  Ladrad  ai  ddrygioni  yn  agos  i  Dref  Caer- 
narfon. Yr  ail.  I  annog  Cristianogion  i  ddiolch  ir  Arglwydd 
am  ei  amrywiol  drugareddau  tu  ag  at  y  Deyrnas  yma,  yn 
enwedig  am  ddychweliad  ag  adferiad  ein  grasusaf  ddaionus 
Arglwydd  Frenhin  Sior  y  III  yr  hwn  a  gyfodwyd  o  wely 
Clefyd  i  gyflawn  Jechyd  trwy  dosturiol  gariad  yr  Hollalluog. 
Yn  drydydd,  Dymuniad  am  Drugaredd. 

Trefriw  Argraphwyd. 

8  pp.     (i)  by  Ellis  Roberts,  (2)  by  Hugh  Williams  o'r  Rhiw,  (3) 
o'r  Gell  Gymysc. 
[D.] 

454.  Balad  Newydd.  Yn  Cynwys  Tair  o  Gerddi  Y 
cyntaf,  O  ganmoliaeth  i'r  Duke  o  York,  a  diolchgarwch  i 
Dduw,  am  gael  y  ffafr  o  orchfygu  ein  gelynion  sef  y  Ffrangcod. 
Yn  ail  Hymn  o  ddeisyfiadau  Gwyr  Brydain.  Yn  drydydd 
Carol  am  ddydd  y  Farn. 

Trefriw  Argraphwyd. 

8  pp.    (1)  by  Edward  Pugh,  (2)  and  (3)  Anonymous. 

[G.]  M.  161. 

455.  Balad  Newydd,  yn  Cynnwys  Tair  o  Gerddi.  Yn 
achos  Treth  Bedyddio  Plant.  Yn  Gyntaf  Gwaith  John 
Thomas  pentre'r  foelas  Yn  ail  Gwaith  Johnathan  Hughes 
ar  yr  un  Testyn.  Yn  drydydd  Attebiad  o  waith  Thomas 
Edwards. 

Trefriw  Argraphwyd. 

8  pp.  (1)  by  John  Thomas  Pentre'r  Foelas,  (2)  by  Jonathan 
Hughes,  (3)  by  Thomas  Edwards.  The  following  englyn  appears 
after  the  last  song : — 

Wele !  warth  Gyfarth  ;  go-fach,  i'ch  atteb 
'S  dewch  etto  'i  'm  gattewrach, 
Mi  frathaf  yma'n  frithach 
Mae  CO  a  byw  mewn  Ci  bach. 

Tho.  Edwards. 
[G.]    [Nat.  Lib.  of  Wales.]    [D.]  M.  109. 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  149 

456.  Carol  Plygain.  Ar  fesur  a  elwir  King  George 
Delight.     O  waith  Dafydd  Thomas  or  Waun  fawr  yn  Arfon. 

Trefriw  Argraphwyd.     Pris  Ceiniog. 

8  pp.     By  David  Thomas  (Dafydd  Ddu  Eryri). 

[G.]    [D.]  M.  119. 

457.  DwY  Gerdd  Ddiddan.  Yn  gyntaf,  O  Hanes  fel  y  bu 
i  Fachgen  ladd  ei  Fam,  ac  y  cafodd  ei  gyflawn  dal  am  ei 
weithred.     Yn  ail,  Ynghylch  y  Ddaear  grynn. 

Trefriw.     Argraphwyd. 

8  pp.     (1)  and  (2)  Anonymous.     The  second  ballad  refers  to  an 
earthquake — 

"Nos  Wener  cynta  o  Fedi, 
Y  Tai  a'r  Tir  yn  crynnu." 
but  the  year  is  not  given. 

[G.]  M.  167. 

458.  DwY  Gerdd  Newydd  Yn  gyntaf,  Gerdd  neu  Weledi- 
gaeth,  wedi  ei  chymmeryd  allan  o  Eseciel  41  i'w  chanu  ar 
Madawiad  y  Brenhin.  Yn  ail,  Hanes  mab  i  wr  bonheddig  o 
Lancashire  aeth  i  Drafaelio,  ac  a  gymerwyd  i  garchar,  o  achos 
ei  Grefydd  yngwlad  y  Twrcs.  A  merch  y  Brenhin  hwnw  ai 
ffansiodd  ef,  gan  ddwyn  yr  Agoriadau  ai  ollwng  ef  yn  rhydd, 
gan  wneuthur  am  mod  a'u  gilydd  y  doent  drosodd  i  Loegr, 
ymhen  y  7  mlynedd,  gan  bwyntio  Priodas  y  cyfamser,  ond  y 
mab  a  briododd  un  arall,  ag  ar  ddiwrnod  y  neithior  daeth 
merch  y  Brenhin  at  ei  haddewid,  a  bu  syndod  mawr  ar  y  mab, 
fe  wrthododd  ei  wraig  briodol,  ac  a  briododd  ferch  brenhin  y 
Twrc. 

Trefriw  Argraphwyd. 

8  p.p.     (i)  by  E.  J.,  (2)  by  Edward  Pugh  ap  fyllin  fardd. 

[G.J  M.  176. 

459.  DwY  Gerdd  Newydd.  I.  O  ddiolchgar  goffadwriaeth 
am  y  gorfoleddus  Fuddugoliaeth  a  dderbyniasom  yn  ddiweddar 
ar  ein  Gelynion.  II.  Can  Newydd  a  wnaed  mewn  perthynas 
ir  Frwydur  ddiweddar  ar  y  Mor,  y  mha  uii  y  lladdwyd  y 
gwych  Ryfelwr  Arglwydd  Nelson. 

Trefriw.     Argraphwyd. 

8  pp.     (i)  by  John  Thomas,  Penfforddwen,  (2)  by  J.  Jones,  Glan 
y  Gors. 
[G.]  M.  168. 


150  A  Bibtiography  of  Welsh  Ballads 

460.  Dwy  Gerdd  Newydd,  Y  gyntaf  o  ddeisyfiad  am 
gynnorthwy  yr  Hollalluog  i'r  Brytaniaid,  orthrechu'r 
Ffrangcod  gormeslyd  y  ngbyd  a  chyngor  i  bawb  beidio  a 
hyderu  yn  eu  nerth  eu  hun ;  ond  yn  yr  hwn  yn  hyttrach  sydd 
yn  gallu  pob  peth.  Yn  ail  o  annogaetb  i  bawb  fentro  yn 
galonnog  iV  rhyfel  yn  erbyn  y  Ffrangcod ;  yn  enw  Arglwydd 
Dduw  byddinoedd  Israel  Ag  nid  mewn  gallu  dynol. 

Trefriw  Argraphwyd. 

8  pp.  (0  l>y  Morys  Dafydd,  neu  Meirig  Ebrill,  Dolgelley,  (2)  by 
Evan  James,  Llaiifachreth.  Morys  Dafydd,  was  born  in  1780, 
and  wrote  an  elegy  on  the  death  of  Evan  James,  the  author  of  the 
second  ballad  in  1804. 

461.  Dwy  Gerdd  Newydd.  Yn  gyntaf  Attebiad  i  Gerdd 
Thomas  Edwards  Ynghylch  Treth  Bedydd.  Yn  ail  Annogaetb 
i  bawb  wellhau  eu  buchedd,  a  gwahoddiad  at  Grist. 

Trefriw  Argraphwyd. 

8  pp.     (i)  By  Jonathan  Hughes,  (2)  Anonymous. 
[D.] 

462.  Dwy  o  Ganeuau  Newyddion  Yn  Gyntaf  Cyngor  ir 
Merchaid  ar  Meibion.  Yn  ail,  Carol  Plygain  i'w  ganu  aV 
Ffarwel  y  Brenhin. 

Pan  grewyd  mewn  bywyd  byw, 
Y  bydoedd  ;  pob  aden  oV  cyfryw, 
Dyn  ddodwyd  cyhoedd  ydyw 
Ar  ddiwael  deg  ddelw  Duw. 

Ond  gwelwch  beth  a  gelyn 
Ymethle'm  ;  er  maethles  diderfyn, 
Mewn  preseb  man  pawr  Asyn 
Wele  Duw  ar  ddelw  dyn. 

D.R. 
Trefriw  Argraphwyd. 

(i)by  Tho.  Edwards,  (2)  by  D.  Roberts. 

[G.]  M.  171. 

463.  Dwy  o  Ganeuau  Newyddion  Y  gyntaf  Hanes  Mab  i 
wr  bonheddig  o  Lancashire  aeth  i  Drafaelio,  ac  a  gymerwyd  i 
garchar  o  achos  ei  Grefydd  Yngwlad  y  Twrcs.  A  merch  y 
brenhin  hwnw  ai  ffansiodd  ef,  gan  ddw3'n  yr  Agoriadau  ai 


Printed  in  the  Eighteenth   Century.  1 5  I 

ollwng  ef  yn  rhydd,  gan  wneuthur  ammod  a'u  gilydd  y  doent 
drosodd  i  Loegr,  ymhen  y  7  mlynedd,  gan  bwyntio  Priodas 
y  cyfamser,  ond  y  mab  a  briododd  un  arall,  ag  ar  ddiwrnod  y 
neithior  daeth  merch  y  Brenhin  at  ei  haddewid,  a  bu  syridod 
mawr  ar  y  mab,  fe  wrthododd  ei  wraig  briodol,  ac  a  briododd 
ferch  brenhin  y  Twrc.  Yr  ail  Cynghorion  Duwiol. 
Trefriw  Argraphwyd. 

8  pp.     (i)   by  Edward  Pagh  ap  fylliii  fardd,  {2)  by  Morys  ap 
Robert  o'r  Bala.     See  458  above. 
[Brit.  Mus.] 

464.  Dwy  o  Ganeuau  Newyddion  Yn  gyntaf  Carol  Plygain 
iw  ganu  ar  y  mesur  a  elwir  'Luseni  Meistres.  Yn  ail  Cerdd 
i  rybuddio  trigolion  Brydain  i  weddio  ar  Dduw  rhag  iddo  ef 
ddanfon  rhyfeloedd  i'w  cospi  am  ei  haml  ddrygioni.  O 
Draethiad  Abraham  Williams  or  Cwmglas  gynt,  yn  awr 
Gwaen  y  Gwiail,  Plvvy  Llanllechid. 

Trefriw  Argraphwyd. 

8  p.p.     Both  by  Abraham  Williams.     On  the  last  page  is  the 
following  englyn  : — 

Duw  tad  oth  gariad  rhagorol,  Duw  lesu 

Dewisa  dy  bobi, 

Na  ad  y  leni  yn  elynol, 

Enaid  yr  un  i  fod  ar  ol. 

WilHam  Thomas,  Llanllechid. 
[M.]  M.  172. 

465.  Dwy  o  Ganiadau  Diddan.  Yn  gyntaf  Ystori  y  Crys 
Gwaedlyd.  Yn  ail  Cwyn  a  chyngor  Deifes  i'w  bum  brawd, 
yn  gosod  allan  eglur  ddanghosiad  o  feddyliau  Calonne  yr 
anrhugarogion. 

Trefriw,  Argraphwyd. 

8  pp.     (i)  by  Tho.  Davies.     For  an  account  of  the  first  ballad 
see  Haiies-gerddi  Cymraeg,  p.  45.    [G.]  M.  179. 

466.  DwY  o  Gerddi  Diddan  Yn  gyntaf  Hanes  gresynus 
yn  gosod  allan  fel  y  darfu  i  32,  rhwng  Meibion  a  Merchaid, 
wrth  ddychwelyd  adref  o  Ffair  Fangor,  Mehefin  y  25,  1787,  i 
Ynys  Fon,  syrthio  i  Sianel  y  Beaumares  dros  y  Cwch  i  waelod 
y  Mor,  ac  fe  a  ddarfu  i  28  golli  eu  bywyd,  a  4  ddaeth  yn  fyw  ir 
Ian.  Yn  ail.  O  Gyngor  y  Prydydd  i  bob  Dyn  ymwrthod  a'i 
blesere,  a  throi  at  yr  Arglwydd. 


152  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 


Trefriw,  Argraphwyd. 

8  pp.     (1)  and  (2)  by  Thomas  Jones. 

At  the  end  :— "  Ychydig  o  Englynion  ir  Pechadiir  di  Edifeiriol  i 
feddwl  am  ei  ddiwedd,"  by  Thomas  Jones. 

[G.]  M.157. 

467.  Dwy  o  Gerddi  Diddan.  Yn  gyntaf  Wedi  ei  chym- 
meryd  allan  or  unfed  Bennod  ar  bymtheg  o  St.  Luc,  sef 
Dameg  y  Goludog  a  Lazarus.  Yn  ail  Hanes  Gwraig  o  Sir 
Forganwg  y  ganwyd  iddi  drwy  Ragluniaeth  Duw  wyth  o  Blant 
mewn  pedair  blynedd,  sef  dwy  waith  dri  ac  unwaith  ddau. 

Trefriw  Argraphwyd. 

8  pp.    Both  by  Ellis  Roberts. 

[G.]    [D.]  M.  152. 

468.  Dwy  o  Gerddi  Diddan  Yn  gyntaf  Yn  erbyn  caledwch 
Calonne  y  Byd  yn  crybwyll  peth  am  yr  hen  Oes.  Yn  ail. 
Lief  yn  Wyneb  pob  Cydwybod  euog. 

Trefriw  Argraphwyd. 

8  pp.      Both    Anonymous.      At    the    end    are    the    following 
Englynion : — 

Os  berni  yn  faith  barn  fi,  mewn  rheswm 

Na  rusa  ddweud  immi. 

Na  farn  yr  Avven  lawen  lili, 

Mae  hon  ai  thro  oddiwrth  un  a  thri. 

Gwaith  Prydydd  rhingclyd  o  nant  y  Fflint, 
Mewn  gole  ar  grint  Fugeilied 
Sy'n  caru  yn  fwy  wobrwye  res, 
Na  rhann  sy  ar  les  yr  Enaid. 
[D.l 

469.  Dwy  o  Gerddi  Diddan  Yn  gyntaf  Hanes  Mwrdwr 
echryslon  a  fu  yn  y  Deheudir  Ymhlwy  Arberth  yn  Sir  y 
Benfro,  fel  y  lladdwyd  pedwar  o  Bobl,  a  llosgi  'r  ty,  fel  eu 
daliwyd,  ac  ai  Carcharwyd,  fe  ai  Crogwyd  ac  a  Sibedwyd,  ac 
fe  roddwyd  pawl  drwy  un  o  honynt  yn  Ddaear  a  darlleiniad  oi 
achos  ar  y  pren,  iw  weled  hyd  heddyw.  Yn  ail  Ymddiddan 
rhwng  Gwr  Ifangc  ai  Gariad  ar  bwynt  Priodi,  fel  ag  yr  aeth 
Angau  ag  ef  or  Byd. 

Trefriw  Argraphwyd. 

8  pp.    (1)  by  Ellis  Roberts,  (2)  Or  Gel!  Gymysc. 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  153 

470.  Dwy  o  Gerddi  Duwiol.  I.  I  Annog  Cristnogion 
am  ddeisyfu  ir  Arglwydd  Fendithio  ein  lluniaeth  hefyd  i  fod 
yn  ddiolchgar  am  dano.  II.  Fel  yr  oedd  Gwraig  yn  golchi  ei 
Phlentyn  mewn  Twb,  ac  un  arall  wedi  myn'd  allan  ;  a 
Chyllell  yn  ei  law  ag  fe  syrthiodd  arni ;  a'i  Fam  a  redodd 
atto,  ac  erbyn  ei  dyfod  i'r  ty  yr  oedd  hwnnw  wedi  boddi  yn 
twb.  Ai  Tad  a  ddaeth  yno  a  gweled  ei  ddau  Blentyn  yn 
Gyrph,  fe  dybiodd  ma'i  Wraig  ai  lladdase  ac  fe  ai  Iladdodd.  Ag 
yn  ddiwaetha'  fe  laddodd  ei  hun :  Yr  hyn  fu  mewn  lie  elwir 
Rukensdorflf  pentre  Silesia. 

Trefriw,  Argraphwyd. 

8  pp.    (i)  by  Hugh  Williams,  (2)  by  Ellis  Roberts. 

[M.]    [Wrtydyn.]  M.  141. 

471.  Dwy  o  Gerddi  Duwiol.  I.  I  annog  Cristnogion 
am  ddeisyfu  ir  Arglwydd  Fendithio  ein  lluniaeth  hefyd  i  fod 
yn  ddiolchgar  am  dano.  II.  Ymddiddan  rhwng  yr  Enaid  a'r 
Corph,  bob  yn  ail  Pennill. 

Trefriw  Argraphwyd. 

8  pp.    (i)  by  H.  Williams  o'r  Rhiw,  (2)  by  Ellis  Roberts. 
[M.]  M.  140. 

472.  DwY  o  Gerddi  Newydd.  Y  Gyntaf  yn  gosod  allan 
hanes  Ofnadwy  a  fu  ym  Mhlwy  Llan-Gian  yn  Sir  Gaernar- 
fon,  fel  ag  yr  ennynnodd  tan  yn  y  Plas  yn  Neigwl,  ag  ai 
llosgodd  6  yn  lludw,  a  Chwech  o  Bobl  oedd  yn  ei  Gwelay. 
Yr  ail  Yn  gosod  allan  ddymuniad  y  Credadyn  mewn  Golwg 
Ysprydol  ar  Grist  Ymhrynedigaeth  y  Byd. 

Trefriw  Argraphwyd,  tros  Richard  Roberts. 

8  pp.  (i)  by  E.  R.,  (2)  by  John  Thomas  Pentre  foelas.  The 
first  ballad  begins  on  the  Title  Page,  and  part  of  the  first  verse  is 
sandwiched  between  the  Title  and  the  imprint.  For  another 
edition  of  (1)  see  No.  445.     [M.]  M.  169. 

473.  Tair  o  Gerddi  Newydd  gyntaf  Yn  gosod  allan  hanes 
un  ar  ddeg  o  Ysgolheigion  ag  un  Llangc  aeth  i  geisio  eu 
hachub  ag  a  foddodd  y  deuddeg  yn  Afon  Teifi  mis  Chwefr 
diwaetha,  1789,  drwy  ir  Rhew  dorri  danyn  ail  Coffadwriaeth 
am  Madam  Lewis  o  Las  Dulas  I  gofio  ei  daioni  ir  Tylodion. 
Trydydd  Yn  Gosod  allan  gyflwr  yr  Annuwiol  sy'n  marw  yn  ei 
bechod. 


154  ^  Bibliography  of  Welsh  Ballads 


Trefriw  Argraphwyd. 

All  by  Ellis  1 
[D.]  M.165. 


8  pp.    All  by  Ellis  Roberts,  (2)  being  same  as  (2)  in  No.  46. 


475.  Tair  o  Gerddi  Newydd  gyntaf  Yn  gosod  allan  y 
moddion  niae'r  dwst  Aur  yn  achub  bywyd  Llofruddion 
Gwaedlyd  yn  gyffelyb  ir  Gwyddel  diweddar  Ynghaernarfon 
ail  Coffadwriaeth  am  Madam  Lewis  o  Las  Dulas  i  gofio  ei 
daioni  ir  Tylodion.  Trydydd  Yn  Gosod  allan  gyflwr  yr 
Annuwiol  sy'n  marw  yn  ei  bechod. 

Trefriw.     Argraphwyd. 

8  pp.    The  three  by  Ellis  Roberts. 

[G.]    [D.]  M.  163. 

475.  Tair  o  Ganiadau  Diddan.  Y  gyntaf,  yn  gosod  allan 
ddymuiad  y  Credadyn  mewn,  golwg  Ysprydol  ar  Grist, 
ym  Mhrynedigaeth  y  Byd.  Yn  ail  Cyngor  i'r  Meibion  ar 
Merchaid.  Yn  drydyd  Penill  Cymmysgedig  Cymraeg  a 
Saesnaeg  o  fawl  i  Grist. 

Trefriw  Argraphwyd. 

8  pp.     (i)  by  John  Thomas,  Pentre  foelas,  (2)  by  Thos.  Edwards, 
(3)  by  William  Jones,  Siopwr  Rhos  Llanerchrigog. 
[Salesbury  Coll.] 

476.  Tair  o  Ganiadau  Newyddion.  L  Myfyrdod  y  Llongwr, 
ar  y  Mor.  IL  Dau  Bennill  ar  y  Taranau.  III.  Can  a  gyfan- 
soddwyd  ar  yr  achlysur  o  adferiad  Jechyd  ein  grasusaf  Frenhin 
Sior  y  trydydd,  1789. 

Trefriw  Argraphwyd. 

8  pp.    The  three  by  Dafydd  Thomas. 
[Brit.  Mus.]    [Nat.  Lib.  of  Wales.] 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  155 

JOHN  ROWLAND  (1760). 


The  history  of  this  press  is  by  no  means  clear.     It  is  certain  that 
books  were  printed  there  in  the  year  1760,  e.g.,  the  following: — 

Agoriadau  Datguddiad  Creadigath  y  Nefoedd  Gen.  I,  VIII,  V.Ar 

Angylion  y  Cerubiad  a'r  Seraphiad  Ex.  37,  7,  8,  9.    V  Eiay  37,  16. 

Gen.  1,  19.     Ysbryd  Duw  yn  ymsymyd  ar  y  Dyfroedd  Ordinhad  yr 

haul  ar  Lleuad  y  ser  ar  goleuni  ar  Tywyllwch  y  Trydydd  Sgrifeniad 

o  waith  yr  Awdwr  Argraphwyd  yn  Modedern  yn  y  Flwyddyn  1760 

Ac  ar  werth  yn  amryw  o  fanau  Ynghymru  a  Lloeger. 

A  reference  to  this  book  appears  in  a   note   on   a  ballad  (No.  477) 

quoted  below.     At  least  two  other  books  were  printed  at  Bodedern, 

viz.,  Yr  Ymarfer  o  Lonyddwch,  by  George  Webb,  which  has  the  imprint 

"Argraphwyd  ym  Modedern  yn  Sir  Fon,  gan  John  Rowland  tros  Ellis 

Jones"   and   "  Rhai    Hymnau   A   Gasclwyd    ynghyd    Er  Anogaeth,   a 

diddanwch  Teulu  Sion".    Argraphwyd  'Modedern  yn  Sir-Fon,  gan  lohn 

Rowland:  tros,  Richard  loiies  a  lohn  Roberts.     At  the  end  of  this  book 

■  there  is  a  notice  that  John  Roberts,  of  Holyhead,  intended  to  issue  a  new 

and  enlarged  edition  of  Y  Cywir  Ddychwelwr,  and  also  the  following 

note  by  the  printer,  John  Rowland:— 

I  Mae'r  Printiwr  Llyfr  bychan  hwn,  yn  dymuno  ar  bawb  ac 
sydd  yn  chwennych  yn  dda  i  Sion  Gofio  am  dano  ef  bob  amser  yn 
eu  Gweddi  hwy  I  dalu  diolch  i  Dduw  am  bob  peth  ag  wnaeth  yr 
Arglwydd  drosto  ef,  ac  i  gael  Jawn  dyscaidiaeth  yn  y  Scrythyrau 
gan  yr  Yspryd  Glan;  Trwy  Waed  Jesu  Grist,  Ac  ir  Arglwydd  fod 
Mor  Raslon  ai  gadw  ef  yn  y  Ffordd  hono,  dros  byth  Amen,  Amen. 
The  press  seems  to  have  been  moved  to  Bala  in  1761  (see  below 
P-  157)- 

Several  ballads  issued  from  this  press  have  no  imprint  so  that  it  is 
not  possible  to  say  whether  they  were  actually  printed  at  Bodedern  or 
Bala. 

The  type  used  in  the  Bodedern  press  is  the  same  as  that  used  in 
the  Bala  press,  but  it  is  quite  different  from  the  type  of  the  Holyhead 
press  owned  by  Lewis  Morris  in  1735.  Some  light  is  thrown  on 
this  matter  by  the  letters  which  passed  between  William  Morris 
and  his  brother  Lewis.  In  a  letter  dated  Nov.  7th,  1760,  William 
encloses  a  paper  printed  at  Bodedern  by  a  lame  man  who  kept 
school  there,  who  was,  he  says,  a  native  of  Cardiganshire.  This 
undoubtedly  refers  to  John  Rowland,  whose  name  appears  on 
the  Bodedern  and  Bala  books.  In  a  letter  written  in  January  1762, 
William  says  that  the  printer  had  been  to  see  the  press  owned  by  Lewis 
Morris  but  that  he  thought  the  type  too  large,  "small  pica  sydd  arno  fo 
eisiau,  fe  bryn  y  gvvaith  coed  a  cherrig  a  haearn  os  y  chwi  ai  gwerth  heb 
y  llythyrenna,  ac  y  mae  yn  dymuno  cael  gwybod  beth  a  gymerwch  am 
dani.  Mae  o  yn  dywedyd  y  ca  fo  un  newydd  danlliw  am  ddeuddeg 
punt.  Diamau  fod  llawer  o  bethau,  ac  nid  ychydig,  wedi  colli  a  thorri 
wrth  eu  symmud  o'r  naill  fan  i'r  Hall  er's  gwell  nag  ugein  mlynedd".  On 
William's  death  in  1763,  Lewis  Morris  asks  his  brother-in-law,  Owen 
Davies,  to  arrange  for  the  removal  of  the  press  to  Aberystwyth.  It  has 
been  stated  {Dafydd  Jones  o  Drefrlw,  by  Rev.  O.  Gaianydd  Williams, 
1907)  that  Lewis  Morris's  press  afterwards  became  the  property  of  David 
Jones,  Trefriw,  and  there  is  undoubtedly  a  similarity  between  the  type 
used  in  both  presses,  but  the  type  used  at  Bodedern  was  quite 
different. 


15^  ^  Bibliography  of  Welsh  Ballads. 

in.  Dwy  o  Ddewisol  Gerddi  Yii  Gyntaf,  Dechreu  Cerdd 
ar  Leseni-meistres  o  Goffadwriaeth  am  Grace  Williams  or 
Ty  yn  y  Llan  Aber 

Yr  ail  Hanes  Gwr  ar  i  Gla-wely  o  Glefyd  Marwoleth  yr 
hwn  adawodd  i  anwyl  Kerch  yn  gyd  Ysucutores  ai  Mam,  Ai 
Mam  drwy  dwyll  Satan  a  Laddodd'r  Eneth  o  herwydd 
y  Pywer  fel  y  daeth  Yspryd  yr  Eneth  i  Wirio'r  Waithred' 

Argraphwyd  ym  Modedern  yn  Sir  Fon  gan  lohn  Rowland. 

8  pp.     (i)  Anonymous,  (2)  by  Hugh  Jones. 
At  the  end  is  the  following  announcement: — "This  is  to  Acquaint 
the   Publick  that  a  Book  called  the  Acoriadau  Datguddiad  Wrote  by 
Thomas  Williams  of  Tal  y  Bont  near  Bangor  and  Printed  upon  this  new 
Tipe  Will  come  out  of  the  Print  with  Speed. ' 

[G.]  M.  344- 

478.  Dwy  o  Ddewisol  Gerddi  Yn  Gyntaf,  Gyngor  Wraig 
y  Ty  i'w  Gwr  am  iddo  beudio  fod  yn  Ofer  ar  Hitting-Tingcer 
yr  ail,  ynghylch  y  Ryfel  rhyng  Ffrans  a  Lloeger  ar  y 
Mesur  a  Elwir  y  dydd  cyntaf  o  Awst  neu  first  of  August 

Jesus  is  the  Saviour  of  Men. 
Argraphwyd  ym  Modedern  yn  Sir  Fon  gan  lohn  Rowland. 
Dechreu  Gerdd  Wraig  y  Ty. 

8pp.      (1)  Anonymous,  (2)  ending — "Ellis  Roberts  ai  Caut  u 
John  Edwards  ar  hitting  Dingcar  " 
[G.l  M.  343- 

479.  Tair  o  Gerddi  Newyddion  Yn  Gyntaf  Cerdd  ar 
ddyll  ymddiddan  rhwng  y  byw  a,r  marw,  sef  Esqr.  Williams 
or  Garnedd  wen  yn  sir  fflint  a'i  fab  ar  y  Mesur  a  elwir 
Diniweidrwydd  yn  ail  Esampl  Ofnadwy  ynghylch  Gwr 
Ifangc  o  BlwyV  Mwmwls  yn  Sir  Forganwg  a  laddodd  ei  Dad 
a'i  Fam  mewn  modd  Dychrynadwy ;  ar  y  Mesus  a  elwir  con- 
ceit y  gaptain  morgan  yn  Drydedd  Cerdd  o  ymddiddan  rhwng 
Cwr  Ifangc  ai  Gariad  ar  London  Prentice' 

Argraphwyd  ym  Modedarn  yn  Sir  Fon  gan  John  Rowland 
tros,  Lowri  Parry. 

8  pp.    (I)  by  Hugh  Lloyd  y  Gwydd,  (2)  by  Lowry  Parry. 


The  last  verse  of  the  first  ballad  gives  the  date  of  printing 
rglwydd  LI 
un  mil  Saith  Gant  ac  union  Drigian 


"Oed  ei  Harglwydd  Llywydd  Llawen 


pan  brintied  hyn  o  Sampl  angri 
na  ddel  byth  moi  bath  hi  Gymru." 
[G]  M.  342. 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  157 

JOHN  ROWLAND  (1761-1762). 


John  Rowland  seems  to  have  left  Bodedern  for  Bala  in  1760  or  1761, 
for  in  the  latter  year  he  printed  at  least  three  books  in  Bala.  He  also 
printed  books  there  in  1762  and  perhaps  for  a  year  or  two  afterwards. 
Many  of  his  books  are  undated  so  that  it  is  difficult  to  know  when  he 
actually  gave  up  printing. 

It  is  clear,  however,  that  Rowlands  was  misled  in  his  Bibliography 
with  regard  to  the  date  of  ^me  of  the  books,  as  he  places  one  of  them 
as  early  as  1748  (p.  416)  and  another  as  late  as  1776  (p.  575).  In  both 
these  instances  he  was  wrong  as  neither  of  the  books  he  refers  to  was 
dated. 

480.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  Yn  Gyntaf ;  Hanes  fel 
y  tyfodd  ymrafael  mawr  yng  nghymru,  rhwng  dau  wr  Bon- 
heddig  anrhydeddys  un  Cymro  ganedigol  o'n  Gwlad  ni  ;  a 
elwir  yn  gyffredin  Sr.  John  yr  Haidd  neu  Gwrvv :  a'r  Hall 
Gwag  ymdeithydd  o  wledydd  pellenig  tros  y  Mor  a  elwir 
Morgan  Rondol,  yn  Gomeraeg;  Ag  yn  Saesonaeg  Tea,  yr 
hwn  a  geisiodd  draws  fyned  yn  Farchog  yn  lie  Sr.  John  :  iw 
chanu  ar  'Hittin  Dingcer.  Yn  ail  Cerdd  newydd  i  annerch 
Owen  Jones  o  Gaer  Gybi  Oddi  wrth  ei  hen  ffrynd  John 
Morris,  yr  hwn  aeth  yn  un  o  Filitia  Sir  Ddimbech  :  iw  chanu 
ar  ffarwel  Brydain. 

Argraphwyd  yn  y  Bala  gan  John  Rowland,  1761. 

8  pp.    (1)  Anonymous,  (2)  by  Hugh  Jones. 

[G.]    [D.]  M.397. 

481.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion  Un  o  waith  Jonathan 
Hughs  o  Langollen  i  Ferch  a  daflodd  i  Phlentyn  i  Ddyfrdwy 
iw  Chanu  ar  Gwel  yr  Adeilad.     1761. 

Yr  ail  yngylch  Cwymp  Dyn  in  Chanu  ar  Frynniau'r 
Jwerddon. 

Argraphwyd  yn  y  Bala  gan  John  Rowland  Tros  Thomas 
Roberts 


8  pp.     (i)  By  Jonathan  Hughes,  (2)  by  Thomas  Roberts. 
[G.J  M.  396. 

482.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion  Yn  Gyntaf  Cerdd  newydd 
neu  chydig  o  Grybwylliad  am  y  mawr  demestl  neu  y  Rhyfel 
presennol  y  mae  Gwyr  Yspaen  yn  ei  ddarparu  in  Herbyn, 


158  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 

gyda  rhybydd  i  wyr  Lloegr  alw  ar  Dduw  iw  Chanu  aV 
Amorilys. 

Yn  ail  Cerdd  fel  y  darfu  ir  Anrhydeddus  Farchog  sef  Sion 
yr  Haidd  ai  Ewyllyswyr  da  gyfodi  yn  erbyn  y  Traws 
feddianwr  sef  Morgan  Rondol,  ac  ar  ychydig  o  amser  ei 
ddinistrof  ef  ai  Ganlynwyr  iw  chanu  ar  Barnad  Mwngc. 

Argraphwyd  yn  y  Bala  gan  John  Rowland  yn  Chwefror 
1762.    Tros  Thomas  Marc 


8  pp.    (i)  Anonymous,  (2)  By  Hugh  Jones. 


M.  398. 


483.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  Yn  gyntaf  Ystyriathau 
ynghych  diwedd  Amser  neu'r  Dychrynadwy  Arwyddion,  a 
Ryvfeddodau  a  fydd  yn  y  dydd  diweddaf :  gwedi  i  gymeryd 
alien  o  amriw  fannau  o'r  Yscrthyrau  Sanctaidd  :  sef  y 
Dychryn  a  fydd  ir  anuwiolion  weled  Diben  pob  peth,  a  mawr 
Orfoledd  y  eyfiawn  yn  y  Nefoedd.  Yn  Ail  Cerdd  Tros  Wraig 
aedd  yn  Diodde  caethiwed  a  Carchar,  gan  ei  gwr  ei  hynnan 
iw  chanu  ar  y  Don  y  Ceiliog  Du. 

Argraphwyd  yn  Bala  gan  John  Rowlad  tros  William  Davis. 

8  pp.     (1)  and  (2)  by  Hugh  Jones,  Llangwm. 

After  the  second  ballad  there  are  four  verses  by  the  printer, 
"  Dymyniant  y'r  Argraphwr  at  y  Cymru  ",  from  which  it  appears 
that  this  was  one  of  his  first  publications  at  Bala.  This  is  cata- 
logued under  the  year  1777  in  Llyfryddiaeth  y  Cymry. 

[D.] 

484.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion  I  Ynghylch  Ballchder  y 
Gwyr  Mawr,  ynghud  ar  Saeson  i  hudo  a  Difetha  'r  Cymru  ar 
Fesur  a  elwir  Hun  Gwen-llian.  II  Omddiddan  rhwng 
Tafarnwr  ar  Siopwr  ar  Fesur  a  elwyr  Hutyn  Dincer. 

8  pp.  (1)  Anonymous,  (2)  by  Ellis  y  Cowper.  Woodcut  of 
two  birds  on  Title  Page.  No  imprint,  but  it  is  clear  from  the  type 
that  it  was  printed  at  the  Bala  or  Bodedern  press. 

[D.] 

485.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion  I  o  Fawl  i  Falisia  Sir  Fon 
ar  Ffansi'r  Milwr  II  Chydig  o  Benillion  ar  Frenddwyd  y 
Frenhines  o  Gwunfan  gwr  am  wenyn  oedd  ynrws  i  Du 
mewn  Ceubren  ac  i  ddysdyru'r  Llid  ar  ai  dygodd  liw  nos. 

Argraphwyd  yn  y  Bala. 

8  pp.    Both  by  Ellis  Roberts.    The  imprint  on  p.  8.    Woodcut 
on  Title  page  of  man  smoking  long  churchwarden  pipe. 
[Salesbury  Coll.],    \p. 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  159 

486.  Tair  o  Gerddi  Newyddion  I  Cerdd  ar  ystyriaeth  am 
grefydd  wirioneddol  yn  Jesu  Grist  yw  chanu  ar  wel'r  Dailad 
II  O  ymddiddanion  rhwng  y  mr  tir  ar  tenant  'yw  chanu  ar 
sweet  Basion  neu  gynset  gwyrdyfi  III  Cyffes  gwraig  y  tenant 
wedi  tori  fyny  yw  chanu  ar  ffarwel  trefaldwyn. 

Argraphwyd  yn  y  Bala  gan  J.  R. 

8  pp.    (i)  and  (3)  by  Thomas  Edwards,  (2)  Anonymous.   Wood- 
cut at  end. 
[D.] 

487.  Tair  o  Gerddi  Newyddion  Yn  Gyntaf  Cerdd  yn 
Dangos  pa  belled  y  mae  Dyn  wedi  Serthio  oddiwrth  Ras  Duw 
ynghydar  inawr  Drigaredd  ac  sydd  gan  Grist  tu  ag  at  y  fath 
Greaduriaid  mewn  Pechod  iw  Chanu  ar  Fryniau'r  Jwerddon. 
Yn  ail  Cerdd  yn  rhoi  Hanes  Lundain  iw  Chanu  ar  Hen  Don 
Y  drydydd  Cerdd  ydiw  DirifauV  Dreth  yn  amser  y  Frenhines 
Ann  ynghlych  1 708  iw  Chanu  ar  Wiliam  Crismond. 

Argraphwyd  yn  y  Bala  gan  John  Rowland  Tros  Thomas 

Rowlant. 

8  pp.    (i)  Anonymous,  (2)  by  Ellis  ap  Ellis,  (3)  by  Richard 
Llwyd  o'r  plas  Meini  yn  Festiniog. 
[U.C.W.],     [D.l 


i6o  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 

flDacb^nlletb* 

TITUS  EVANS  (1789-1793). 


In  his  Cambrian  Bibliography,  Rowlands  notes  a  book  issued  by  Titus 
Evans  from  his  press  at  Machynlleth  in  1787.  An  entry  of  the  same  book, 
however,  appears  under  the  year  1789,  and  it  is  possible  that  an  error  in 
transcription  has  occurred.  At  any  rate  Titus  Evans  does  not  seem  to 
have  pnnted  anything  in  1788.  In  1789  he  printed  the  following  book: 
Caniadaii  Preswylwyr y  Graig :  Sef  Ychydig  Hymnau  etc,  gan  John 
Williams,  Aberystvvith.  Machynlleth  Argraphwyd  tros  yr  Awdwr,  ag 
ar  werth  yno  gan  Titus  Evans.     Pris  dwy  geiniog.     m  d  cc  lxxxix. 

The  last  book  attributed  to  him  \s  Athfawiaethy  Drindod  Mewn  Tair 
Pregeth  etc.,  which  was  issued  in  1793.  Rowlands  says  that  Titus 
Evans  was  an  excise  officer,  that  he  was  dismissed  from  his  office,  and 
that  on  the  death  of  his  wife  he  and  his  children  emigrated  to  America, 
leaving  his  apprentice,  Edward  Pritchard,  to  carry  on  the  printing 
business.  Mr.  Edward  Rees,  Machynlleth,  in  an  article  on  Llyfrydd- 
iaeth  Machynlleth  in  the  Geninen  for  January  1908,  shows  that  Evans' 
wife  was  buried  on  April  6th,  1793.  The  first  book  attributed  to 
Pritchard  (see  No.  491  below)  if  Rowlands  is  correct,  was  published  in 
1795,  therefore  there  is  a  gap  of  two  years  to  be  accounted  for.  It  now 
appears  that  Titus  Evans  did  not  immediately  emigrate  to  America,  but 
opened  a  printing  establishment  in  Barmouth,  where  he  was  settled  in 
1794  (see  No.  494  below). 

488.  Can  ar  y  testyn  o  Fedydd,  mewn  Attebiad  i  eiddo  y 
Parchedig  B.  Francis  :  ac  mewn  Amddiffyniad  i  hawl 
Babanod  i'r  Ordinhad.     Gan  y  Parchedig  B.  Evans. 

Machynlleth  :  Argraphwyd  gan  T.  Evans.     1790. 

This  title  is  taken  from  Rowlands'  Bibliography,  p.  650,  and 
it  is  apparently  an  answer  to  a  ballad  on  the  same  subject  by  B. 
Francis,  printed  at  Carmarthen. 

489.  Can  ar  y  Testun  o  Fedydd,  Mewn  Attebiad  i  Eiddo 
Un  Dafydd  Wiliam,  (fel  y  tebygir)  yr  hwn  a  wnaeth  gan  o 
enllib  ar  y  Parchedig  B.  Evans,  Dan  rith  o  attebiad  i'w  lyfr  ef 
ar  yr  un  testun,  gan  haeru  fel  y  Pab,  fod  ei  drefn  ef  yn 
anflfaeledig,  heb  un  sail  ysgrythurol  yn  ei  holl  waith,  ond 
adeiliad  o  goed  a  gwair  a  sofl  a  gaiff  ei  losgi  ryw  ddydd.  Wedi 
i'r  holl  blaid  wrthwynebol  fethu  a  rhoddi  attebiad  teg  i'n 
hawdwr,  nid  oedd  dim  i'w  wneuthur  ond  eilio  Baledau,  mewn 
ffordd  o  wawd  a  dirmyg  ;  o  herwydd  hyn  nid  wyf  yn  gweled 
yn  beth  anghymwys,  yn  ol  cyngor  Solomon,  i  atteb  yr  Ynfyd 


Printed  in  the  Eighteenth   Century.  i6i 

yn  ol  ei  ynfydrwydd,  rhag  iddo  fod  yn  ddoeth  yn  ei  olwg  ei 
hun.  Diar.  xxvi.  5.  Anwylyd,  na  chredwch  bob  Yspryd. 
eithr  profwch  yr  Ysprydoedd  ai  o  Dduw  y  maent.  I.  loan,  iv. 
i.  Mi  fyddaf  yn  Dduw  i  ti,  ac  i'th  had  ar  dy  ol  di.  Gen, 
xvii.  7.  I  chwi  mae'r  addewyd  ac  i'ch  Plant.  Act.  ii.  39. 
Gadewch  i  Blant  Bychain,  ac  na  waherddwch  iddynt  ddyfod 
attaf  Fi.  Mat.  xix.  14. 

Machynlleth:  Argraphwyd  1791. 

8  pp.  Anonymous.  This  is  an  answer  to  a  ballad  written  by 
Dafydd  William  on  Infant  Baptism. 

The  number  of  controversial  pamphlets  on  the  subject  of 
Baptism  in  Welsh  is  very  extensive.  In  the  nature  of  things  it  is 
to  be  expected  that  owing  to  the  tenets  of  the  Baptist  denomina- 
tion the  mere  statement  of  its  position  on  the  question  of  Baptism 
produces  a  literature  which  is  mildly  controversial.  Occasionally 
indiscreet  partisans  rush  into  a  fray,  and  we  get  a  series  of 
pamphlets  following  one  another  in  quick  succession.  The  con- 
troversy of  1 788-1 791  with  which  this  ballad  deals  was  one  of  the 
most  famous,  and  is  particularly  interesting  as  it  produced  a  crop 
of  ballads. 

In  1788  the  Rev.  Benjamin  Evans,  Y  Drewen,  published Z/^^^^r^w 
at  Gyfaill  ar  y  Pwn^c  o  Fedydd.  In  the  preface  to  this  book  he 
states  that  it  was  written  at  the  request  of  a  friend  to  combat  the 
views  expressed  in  the  translation  of  a  work  by  Samuel  Wilson. 
The  book  referred  to  Llawlyfr  Ysgrythyrol,  ?teu  Ddarluniad 
E^lur  dr  Ordinhad  0  Fedydd  was  printed  in  1 785.  The  translator 
ofthis  work  could,  with  equal  truth,  retort  that  several  pamphlets 
advocating  Infant  Baptism  had  been  published  at  Trefecca  and 
Carmarthen,  before  the  issue  of  his  work.  Benjamin  Evans's  book 
contained  many  references  to  the  Baptists  which  were  bound  to 
cause  irritation,  and  it  is  worthy  of  note  that  he  omitted  these 
objectionable  references  in  the  second  edition  of  the  book  in 
1789. 

In  1789  the  Rev.  William  Richards,  of  Lynn,  on  behalf  of  the 
Baptists,  wrote  a  book  called  Athrawiaeth  Bedydd  Dwfr  yn 
cael  ei  ha7nddiffyn,  and  another  book  was  also  issued  by  loan 
Rhys  in  the  same  interest.  In  January  1790,  the  Rev.  B.  Francis, 
of  Horsley,  a  celebrated  Baptist  divine  and  hymn-writer,  wrote  a 
ballad  on  the  same  subject,  which  was  printed  at  Carmarthen. 
This  was  answered  by  the  Rev.  B.  Evans  in  a  ballad  issued  at 
Machynlleth  in  1790  (see  No.  488).  It  also  appears  that  Dafydd 
Wiliam,  the  Baptist  poet,  took  part  in  the  fray,  to  be  answered  in 
due  course  by  the  anonymous  writer  whose  contribution  is  here 
catalogued  (see  Nos.  553-4). 

[J.  D.  Lewis  Coll.] 

490.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion  :  Y  Gyntaf.  Yn  rhoi 
ychydig  o  hanes  am  y  gwrthryfel  a  fu  rhwng  Brenin  Ffraingc 
a'i  deyrnas  ei  hun,  ac  y  torrasant  ei  ben  ef ;  ac  ymhellach  y 
modd  y  maent  yn  sychedu  am  waed  yr  hen  Frytaniaid ;  ond 
gobeithio  y  tagant  o   syched   yn  gyntaf,  ac   na  chant   mo'u 


1 62  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 

hewyllys  arnom  ni.  Duw  a  safo  gyd  a  Brenin  George  y  III 
ydd.  ac  Eglwys  Loegr  :  Yr  Ail.  Am  gwymp  Dyn  yn  yr  Adda 
cyntaf,  a'i  gyfodiad  yn  yr  Ail. 

Machynlleth:  Argraphwyd  gan  T.  Evans.     1793. 

8  pp.  (i)  By  Richard  Roberts,  baledwr,  (2)  Anonymous.  At 
the  end  the  words  "  Pris  Ceiniog."  Many  of  the  ballads  were  sold 
for  a  half-penny.  In  addition  to  what  has  been  said  above  as  to 
Titus  Evans,  it  may  be  mentioned  that  he  was  engaged  in  selling 
books  at  Machynlleth  as  early  as  1779,  as  his  name  appears  on 
the  imprint  of  an  almanac  of  that  date,  but  there  is  no  evidence 
that  he  started  printing  before  1789. 
[D.] 

EDWARD  PRITCHARD  (1795-1805). 

As  mentioned  above,  Pritchard  is  said  to  have  served  his  apprentice- 
ship with  Titus  Evans  at  Machynlleth,  and  to  have  afterwards  acquired 
the  business.  The  last  book  attributed  to  him  was  printed  in  1804,  but 
there  is  an  allusion  to  him  in  a  Welsh  almanac,  Cyfaill  Taeredd  for  the 
year  1805,  which  was  issued,  of  course,  late  in  1804.  The  publisher  of 
this  almanac,  which  was  printed  in  Dublin,  suffered  from  the  piratical 
tendencies  of  Pritchard  and  Ishmael  Davies,  of  Trefriw,  and  at  the  end 
of  the  almanac  he  has  printed  the  following  lines : 

YnNhrefryw  bydd  digon,  oddarnau  cyfeillion  ;  Gan  Ismael  ai  weision, 
yn  llwydion  eu  llyn  ;  a  Prichard,  Machynlleth,  sy'n  hwylio  mor  helaeth, 
i  dwyllo  ei  gym'  dogaeth,  yn  ddygyn. 

In  spite  of  this  protest,  and  of  many  others  made  by  the  long-suffering 
Roberts  of  Holyhead,  the  almanacs  continued  to  be  pirated  by  printers 
in  the  smaller  Welsh  towns,  down  to  the  year  1830. 

491.  Tair  Gerdd  Newydd.  Tra  rhagorol.  I.  Cerdd  o 
Galondid  i'r  Milwyr  Gwladychaidd  yr  ydys  yn  codi  yn  y 
deyrnas  hon  i  gadw'r  Porthladdoedd,  pa  rai  a  elwir  yn  gyffredin 
Militia  neu'r  Train  Band.  II.  Myfyrdod  Duwiol  rhwng  Dyn 
ac  ef  ei  hun  cyn  dydd  ar  ei  wely.  III.  Ymddiddan  rhwng 
hen  Wr,  a  Llanc  ieuangc  oedd  yn  myned  i  garu :  bob  yn  ail 
bennill. 

Machynlleth,  Argraphwyd  gan  E.  Prichard.     1795. 

This  title  is  taken  from  Rowlands'  Cambrian  Bibliography, 
P-  695- 

492.  DwY  Gerdd,  Ragorol  Y  Gyntaf  Dammeg  y  Goludog 
a  Lazarus  wedi  ei  chymmeryd  allan  o'r  Unfed  Bennod  ar 
Bymtheg  o  St.  Luc. 

Yr  ail  Ymddiddan  hynod  rhwng  Dyn  ar  Ehedydd 

Prichar  Argraphydd  Machynlleth. 

8_pp.    Two  woodcuts  on  title.    Two  ballads,  both  anonymous. 

M.  406. 


8  pp. 
[G.J 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  163 

493.  Tair  o  Gerddi.  Y  cyntaf  Clod  i'r  Cymry  gwyr  Sir 
Benfro  am  gymeryd  y  Rheibus  Elynion  Cythreulig 
ysglyfyddwyr  mileinig  sef  Ffrancod  pan  diriasant  yn 
Abergwaen.  Yn  ail  diolch  i  Dduw  am  y  rhydd-did  a  gafodd 
Lloegr  i  ymladd  a'r  Spaniards  a'u  gorthrechu  a  chymeryd  eu 
Llongau  ar  y  mor,  gan  y  Llywydd  Arglwydd  Jervis.  Yn 
drydydd  Hymn. 

Machynlleth,  Argraphwyd  E.  P. 

The  above  title  is  taken  from  Rowlands'  Cambrian  Bibliography 
p.  710. 


164  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 


Barmoutb- 

T.  EVANS  (1794). 


It  is  almost  certain,  from  a  comparison  of  the  type  of  this  press  with 
that  of  Machynlleth,  that  the  T.  Evans  who  printed  books  at  Barmouth 
was  Titus  Evans  of  Machynlleth. 

494.  Dwy  Gerdd  Ddiddan  ;  Y  Gyntaf,  Yn  mynegi 
taeogrwydd  un  o  Blant  Nabal  Wrth  wraig  weddw  dlawd,  a 
ddaeth  at  ei  Ddrws  ef  i  erfyn  llettu  noswaith.  Ei  rhyfeddol 
Waredigaeth  hi ;  a'i  druenys  Ddiwedd  yntau.  I'w  chanu  ar 
y  mesur  a  elwir,  Triban  ar  ei  Hyd.  Yr  Ail  Yn  cynwys 
Cyngor  difrifol  i  Bobl  lufaingc  ynghylch  newid  ei  cyflwr. 
Fw  chanu  ar,  Hun  Gwenllian. 

Bermo,  Argraphwyd  gan  T.  Evans. 

8  pp.     Both  anonymous.     There  are  also  two  stanzas  on  p.  4 
and  an  englyn  on  p.  8. 
[D.] 

495.  Tair  Cerdd;  Newydd  ar  y  testyneu  canlynol.  Y 
Gyntaf  Yn  gosod  allan  wroldeb,  ffyddlondeb,  a  Llwyddiant  Y 
Duke,  o  York  yn  y  Rhyfeloedd  presenol.  Yr  Ail  Yn  rhoddi 
byrr  hanes  o'r  Frwydur,  ddigyffelib  honno  a  ymladdwyd  ar  y 
Mor  y  Dydd  cyntaf  o  Fehefin,  1794  yn  yr  hon  y  gorchfygwud 
y  French  gan  Admiral  Lord  Howe,  Yn  Dry  dydd  Cwyn,  a 
chyngor  Merch  Ifangc  a  hudwyd  i  warth  gan  ryw  remmwth, 
enw  yr  hwn  ellwch  weled  os  bydd  wiw  gennych  ddarllen  y 
gerdd. 

Bermo,  Argraphwyd  gan  T.  Evans. 

8  pp.     The  first  two  by  R.  Roberts  of  Llanor,  Lleyn,  the  third 
by  D.  Jones  of  Ruabon. 
[M.]  M.  378. 


Printed  in  the  Eighteenth  Century,  165 

Carnarvon^ 

T.  ROBERTS  (1797-1811). 


A  very  full  account  of  this  printer  is  given  by  Rowlands  in  the 
Cambrian  Bibliography^  pp.  704-5.  He  did  not  always  affix  a  date  to 
his  productions,  so  that  it  is  not  possible  to  say  whether  they  were 
issued  before  1801  or  after  that  date.  In  1798  he  issued  a  small 
pamphlet  of  22  pages  entitled  Traethawd  am  y  Farn  Ddizveddaf  neti 

Ymddattodiad  pob  peth  : Ynghyd  a   Chd?i    ar  yr   unrhyw 

Destun  by  Zacheus  Davies.     This  was  probably  the  first  time  that  the 
popular  song  Can  amy  Fant  Ddiweddaf  was  published. 

596.     Carol,    ar    Conceit    Gwyr   y  Gogledd.      Gan   E. 
Jones. 
Caernarfon:  Argraphwyd,  gan  T.  Roberts.     1797. 

8  pp.    E.  Jones  was  Edward  Jones  of  Maesyplwm. 

[G.]  M.  407. 

497.  Carol,  ar  Conceit  Gwyr  y  Gogledd.  Gan  Evan 
Owens,  Bardd  :  Llanberis.     Luc,  II,  11. 

Caernarfon  :  Argraphwyd,  gan  T.  Roberts,  1798. 
8  pp.    [Brit.  Mus.] 

498.  Cerdd  Newydd,  Mewn  fFordd  o  ystyriaeth  am  lawer 
o  Bobl  a  aeth  i  farw  trwy'r  Gwnn  a'r  Cleddau.  Ar  y  Mesur  a 
elwir  Ffansi'r  Milwr.  Ynghyd  a  Dau  Bennill  o  Gwynfan 
GwR  Ifangc  am  ei  Gariad.  Ar  y  Mesur  a  elwir  Trumpet 
tune.  At  ba  un  y  chwanegwyd  ymhellach  Holiad  ar  y 
Pedwar  Mesur  ar  Hugain. 

Carnarfon  Argraphwyd  gan  T.  Roberts.     1800. 

8  pp.     On  reverse  of  title   "Yr  Egwyddor  Gymraeg".     (i)  By 
Robert  Roberts,  (2)  Anon,  (3)  by  Jeuan,  Fardd  Du. 
[G.]  M.410. 

499.  Dwy  Gerdd  Ymddiddan.  Y  Cyntaf  Mewn  dull  o 
Ymddiddan  rhwng  y  Cybydd,  neu  Ddyn  anystyriol  a'r 
Angau ;  Y  Dyn  yn  deisyf  cael  ychwaneg  o  Amser  yn  ei  hen- 
aint  i  edifarhau,  o  herwydd  iddo  fwrw  hoU  flodau  ei  Amser 
mewn  pob  math  o  gybydd-dod  a  thrais,  ac  eilunaddoliaeth ; 
Yr  Angau,  ar  ol  ymddiddan  ychydig  ag  ef  yn  ei  dorri  i  lawr 
yn  ddisymwth,  fel  Pren  a  ddygo  ffrwyth  drwg,  yr  hwn   a 


1 66  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 

deflir  yn  Tan.     Yr  Ail  yn  dangos  Dull  Cyflwr  Dyn  anedifeiriol 
ar  ei  glaf  Wely  yn  Awr  Angau. 

Caernarfon :  Argraphwyd  gan  T.  Roberts. 

8  pp.    Anonymous,  and  without  date. 
[D.] 

500.     DwY  Gerdd   Newydd:   Y  Gyntaf  mewn  ffordd  o 

GYNGOR,    &C. 

Yr  Ail.     Ymddiddan  rhwng  Gwr  Ieuangc  a'i  Gariad. 
Caernarvon  :  Argraphwyd  gan  T.  Roberts. 

8  pp.     (i)  By  Jonathan  Hughes,  (2)  Anonymous. 

[G.]  M.  408. 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  167 

ISAAC  CARTER  (1718-1725). 


Very  little  is  known  about  the  printing-press  set  up  by  Isaac  Carter 
at  Tref-hedyn  in  Cardiganshire.  Tref-hedyn  is  the  Welsh  name  of  the 
portion  of  Newcastle  Emlyn,  which  lies  in  Cardiganshire,  and  it 
is  also  called  Adpar.  Up  to  the  year  1885  it  was  one  of  the 
contributory  boroughs  of  Cardiganshire  which  elected  a  member  of 
Parliament  for  the  Cardigan  Boroughs.  It  had  a  port  reeve  and  Court 
leet  up  to  1741  and  perhaps  later.  Besides,  the  two  ballads  enumerated 
below,  at  least  four  books  seem  to  have  been  issued  from  Carter's 
press,  viz.,  Eghirhad  0  Gatecism  Byrraf  y  Gymatifa,  1719;  Dwysfawr 
Rym  Buchead  GrefyddoU  1722;  Y  Christion  Cyffredin,  x'jia,  \  and 
Annogaeth  ddifrifol  Gweinidog  tw  Bl'wyfolio7t.  Of  the  last  we  have 
only  seen  a  fragment  of  48  pp.,  and  it  may  have  been  printed  by  Carter 
at  Carmarthen  (see  Llyfryddiaeth  y  Cymry,  1729,  3),  where  he  seems  to 
have  settled  from  1725  to  1734.  The  two  ballads  described  below  were 
the  first  books  printed  in  Wales.  Both  are  in  the  Shirburn  Castle 
Collection,  purchased  by  Sir  John  Williams,  Bart.,  for  the  National 
Library  of  Wales. 

501.  Can  o  Senn  iw  hen  Feistr  Tobacco  A  Gyfansoddodd 
Gwasanaethwr  Ammodol  iddo  Gyn't  pan  dorodd  ar  ei 
Ammod  ac  ef,  ynghyd  a'r  Rhessymmeu  paham  y  deffygiodd 
yng  wasanaeth  y  Concwerwr  beunyddiol  hwnnw.  Ar  hen 
Don  ac  oedd  drigannol  yn  y  Deyrnas  hon  Lawer  Blwyddyn 
faith  Cyn  Tirio'r  crwydryn  ynthi  ag  a  Elwid  y  Frwynen  las, 
neu  Dan  y  Coed  a  Than  y  Gwydd.  Y  mae'r  8.  sylaf  gyntaf 
o'r  breichiau  yn  groes  rowiog  o'r  draws  gyhydedd,  a'r 
berreu'n  amlaf  yn  Cyfochori. 

Argraphwyd  yn  Nhre-Hedyn,  gan  Isaac  Carter  yn  y 
Flwyddyn,  17 18. 

8  pp.  This  song  on  Tobacco  consists  of  14  stanzas  of  8  lines 
each,  and  ends  on  p.  6.  At  the  bottom  of  p.  6  there  is  a  note 
by  Alban  Thomas  to  the  following  effect : — 

•'Mae'n  dybygol  ddyfod  or  don  ymma  oddiwrth  hen  fessyr, 
cynnil  Gorchestol,  Canmoladwy  ymhlith  y  Cymry  Gynt,  yr 
hwn  a  alwent  hwy  y  Tawdd-gyrch  Cadwynog.  Ac  er  mwyn 
hogi  synhwyrau'r  deallus  a'r  ymofyngar,  a  phrydyddion  Ifeinc, 
mi  a  chwanegaf  Air  ar  y  messyr  hwnnw,  er  Clodfori  dyddiau 
Gwyl  Bedr.  Nid  iw  breichiau  na  Berreu  y  pennill  onid  un 
sylaf  ymhob  rhan  yn  hwy  na'r  Gan  uchod. 


l6S  A  BibUography  of  Welsh  Ballads 


'•Advvyl  Beder,  deil  wybodau, 
Lliwiog  Rhodau,  llewig  Rhydiad 
A  da  hyder,  ud  a  hodau, 
Gwyrth  cafodau,  Gvverth  cu  fydiad 
Ar  y  nodau,  yn  ol  Blodau, 
Yr  a  codau,  Ar  ei  cydiad 
A  gweirglodau,  yn  llawn  ysdodau, 
Gwir  Ammodau,  Gwair  a  mydiad. 
"Y  mae'r  pennill  ymma  yn  Toddi,  yn  cyrchy,  ag  yn  Cad- 
wyno,  ac  a   Genir  bob  yn  bedair  sylaf  mewn  amryw  ffyrdd 
heblaw  wyneb  a  Gwrthwyneb.     Chwilied  ai  Gwypo.     Y  mae'r 
Awdyrdod    prydyddawl    yn    caniadhau    y    estyn    neu    fyrhau 
Geirieu  yn  y  Cyfryw  fessyron  tro  na  thowyller  mo'i  hystyriaeth. 

"Alban  Thomas  a'i  cant." 
Then  follows  an  Englyn  and  a  further  short  diatribe  against 
Tobacco. 
[Nat.  Lib.  of  Wales.] 

502.  Can  ar  Fesur  Triban  ynghylch  Cydwybod  a'i  Chyn- 
heddfau. 

Argraphwyd  yn  Nhre-Hedyn,  gan  Isaac  Carter  yn  y 
Flwyddyn,   1718. 

8  pp.     No  Title  Page.     Imprint  at  end.    A  song  of  55  stanzas, 
of  4  lines  each,  beginning: — 

A  garo  fyvv'n  ddibryder, 
Mewn  Heddwch  ac  Esmwythder  ; 
Cadwed  ef  yn  bur  ar  wan 
Gydwybod  Ian  bob  amser. 
The  last  verses  are  as  follows  : — 

Pan  gwnaethpwyd  hyn  o  Ganu, 
Er  Rhybudd  teg  i'r  Cymru, 
Mil  a  Saithgant  deunaw  mlwydd, 
Oedd  oed  ein  Harglwydd  Jesu. 
O'r  gofyn  Pen  a  Thafod, 
Pwy  luniai'r  fath  Fyfyrdod 
Un  sy'n  deisyf  yn  ddi-far 
Iwch  wrando  ar  Gydwybod. 
This  little  song  is  bound  at  the  end  of  a  copy  of  "  Cydwybod  y 
cyfaill   gorau   ar  y  Ddaear",  a   book  translated  by  Theophilus 
Evans  and  published  in  Shrewsbury  in  1715. 
[Nat.  Lib.  of  Wales.] 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  169 


Carmartben* 


As  far  as  is  known,  the  first  book  printed  at  Carmarthen  was 
"  Cyffes  Ffydd,  wedi  ei  gosod  allan  gan  Henuriaid  a  Brodyr  amryw 
gynnulleidfaoedd  (wedi  eu  bedyddio  ar  Broffes  o'u  Ffydd)  yn  Llundain 
a'r  wlad.  Wedi  ei  Gyfieithu  gan  R.D.  Printiedig  yng  Nghaerfyrddin 
gan  N.  Thomas  i'r  Cyfieithydd,  1721  ".  Another  book,  called  "  Pedwar 
ugain  o  argoelion  o  dyfiant,  &c.,"  vvas  also  printed  by  N.  Thomas 
in  the  same  year.  As  stated  on  p.  96,  it  appears  that  Nicholas  Thomas 
had  a  printing  business  at  Hereford  in  1734  and  1735,  but  if  a  note  by 
Gwallter  Mechain  can  be  relied  upon,  he  had  returned  to  Carmarthen 
in  1736,  when  he  printed  Cywydd  Marwnad  Sion  Rhydderch,  by  Jenkin 
Thomas.  (Gwaith  Gwallter  Mechain  II,  307.)  The  last  book  attributed 
to  his  press  is  "Llaeth  Ysprydol",  which  he  printed  at  Carmarthen  in 
1739-  On  comparing  this  book  with  some  of  those  printed  previous  to 
1734  we  find  that  he  used  the  same  font  and  the  same  ornaments  as  in 
his  earlier  books,  e.g.^  the  tail-piece  at  the  end  of  Llaeth  Ysprydol,  1739, 
may  also  be  seen  in  Golwg  ar  y  Byd,  1725,  p.  366.  The  tail-piece  at  the 
end  of  Histori  Pelagius,  printed  at  Hereford  in  1735,  also  occurs  in 
some  of  the  books  printed  by  Nicholas  Thomas  at  Carmarthen. 
Nicholas  Thomas  was  succeeded  by  Samuel  Lewis,  who  printed  books 
from  1743  to  1746,  and  he  in  turn  was  succeeded  by  Evan  Powell.  The 
connection  between  all  these  printers  can  be  proved  by  the  ornaments 
and  tail-pieces  they  used.  Lewis  also  procured  some  of  the  ornaments 
for  initial  letters  used  by  Isaac  Carter. 


NICHOLAS  THOMAS  (1721-1739). 


503.  Gair  i  Gymru  sef,  Llyfr  bychan  yn  cynwys  can  yn 
amryw  ranneu,  ar  achos  y  Pla  yn  ffraingc  yn  y  fl.  1720,  1721. 
Luc.  13,  2-7. 

Printiedig  yng  Nghaerfyrddin  gan  Nicholas  Thomas,  1722. 

16  pp.  We  have  already  noted  two  ballads  on  the  subject  of 
the  Plague  in  France  in  1720  and  1721,  viz.,  Nos.  42  and  44.  This 
ballad  is  inserted  on  the  authority  of  a  note  by  the  late  Rev. 
Owen  Jones,  B.A.,  in  Byegones,  Jan.  20th,  1897. 

504.  Dwy  Gan  Newydd.  i .  Yn  rhoddi  Hanes  o'r  modd  y 
bu  i  Ladron  gwaedlyd  ladd  Gweision  Gwr  Bonheddig,  yn 
ddiweddar  yn  Sir  y  Mwythig,  y  rhai  wrth  wiliad  a  chadw  Yd 
eu  Mheistr  yn  ei  Ysgybor  a  gollasant  eu  Bywyd  eu  hunain. 
2.  Cwynfannus  Achwyniad  Merch  mewn  gwth  o  Oedran  am 
ei  Ffolineb  hi,  yn  gwrthod  pan  gallasai  hi  gael,  eithr  yn  awr 
mewn  Anobaith,  gan  ddeall  nad  gwiw  iddi  ddisgwyl  am  y 
fath  Gynnigion  yn  awr  ar  a  wrthododd  hi  gynt. 


1^0  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 


Argraphwyd    yng    Nghaerfyrddin  gan    Nicolas    Thomas, 
1723- 

8j)p.    (i)  By  Dafydd  Tomas,  (2)  Anonymous. 

M.  334. 


\SX  ''' 


EVAN  POWELL  (1757-1765). 


This  printer  flourished  between  1757  and  1765,  but  it  is  not  known 
when  he  began  printing  nor  when  he  died.  His  imprint  may  be  seen 
on  a  book  called  "  Hir  Einioes  ac  Jechyd  i  Ddyn  ac  Anifail "  in  the 
following  form  "  Caerfyrddin :  Argraphwyd  gan  Ev.  Powell,  yn  Heol- 
y-Prior.     ivf.DCC.XLii." 

The  date  is  probably  a  misprint  for  m.dcc.lxii,  as  it  is  very  unlikely 
that  if  he  started  business  as  early  as  1742,  no  less  than  fifteen  years 
should  have  elapsed  before  he  issued  another  book  with  his  imprint. 

It  is  possible,  however,  that  he  issued  the  1752  edition  of  Canwyll  y 
Cymru,  for  the  ornament  on  the  ninth  page  of  this  book  was  frequently 
used  by  Powell  in  later  years.  In  his  article  on  Vicar  Prichard 
{Cytnmrodor,  xiii,  p.  31)  Mr.  Ballinger  mentions  an  Evan  Powell,  son  of 
Christmas  Powell,  baptized  at  Carmarthen  in  1730,  and  also  a  person  of 
the  same  name  buried  there  in  1772.  These  two  entries  may  refer  to 
the  printer,  but  if  so  he  could  hardly  have  started  in  business  as  early 
as  1752,  and  the  1742  imprint  must  have  been  a  mistake.  Some  of  the 
ornaments  used  by  S.  Lewis  were  also  used  by  Powell.  This  rather 
points  to  the  conclusion  that  there  was  a  printer  who  succeeded  to 
Lewis's  business  and  afterwards  handed  it  on  to  Powell. 

605.     Can  Ynghylch  y  Seren  Gynffonnog. 

Argraphwyd   yng   Nghaerfyrddin   gan    Evan    Powell   tros 

Thomas  Roberts  yn  y  Flwyddyn.     1757. 

4  pp.  15  stanzas.  No  author's  name.  Rough  woodcut  of 
comet  and  stars  on  Title  Page,  and  printer's  ornament  on  p.  4. 
This  ballad  shews  the  fear  caused  by  the  appearance  of  the 
comet.    [D.] 

506.  Marwnad,  Ar  Farwolaeth  Ddychrynllyd,  17.  o 
Ddynion;  A  gafas  eu  Diwedd  gan  Dan  gwyllt  yng  waith 
gloV  wern  fraith,  gerllaw  Castell  Nedd  yn  Sir  Forganwg. 

4  pp.  The  author  was  Ben  Simon,  a  poet  and  copier  of 
Welsh  MSS.  This  early  colliery  disaster  took  place  on  the 
24th  May,  1758.  The  names  of  all  those  killed  are  given  in  the 
ballad,  as  well  as  other  particulars  : — 

Dymma'r  Hanes  fel  y  cefais. 
Pan  y  cenais  hyn  ar  goedd, 
Oddiwrth  Forgan  Harri  gwiwlan, 
A  fu'n  datgan  fel  yr  oedd, 
Yn  Llyn  y  Tarw  o'r  Hewl  Newydd, 
Yngwych  gaerydd  Castell  Nedd. 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  i^i 


The  ballad  was  probably  printed  by  Evan  Powell  at  Carmar- 
then. In  all  likelihood  it  is  the  earliest  ballad  written  on  the 
occasion  of  a  colliery  explosion;  in  later  times  a  common  theme 
of  the  ballad  singers,     [D.] 

507.  Cerdd  Newydd  yn  gosod  allan  Hanes  Cenedl  yr  Judd- 
ewon  hyd  Ddinistr  Caersalem  ynghyd  a  hanes  Neulltuol 
am  y  pethau  dychrynllyd  ac  ofnadwy  a  ddigwyddodd  yn 
Ninistr  Jerusalem,  gan  Titus  Vespasian  allan  o  Josephus  ac 
Eusebius. 

Argraphwyd   yng   Nghaerfyrddin   gan    Evan    Powell   tros 

Benjamin  Simon  Arwydd-fardd  1759. 

4  pp.     Woodcut  of  man  with   lantern,    and   a   church   in   the 
background.     Tailpiece  at  end.     Twenty  stanzas. 
[Nat.  Lib.  of  Wales.] 

508.  Carol,  Anogol  Gynigiad,  Ar  Frydain  Hyfrydol 
Erfynniad  ;  'Mgydio'n  G'lwm  i  gadw'n  Gwlad  o  law'r 
ffarn-gwn  Uffern-gad,  Unaid  Brytaniaid  hoenys,  o'r  Galon 
a'r  gilydd  trwy'r  Ynys,  Mewn  un  Fyddin  jawn  foddus,  i 
gadw'n  Bro  gyda  brys.  Yr  Araith  wiw  lanwaith  a  luniwyd, 
a'r  Gan  wir  gynil  a  gafwyd  Trwy  Reswm  llawn  R-s-r  Llwyd 
parchedig  pur  jach  ydwyd.  Y  Blaen  Ymadrodd  gan  Yr 
Argraphydd. 

Argraphwyd  yng  Nghaerfyrddin  gan  Evan  Powell,  tros 

Thomas  William  o  Blwyf  Ystrad-gunles,  1759. 

4  pp.  The  imprint  at  the  end  of  the  fourth  page.  The  above 
description  in  rough  verse  was  written  by  the  printer,  Evan 
Powell,  who  frequently  inserted  verses  of  his  own  composition 
in  the  books  he  printed.  The  author  appears  to  have  been  one 
Rosser  Llwyd.     [D.] 

509.  DwY  o  Gerddi  Duwiol  :  Y  Gyntaf  Yn  dangos 
amryw  Lygredigaethau'r  Oes  hon  :  ynghyd  a  Deisyfiad,  a'r  i 
Deyrnas  Crist  i  ddyfod  ar  frys,  ac  efo  i  Lywodraethu  arnom. 
Yr  Ail  Ar  gyffelyb  i'r  un  Testyn,  Megis  Newyddion  rhagorol 
yn  perthyn  i  Deyrnas  newydd.  Gan  Watkin  Dafydd.  Yn 
wir  yr  wyf  yn  dyfod  ar  frys.  Amen.  Yn  wir  tyred 
Arglwydd  Jesu.  Dad.  22,  20.  Canaf  am  Drugaredd  a  Barn. 
Psal.  101,  I. 

Caerfyrddin  Argraphwyd  dros  Thomas  Phillip  gan  E. 
Powell,  1759. 

8  pp.  Both  by  Watkin  Dafydd.  Ornaments  on  pp.  2,  6,  7  and  8. 
The  first  ballad  contains  twenty-one  verses  of  eight  lines  each, 


1/2  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 


the  last  line  of  each  verse  being  "Duw  deued  dy  deyrnas  i'm". 
There  are  two  englynion  on  p.  6.  The  second  ballad  occupies 
pp.  7  and  8,  and  begins  : — 

"Dos  o  Lythyr  bach  gan  draethu, 
Hyn  o  Newydd  brdftrwy  Gymru, 
Am  Deyrnas  newydd  wen  Jehofa, 
Ni  ddaeth  gwell  niws  erioed  i  Europia. 
And  ends : — 

"A'r  orchgudd  len  a  waiodd  Rhufen, 
A'i  Mowntipacs  a'n  cannwyll  frwynen." 
[Wrtydyn]  [Mr.  D.  Lleufer  Thomas  has  a  copy  and  has  com- 
municated the  above  information.] 

510.  Dwy  o  Gerddi  Newj^ddion  Perthynasol  i'r  Amser. 
Y  gyntaf  am  yr  Haf  Sych,  yn  y  Flv^^yddyn  1762.  Yr  Ail, 
ymherthynas  i'r  Heddwch,  Rhwng  Lloegr,  Ffrainc,  Spain, 
Portugal.  Gan  ddymuned  ei  fod  er  Lies,  ac  Anrhydedd  i'n 
Gwlad  ein  hunain.  Ynghyd  a'r  D'roganiad  am  y  Flwyddyn 
1763.  O  Gyfansoddiad  Thomas  Roberts,  o  Lanllyfni  yn 
Sir  Gaernarfon.     Rhagfyr  9  fed. 

Caerfyrddin  :    Argraphwyd  gan  Evan  Powell,  yn   Heol-y- 

Prior,  1762,  ei  bris  yw  Ceiniog. 

8  pp.  It  is  clear  that  some  of  the  North  Wales  ballad  singers 
occasionally  went  to  the  South  Wales  fairs,  as  is  proved  by  the 
fact  that  their  ballads  were  printed  at  Carmarthen  and  Brecon. 
[D.] 

511.  Can  Dduwjol  Ar  Ddychweliad  y  Mab  Afradlon 
NEU  Wir  ymrOad  pob  cywir  Ddychwelwr  ar  ei  Edifeirwch  i 
fyw  yn  Dduwjol. 

Caerfyrddin :  Argraphwyd  gan  E.  Powell,  yn  Heol-y- 
Prior.     1763. 

4  pp.    A  song  of  19  verses,  composed  by  Thomas  William  o'r 
Mynydd  bach  near  Llandilo-fawr.     It  was  printed   for  Thomas 
William,  Ystradfellte,  who  was  probably  an  itinerant  ballad  singer. 
[D.] 

512.  Cerdd  Newydd  Yn  gossod  allan  Hanes  gyflawn  am 
Fwrdd-dra  echryslon,  A  fu  yn  ddiweddar  o  fewn  i  bedair 
Milldir  i  Dre  Fynwe  Mewn  Lie  a  elwir  Pincott.  Ar  gorph 
un  Mrs.  Jones,  Gwidw  ag  oedd  yn  byw  .  .  .  gan  un  Mary 
Sanders  o  Sir  Henffordd,  .  .  .  oedd  yn  18  oed,  ac  yn  Forwyn 
gyd  a'r  Widw :  .  .  .  gW3^bod  fod  Aur  ac  Arian  dan  glo  gan 
ei  Mistress,  .  .  .  phawb  o'r  Ty,  allan  wrth  y  Cynhauaf,  onid 
hwy  .  .  .  dwy ;  hi  ddarfu  a'i  Mistress,  .  .  .  ac  a  gymmerodd 
.  .  .  y  Cig  oedd  newydd  hogi,  ac  a'i  harchollodd  .  .  .  dwy  o 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  173 

ddautii  ei  gwddf  nes  ei  lladd  yn  farw,  .  .  .  aeth  at  y  Drws 

lie  'roedd  yr  Arian,  ac  a'i  .  .  .  oddi  ar  y  bachau,  torrodd  y 

Clouon  ac  yst  .  .  .  dri  ugain  Punt   a   phedair  o'r    Ty  ;    ac 

wed'yn  .  .  .  Maes  at  y  gweithwyr;   pan  ddaethant  i  mewn 

.  .  .  cawsant  y  wraig  yn  gorwedd   yn   ei  gwaed  !  a  .  .  .  y 

Forwyn   a  rhoddwyd   hi    yngharchar,   yn   Nhre lie 

barnwyd  hi'n   gyfiawn   i'w  chrogi,   a'i   llosgi  .  .  .  fuleindra. 

Mawrth,  23.     1764. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  E.  Powell,  yn  Heol 

Tros  T.  Williams,  1764. 

4  pp.  By  E.  Powell.  This  book  has  been  badly  cut  by  the 
binder  [Wrtydyn]. 

513.  Can  ynghylch  Dydd  y  Earn  :  Lie  dangosir  mewn 
rhan  dded-wyddwch  y  Duwiol,  a  thrueni  yr  Anuwiol  yn  y 
Byd  a  ddaw  :  Ynghyd  A  Chyngor  i  fy w'n  Dduwiol  yn  y  Byd 
hwn,  fel  y  caffom  ein  derby n  i  ffafr  Duw  yn  y  diwedd.  [Here 
follows  a  verse,  2  Peter  iii,  11,  and  a  rude  woodcut  represent- 
ing an  angel.] 

Argraffwyd    yng    Nghaerfyrddin,   gan    E.    Powell :     tros 
Thomas  Wiliam  o  Blwy  Ystrad-gynles. 
4pp.  n.d.    [D.] 

514.  Cerdd  wedi  chymmeryd  allan  o  Ganiadau  Solomon, 
sef  ychydig  o  Hanes  Crist  a'i  Eglwys.  Can.  v.  i.  Daethym 
i'm  Gardd  fy  chwaer  a'm  diweddi,  etc. 

Argraphwyd  yng  Nghaerfyrddin,  gan  E.  Powell,  yn 
Heol  y  Prior,  tros  Ddafydd  William,  o  Landeilo-fach,  Sir 
Forganwg. 

The  above  title  is  not  on  a  separate  Title  Page,  but  occupies 
the  top  of  p.  I.  The  •'  Cerdd"  follows  and  ends  at  the  bottom  of 
p.  3.  On  page  4  there  is  a  hymn  of  five  verses  (4  lines  each)— 
"Hymn  ar  Mat.,  9,  37.  Cyfleus  ivv  chanu  amser  Cynhauaf 
Medi." 

Books  printed  by  Evan  Powell  in  Priory  Street,  Carmarthen, 
are  recorded  in  Rowland's  Bibliography  from  1757  to  1764,  both 
inclusive,  while  one  printed  in  1762  (Pantycelyn's  Pantheologia) 
bears  the  imprint  of  Evan  and  IDavid  Powell  as  printers.  The 
above  "  Cerdd  "  seems  therefore  to  have  been  published  between 
1757  and  1764  It  is  not  mentioned  in  any  bibliography  of  Dafydd 
William.     [Communicated  by  D.  Lleufer  Thomas,  Esq.] 

[Lleufer  Thomas  Collection.] 

615.  Cerdd  Am  ddwy  Fuddugoliaeth  hynod  a  Enillwyd 
yn  ddiweddar  ar  y  Ffrancod,  Y  gyntaf  gerllaw  Minden  yn 


174  ^  Bibliography  of  Welsh  Ballads 

Westfalia  dan  Dywysiad  Tywysog  Ferdinand.     A'r  Ail  wrth 

Ddinas  Quebeck,  yn  America  dan  Dywysiad  eu  Harweinydd 

Wolfe.     Lie  enillwyd  y  Ddinas  a'r  Cyfan,  a  lladdwyd  aneirif 

o'r  Ffrancod,  a'r  Indiaid.     Mis  Medi  17,  ar  18,  1759.     Heblaw 

amryw  Ynysoedd  a  Lleoedd  eraill  a  ennillwyd  ar  y  Ffrancod 

yr  Haf  Diweddaf. 

Caerfyrddin  :  Argraphwyd,  ac  a  Gyfansoddwyd  ar  fessur 

Cerdd,  gan  Evan  Powell  yn  Heol-y-Prior. 

4  pp.    A  song  of  21  verses  celebrating  the  victories  of  Minden 
and  Quebec. 
[Cardiff  Free  Lib.] 

516.  Rhai  Lloffion  o  fyfyrdodau  Gwr  Tywyll  Wrth 
dramwy  trwy  Anialwch  Arabia,  tu  a'r  Ganaan  Nefol :  O 
Gyfansoddiad  y  Gwr  ei  hun,  Sef  y  Parchedig  Mr.  Christmas 
Samuel,  Gweinidog  y  Pant-teg.  Ynghyd  a  Rhai  Ystyriaethau 
ar  y  Pedwar  Peth  diweddaf.  Sef,  Angau,  a  Barn,  Nef,  ac 
Uffern.     Gan  un  yn  perthyn  i'r  Eglwys  honno. 

Caerfyrddin  :  Argraffwyd  gan  E.  Powell  yn  Heol-y-Prior. 

8  pp.    The  first  song  contains  thirty-five  stanzas,  and  begins  : 

Pan  dravvodd  Moes  y  Mor  Coch 

Er  maint  y  rhoch  a  glywyd, 

Aeth  Israel  trwodd  ar  Dir  sych, 

A'r  Aiphtiaid  gwych  a  foddwyd 
The  second  consists  of  twenty  stanzas  and  was  written  by 
Thomas  Daniel. 
[Cardiff  Free  Lib.] 

517.  Y  Maen  Tramcwydd.  Neu  Ddau  Bennill  o  ymo- 
fyniad,  mewn  perthynas  i  fatterion  ymddadleugar  mewn 
Crefydd.  Sef  Etholedigaeth,  a  Gwrtholedigaeth  ;  ac  Ewyllys 
Rydd.  Ynghyd  ag  Attebiad  i'r  Gofynion  A'r  Ddadl  An- 
niben  yn  Cael  ei  thrin  yn  helaeth  :  mewn  ffordd  o  ddifein- 
yddiaeth.  Gan  Evan  Thomas,  Prydydd  a  Darllenydd  yn 
Llanarth.     Rhu.  5,  18. 

Argraphwyd  yng  Haerfyrddin  gan  E.  Powell. 

8  pp.  This  is  the  first  edition  of  a  song  which  was  at  one 
time  very  popular.  The  first  two  stanzas  are  in  the  form  of  a 
question  as  to  who  amongst  the  many  teachers  of  religion  followed 
the  true  tenets.  Then  comes  the  answer  in  ten  stanzas  by  Evan 
Thomas,  or  Evan  Thomas  Rhys  as  he  is  best  known,  in  which 
he  condemns  the  Calvinists  root  and  branch.  The  ninth  verse 
is  omitted  in  some  later  editions,  but  included  in  Diliatir  Awen. 
The  next  ballad  is  an  answer  to  this  song  by  Ifan  Dafydd. 

[Cardiff  Free  Lib.] 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  175 

618.  Cerdd  mewn  Ffordd  o  Attebiad  iV  Gan  a  Enwyd 
y  Maen  Tramcwydd,  a'r  Ddadl  Anorphen  mewn  perthynas 
i  Etholedigaeth^  a  Gwrthodedigaeth^  ac  Ewyllys  Rydd^  yn  cael 
ei  thrin  etto  yn  helaethach,  yn  gytynol  a'r  'Sgrythurau 
Sanctaidd.     Gan  Ifan  Dafydd  o  Lanfair  Clydogau. 

Caerfyrddin  Argraphwyd  gan  E.  Powell. 

8  pp.    The  Cerdd  begins  on*  p.  i,  immediately  after  the  Title 
Page,  as  follows  : — 

"  I  Lawer  nawr  ysowaeth 
Nid  yw  etholedigaeth 
Ond  gwawd  a  gogan." 
Imprint  at  end.    This  song  was  written    in  answer   to  one 
composed  by  Ifan  Tomos  Rhys,  of  Llanarth. 
[D.  Lleufer  Thomas  Collection.]    [Cardiff  Free  Lib.] 


RHYS   THOMAS   (1760-1764). 


Rhys  Thomas  appears  to  have  started  his  printing  business  in 
Carmarthen  in  1760.  In  1763  he  published  some  books  jointly  with 
John  Ross,  but  removed  in  1764  to  Llandovery,  whence  he  migrated  to 
Cowbridge  in  1771  and  died  there. 

519.  TiR  Angof  Wedi  ei  osod   allan   trwy  Gyffelybjaeth 

GWELY. 

Caerfyrddin  :  Argraphwyd  gan  Rhys  Tomas  yn  Heol 
Awst,  1760. 

4  pp.  Imprint  at  end.  A  song  of  30  verses  written  by  John 
Morgan.     [D.] 

520.  Coffadwriaeth  o'r  Haf-Sych  Yn  y  Flwyddyn  1762. 
Wedi  ei  osod  allan  ar  fesur  Cerdd,  gan  Dafydd  William, 
o  Landeilo  Tal  y  Bont,  yn  Sir  Forganwg. 

Argraphwyd  gan  R.  Tomos,  tros  E.  W. 

8  pp.    Twenty-five  stanzas  only.     Imprint  at  foot  of  p.  8,  but  it 
does  not  state  where  the  song  was  printed  by  Rees  Thomas. 
[D.] 

521.  Can  Newydd  yn  Dangos  nad  yw  cystuddiau'r  holl 
greadigaeth  i'w  gyfflybu  i  Ddioddefaint  Crist,  ynghyd  a 
chyfQybu  calon  dyn  i  Long  yn  dwyn  trysorau  iw  chanu  ar  y 
mefur  Anhawdd  i  ymadel. 

Caerfyrddin  :  Argraphwyd  gan  Rhys  Tomas. 

8  pp.  The  above  title  is  printed  at  the  top  of  page  i,  and 
underneath  it  the  "Can"  begins.  Thomas  Roberts  was  the 
author. 


176  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads. 


Though  undated  this  again  must  have  been  published  not  later 
than  1764,  as  in  that  year  Rhys  Thomas  seems  to  have  removed 
from  Carmarthen  to  Llandovery,  whence  he  removed  in  1771  to 
Cowbridge.     The  author's  name  and  imprint  are  on  p.  8. 

[Lleufer  Thomas  Coll.] 


JOHN  KOSS  (1763-1807). 


John  Ross  died  in  October,  1807,  at  the  age  of  78  (communication 
from  Rev.  D.  E.  Jenkins),  therefore,  he  was  born  about  1729.  He  lays 
great  stress  in  his  advertisements  on  the  fact  that  he  was  the  only 
printer  in  those  parts  {i.e.,  near  Carmarthen),  properly  apprenticed  to 
the  printing-trade.  The  work  he  turned  out  was  vastly  superior  to  any 
previously  done  in  the  Principality.  During  the  course  of  his  long 
career  he  printed  a  very  large  number  of  books,  some  of  which,  such  as 
the  various  editions  of  the  Bible,  are  very  bulky.  Though  not  a  Welsh- 
man he  seems  to  have  learnt  the  language.  Both  as  a  printer  and 
publisher  he  stands  head  and  shoulders  above  all  his  contemporaries 
m  Wales  during  the  eighteenth  century.  Some  further  details  with 
regard  to  him  will  be  found  in  the  note  to  No.  522. 

622.  Ymddiddan  rhwng  Hen  Wr  Dall  a'r  Angeu.  Lie 
Dangosir  dechreuad  Angeu,  ynghyd  a'r  buddugoliaethau  a 
ennillodd  ar  Ddynolryw  trwy  gymmorth  Pechod,  a'r  modd  y 
cafodd  efe  ei  hun  ei  lyngcu  mewn  buddugoliaeth  yn  y  frwydr 
fawr  ar  fynydd  Calfari  gan  Jesu  Grist  ;  yn  cynnwys  amryw 
wirioneddau  pwysfawr,  ac  angenrheidiol  i  bawb  ag  y  sydd 
i  wynebu  Angeu  eu  deall  a'u  profi.  Wedi  ei  ddiwygio  o 
amryw  feiau  anafus,  a  llawer  o  ddiffigiadau  wedi  eu  cyflawnu ; 
lie  yr  oedd  llawer  o'r  pennillion  wedi  eu  cymmyscu,  a  llinellau 
cyfain  wedi  eu  gadael  allan  yn  yr  Argraphiadau  diweddar  fel 
na's  gellid  gwneuthur  synwyr  o  honynt  mewn  llawer  man, 
fel  na  wnelit  cam  a'r  Awdwr  fe  ymofynwyd  am  y  Copi  cyntaf 
o  bono  yr  hwn  argraphwyd  yn  ol  Copi'r  parchedig  Awdwr 
yn  y  Mwythig  gan  /.  R.  Fel  y  gellir  gwir  ddywedud  mae 
dymma'r  Argraphiad  cywiraf  a  gafwyd  o  bono  er  ys  llawer  o 
flynyddau  mewn  gobaith  y  caiff  ei  deilwng  Dderbyniad. 

Caerfyrddin  :  Argraphwyd  ac  ar  werth  gan  /.  Ross ;  a  chan 
Mr.  Sevan,  yn  Abertaweu,  1764.     [Pris  Geiniog.] 

16  pp.  This  song  has  100  verses.  At  the  end  of  this  edition 
there  is  a  hymn  of  4  verses.  For  further  particulars  see  the  note 
to  Nos.  5  and  128.  This  edition  has  additional  interest  in  that  it 
contains  the  following  advertisement  on  page  2 : — 

"  Hyn  sydd  i  Hyspysu  fod,  John  Ross,  Argraphydd  o  Lundain 
wedi  gosod  i  fynu  Argraph-wasc  yn  Nghaerfyrddin ;  Lie  y  gall 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  177 


Boneddigion,  Crefftwyr  ac  Eraill,  Hyderu  Gael  pa  beth  bynnag 
a  fyddont  am  gael  ei  Argraphu,  wedi  ei  wneuthur  yn  Ian,  yn 
gywir,  ac  yn  fuan,  am  Bris  rhesymol.  %*  Gan  mai  efe  yvv'r  unig 
un  yn  y  Parthau  hyn  a  ddugwyd  i  fynu  yn  rheolaidd  i'r  Gelfyddyd, 
wcdi  gwasanaethu  Saith  Flynedd  yn  Ben-gweithivvr  mewn 
Argraph-Dy  enwog  yn  Llutidaifi ;  gwedi  cael  oddiyno  yn  ddivvedd- 
ar  lawer  iawn  o  Lythrenau  newyddion,  a  gvvir  Argraph-Wryf, 
(Printing-Press)  wedi  ei  wneuthur  yno  gan  Saer-celfydd  enwog, 
a  chwedi  darparu  golygwr  ar  ei  Waith  Cy7nraeg ;  gyda  'r 
Manteision  hyn  y  mae  yn  gobeithio  am  Ffafr  y  Wladwriaeth, 
yr  hyn  y  bydd  iddo  hyd  eithaf  ei  allu  wneuthur  ei  Orau  i'w 
fwynhau  a'i  gynnal  trwy  Ffyddlondeb,  Diwydrwydd,  a  Gofal. 
W^  Byddwch  ofalus  i  gyfeirio  eich  Llythrau  at  John  Ross, 
Argraphydd,  yn  NcrJiaerfyrddin,  fe  fydd  iddo  osod  ei  Enw  wrth 
bob  Gwaith  a  wnelo  :  Fe  wasanaetha  pwy  bynnag  a'i  defnyddio 
a  Phapur,  am  yr  un  Bris  ac  yn  Bristaw." 

John  Ross  appears  to  have  settled  as  a  printer  in  Carmarthen 
in  1763.  Several  books  with  an  imprint  earlier  than  1763  have 
been  attributed  to  him  in  the  Cambrian  Bibliography.  In  at 
least  one  case  this  was  due  to  an  error  on  Ross's  part  in  dating 
his  books,  e.g.,  the  book  called  Crist  ym  Mreichiau'r  Credadyn 
is  dated  m.dcc.xliv  whereas  it  should  have  been  m.dcc.lxiv. 
The  proof  of  this  is  found  in  the  preface  to  the  work,  where  a 
reference  is  made  to  a  book  called  Sicrwydd  F/ydd  published  in 
1759.  In  other  cases  Rowlands  has  antedated  books  printed  by 
Ross.    [D.] 

623.  Coffadwriaeth  o'r  Haf-Sych  Yn  y  Flwyddyn  1762. 
Wedi  ei  osod  allan  ar  Fesur  Cerdd  gydag  Adnodau  'scryth- 
yrol  er  Cadarnhad  i'r  Gwirionedd  trwy  Ddymuniad  amryw  o 
Ewyllyswyr  da,  Enwau  pa  rai  a  rag-chwanegwyd  Gan 
Dafydd  Wiliam,  o  Landeilo-fach  Tal  y  bont,  yn  Sir  For- 
ganwg ;  un  o  Athrawon  y  Rhad-yscolion  Cymraeg.  At  ba 
un  y  chwanegwyd,  Odl,  neu  Hymn,  newydd  gyfieithu  i'r 
Cymraeg  o'r  Llyfr  enwog  hwnnw  a  elwir  yn  Saesonaeg 
Gospel  Sonnets,  neu  Odlau  Efangylaidd,  gan  Ralph  Erskine, 
Awdwr  y  Llyfr  enwog  hwnnw,  Traethawd  am  farw  i'r 
Ddeddf  a  byw  i  Dduw. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  tros  yr  Awdwr  gan  J.  Ross, 
1764. 

12  pp.  On  p.  2  there  is  a  list— Cof-restr  o  enwau  Yr  rhei'ny 
a  welodd  bod  yn  dda  i  annog  Argraphiad  y  Gan  ganlynol.  The 
song  has  33  stanzas,  and  the  Odl  19  stanzas. 

On  the  last  page  there  is  the  following  advertisement : — 

'•  Hyn  sydd  i  Hysbysu  fy  mod  yn  bwriadu  trwy  gennad  yr 
Arglwydd,  i  argraphu  Llavv  Lyfr  bychan,  a  elwir  Diferio?i  o 
ffy7i7ion  Jechydwriaeth,  Mor  gynted  ac  yr  elo  hwn  oddi  ar 
fy  Llaw,  gan  obeithio  y  bydd  i  Ewyllyswyr  da  fy  nghy- 
northwyo  yn  y  gorchwyl,  a  phwy  bynnag  a  welo  fod  yn  dda  i 
wneuthur  felly  danfonent  eu  henwau  a'u  harian  at  y  personau 
rag-chwanegwyd  yma.    D.  W." 

N 


178  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 

This  book  does  not  seem  to  have  been  issued  until  1772,  when 
it  was  printed  at  Cowbridge.     [D.] 

521  Dwy  o  Gerddi  Newyddion  Y  Gyntaf,  Rhybudd  i 
Bechadur  i  feddwl  am  ei  Ddiwedd  ac  ymadel  a  gwagedd  y 
Byd  hwn.  Iw  chanu  ar  y  don  elwir  King's  Farewel, 
neu  Ymadawiad  y  Brenhin.  Yr  Ail,  Oddiwrth  Ensampl 
Pyscodyn  yn  cynnwys  amryw  Gynghorion  i  bawb  i  arwain 
Buchedd  dduwiol  gan  na  wyddant  pa  awr  y  gelwir  hwynt  i 
roi  Cyfrif.     Ar  y  don  a  elwir  Anhawd  i  ymadael. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  tros  Hugh  Efans,  gan  J.  Ross. 
1765.  Lie  gellir  cael  ar  werth  y  Llyfr  rhagorol  hwnnw,  a 
elwir,  Y  Rhedegwr  Ysbrydol,  o  Waith  John  Bunyan.  Amryw 
Bregethau  o  Waith  y  ddau  Erscins.  Diferyn  dewisol  o  Fel 
o'r  Graig  Crist.  Yr  Hen  Wr  dall  aV  Angeu.  Ac  ar  fyrder 
y  Llyfr  gwerthfawr  hwnnw  a  elwir,  Gwaedd  yn  Nghymru 
yng  Wyneb  pob  Cydwybod,  ynghyd  a'r  Llythyr  at  y  Cymru 
cariadus,  o  waith  yr  [enwog  Morgan  Llwyd  o  Wynedd]. 

8  pp.    (x)  By  Hugh  Jones,   Llangwm,   (2)  Anonymous.    The 
second  ballad  begins  : — 

"Cofia  dreigl  y  pyscodyn, 
Mae  Naturiath  iddo  yn  Elyn, 
Y  Llynn  ffeina  ei  Ffansi  i  nofio, 
Tybycca  fydd  y  Rhwyd  am  dano." 
[D.] 

625.  Carol  ar  Dri  Chymdeithion  Dyn,  sef  y  Byd,  Gweith- 
redoedd,  a  Chydwybod. 

Gan  Tomas  Lloyd. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  tros  Tomas  Roberts,  Mehefin 
20,  1765,  gan  J.  Ross. 

Lie  gellir  cael  ar  werth  y  Llyfr  rhagorol  hwnw,  a  elwir,  y 
Rhedegwr  Ysbrydol,  o  waith  John  Bnnyan  {sic),  Amryw 
Bregethau  o  Waith  y  ddau  Erscins.  Diferyn  diwisol  0  Fel 
o^r  Graig  Crist.  Yr  Hen  Wr  dall  ar  Angeu.  Ac  ar  fyrder  y 
Llyfr  gwerthfawr  hwnnw  a  elwir,  Gwaedd  yn  Nghymru  yng 
Wyneb  pob  cydwybod,  ynghyd  dr  Llythyr  at  y  Cymru  cariadus, 
0  Waith  yr  enwog  Morgan  Llwyd  o  Wynedd. 

4  pp.    A  carol  by  Thomas  Lloyd.    [D.  Lleufer  Thomas  Coll.] 

526.  Dwy  Gerdd  Dduwiol  :  I.  Yn  cynnwys  Agoriad  ar 
y   ddeuddegfed   Bennod  o'r   Pregethwr,  ynghyd   ac  amryw 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  179 

Gynghorion   duwiol  i  fuchedd   sanctaidd.     II.  Myfyrdod   ar 

Fywyd   a   Marwolaeth   a   phwy   fydd    ein    Cyfeillion   gwedi 

angeu. 

Caerfyrddin,    Argraphwyd    gan    J.    Ross,    dros    William 

George  o  Abertawe,  1766. 

8  pp.  On  the  lower  portion  of  the  Title  Page  there  is  a  list  of 
books  printed  and  sold  by  John  Ross.    [D.] 

627.     Can  Ynghylch  Pedair  Merch  y  Drindod, 
Trugaredd,   Gvvirionedd,  1 
Cyfiawnder,  a  Heddwch.  J  ^^^^'  ^5»  lo- 
Caerfyrddin,  Argraphwyd  tros  David  John,  gan  Joan  Ross 
yn  Heol-Awst,  1766. 

N.B. — Lie  y  gellir  cael  y  Llyfrau  rhagorol  hynny— Y  Rhedegwr 
ysbrydol,  o  Waith  John  Bunyan,  Pris  4d.— Dwy  Bregeth,  sef, 
Crist  ym  Mreichiau'r  Credadyn  gan  Eben.  Erskine  A  Dadl 
Ffydd  ar  Air  a  Chyfammod  Duw,  gan  Ralph  Erskine,  Pris  6d. 
Derchafiad  y  Credadyn  mevvn  Cyfiawnder  cyfrifol,  gan  P^benezer 
Erskine,  Pris  2d. — Crist  Bywyd  y  Cristion,  wedi  ei  osod  allan 
mevvn  dwy  Bregeth  ar  Phil,  i,  21,  gan  Weinidog  o  Eglwys  Loegr, 
Pris  3d. — Diferyn  dewisol  o  Fel  o'r  Graig  Crist,  Pris  2d. — Yr  Hen 
Wr  dall  a'r  Angeu,  Pris  id. — The  Road  to  Learning;  containing 
Alphabets  in  Prose  and  Verse,  Little  Songs,  Tales,  etc.  Divine 
Questions  and  Answers,  with  Scripture  Proofs :  To  which  is 
added  the  Church  Catechism  with  Prayers,  etc.     Price  id. 

8  pp.  The  author's  name  not  given.  53  stanzas.  On  p.  8 
there  is  an  advertisement  of  "-Ocheiieidiau  o  tjffer?^  which  was  to 
be  issued  on  May  ist  1766.     For  another  edition  see  No.  175. 

[D.]    [Lleufer  Thomas  Coll.]     [Cardiff  Free  Lib.] 

528.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  Yn  Gyntaf,  oddiwrth 
Ensampl  Pyscodyn  yn  cynnwys  amryw  Gynghorion  i  bawb  i 
arwain  Buchedd  dduwiol,  gan  na  wyddant  pa  awr  y  gelwir 
hwynt  i  roi  cyfrif. 

Ar  y  Don,  a  elwir  Anhawdd ymadael. 

Yr  Ail,  Cerdd  yn  gosod  allan  am  yr  hen  Dadau  a  gafodd 
ei  gwaredu  trwy  Weddi  er  annog  y  rhai  sydd  yn  ei  galw  eu 
hunain  yn  Grist'  nogion  nad  Esgeulusont  weddio. 

Gweddiwch  yn  ddihaid.     Thes.  v,  1 7. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  J.  Ross,  tros  Robert  Tomas, 
1767. 

8  pp.    The  first  Cerdd  consists  of  36  four-lined  verses  and  the 
second  of  27  similar  verses. 
[D.  Lleufer  Thomas  Coll.] 

N2 


i8o  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 

529.  Rhyfeddod  y  Rhyfeddodau :  Neu'r  Gair  A  wnaeth- 
pwyd  yn  Gnawd,  etc.  Yr  Effaith  bresenol,  a'r  Gogoniant 
tragwyddol  Sy'n  canlyn.  Wedi  ei  osod  allan  Mewn  dwy  Gan 
dduwiol :  Gan  Wiliam  Robert,  Aelod  yr  Eglwys  sy'n  ymgyn- 
null  gerllaw  y  Felin  foel  ymhlwyf  Llannelli  yn  Sir  Gaer- 
fyrddin. 

Caerfyrddin,   Argraphwyd  gan  J.    Ross,   tros   yr  Awdwr, 

1767.     [Pris  Ceiniog.] 

12  pp.    The  first  song  has  35  stanzas,  and  the  second  14.    For 
another  edition  see  No.  588. 
[Nat.  Lib.  of  Wales.]    [D.] 

530.  Ymddiddan  rhwn  Hen  Wr  Dall,  aV  Angeu.  Lie 
Dangosir  dechreuad  Angeu,  ynghyd  a'r  buddugoliaethau  a 
ennillodd  ar  Ddynolryw  trwy  gymmorth  Pechod,  a'r  modd  y 
cafodd  efe  ei  hun  ei  lyngcu  mewn  buddugoliaeth  yn  y  frwydr 
fawr  ar  fynydd  Calfari  gan  lesu  Grist ;  yn  cynnwys  amry  w 
wirioneddau  pwysfawr,  ac  angenrheidiol  i  bawb  ag  y  sydd  i 
wynebu  Angeu  er  deall  a'u  profi. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  ac  ar  werth  gan  J.  Ross  yn  Heol- 

Awst,  1768.     [Pris  Ceiniog.] 

16  pp.    J.  Ross's  advertisement  on  p.  2.     On  p.  16  there  are 
eight  couplets  of  Cywydd y  Cristioit  by  J.  Morgan. 

531.  Can  am  Lygredigaeth  y  Byd,  Yn  dangos  am  farn 
Duw  ar  yr  Hen  Fyd,  ac  hefyd  yn  dadcan  am  ddinystr  Sodoma 
a  Gomora  am  eu  haml  bechodau.  Yn  rhybuddio  pawb  i 
wellhau  eu  buchedd  annuwiol  cyn  dyfod  Dydd  mawr  ei 
ddigter  ef  a  phwy  ddichon  sefyll.     Date,  vi,  17. 

Caerfyrddin:  Argraphwyd  dros  Evan  WiUiam,  1768. 

8  pp.     By  Philip  Thomas.     Printed  by  J.  Ross,  whose  adver- 
tisement  appears   on   p.   2.     This   is   the  same   ballad   as   that 
printe(" 
No.  91 

[Nat  Lib.  of  Wales.] 


;   appe  ^  

rinted  by  W.  Williams  at  Shrewsbury  in  the  same  year,  see 


532.  BuddugoHaeth  Israel  Ym  mhob  Oes  Ar  eu  Gelynion  ; 
Neu  Gan  Dduwiol  Yn  gosod  allan  Y  Rhyfeddol  Ym  wared, 
Sydd  gan  Dduw  i'w  Bobl  ym  mhob  Cyfyngder. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  tros  Efan  Wiliam,  gan  I.  Ross, 
1 77 1.  Lie  gellir  cael  ar  werth  ym  mhen  ychydig  amser  y 
Llyfr  enwog  hwnnw  a  elwir,  Taith  y  Pererin,  o  waith  loan 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  i8i 

Bunyan,  newydd  ei  argraffu,  wedi  ei  gydmaru  yn  ffyddlon 
a'r  Argraphiad  goreu  yn  y  Saes'neg,  ynghyd  a  Rhagymadrodd 
yr  Awdwr,  yr  hwn  ni  fu  erioed  oV  blaen  yn  y  Cymraeg. 
Gellir  cael  hefyd  ar  werth  yn  barod  y  Llyfr  buddiol  hwnnw 
a  elwir  Tyred  a  groesaw  at  lesu  Grist,  o  waith  yr  un  Awdwr  : 
ac  amry w  Lyfrau  Cymraeg  eraill. 

4  pp.  Probably  by  John  Thomas,  Rhaiadr.  The  first  verse 
is  as  follows  : — 

O  frodyr  byddwch  lawen, 

Cenwch  blant, 
Fe  dalwyd  dyled  Eden, 
Mae'r  llofrudd  wedi  ddala, 
Ca'dd  friw  ar  ben  Calfaria, 
Fe  trows  yr  lesu  e'n  isa, 

Cenwch  blant 
Mae'r  nefoedd  etto  i  Adda 
Cenwch  blant. 
LD.] 

533.  Y  Pren  Almon  Neu  Can  dduwiol  a  defnyddiol ; 
Wedi  ei  chymmeryd  allan  o'r  xii.  Bennod  o  Lyfr  y  Pre- 
gethwr.     I'w  chanu  ar  y  Don  a  elwir  Gwel  yr  Adeilad. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  tros  Efan  Wiliam,  gan  I.  Ross, 
177 1.  Lie  gellir  cael  ar  werth  ym  mhen  ychydig  amser  y 
Llyfr  enwog  hwnnw  a  elwir,  Taith  y  Pererin,  o  waith  loan 
Bunyan,  newydd  ei  argraphu,  wedi  ei  gydmaru  yn  ffyddlon 
a'r  Argraphiad  goreu  yn  y  Saes'  neg,  ynghyd  a  Rhagymadrodd 
yr  Awdwr,  yr  hwn  ni  fu  erioed  o'r  blaen  yn  y  Cymraeg. 
Gellir  cael  hefyd  ar  werth  yn  barod  y  llyfr  buddiol  hwnnw 
a  elwir  Tyred  a  groesaw  at  lesu  Grist,  o  waith  yr  un  Awdwr : 
ac  amryw  Lyfrau  Cymraeg  eraill. 

4  pp.  By  O.  G.,  i.e.^  Owen  Gruffydd  of  Llanystumdwy,  Car- 
narvonshire. There  is  another  and  an  earlier  edition  of  this 
song,  see  No.  599.    [D.] 

534.  Cordial  i'r  Crediniol,  Ymha  un  y  mae  rhai  sydd  yn 
Credu  Yn  cael  Cysur  Cryf;  Sef,  Odl  neu  Gan  Dduwiol, 
Mewn  ffordd  o  Bregeth :  Wedi  ei  chymmeryd  oddi  wrth 
Caniad.,  ii,  3.  Megis  pren  afalau  ym  mysg  prennau'r  coed, 
felly  y  mae  fy  Anwylyd  ym  mhlith  y  Meibion  :  bu  dda 
gennyf  eistedd  dan  ei  gysgod  ef,  a'i  ffrwyth  oedd  felus  i'm 
genau. 


1 82  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 

Gan  y  Parchedig  Mr.  Benjamin  Mredith,  Gynt  gwenidog 
yr  Efengyl,  yn  Llanwenarth.  At  ba  un  y  chwanegwyd.  Odl 
am  Lwyddiant  yr  Efengyl. 

Caerfyrddin,  Argrafifwyd  gan  I.  Ross,  dros  Efan  Wiliam, 
1771. 

8  pp.  Benjamin  Meredith  was  a  Baptist  Minister  and  flourished 
from  about  1700  to  1749.  He  translated  one  of  Bunyan's  works 
into  Welsh:  "  Pechadur  Jerusalem  yn  Gadwedig ",  of  which 
editions  appeared  in  1721  and  1765.  On  the  last  page  there  is  a 
list  of  books  printed  by  Ross.     [D.] 

535.  Llofruddiaeth  Neu  Gan  Yn  dangos,  Marwolaeth  Mr. 
Humphry  Jenkins,  Yr  hwn  a  laddwyd  rhwng  ei  Was  a'i  ddwy 
Forwyn.  Yn  rhoddi  gwir  ac  union  Hanes  o'r  Modd  y  llos- 
gwyd  un  o'r  Morwynion  wrth  Aberhonddu,  y  trydydd  dydd 
o  fis  Mai.  A'r  Gwas  y  ddiangodd  ymaith  o'r  Wlad.  Gwneu- 
thuriad  Philyb  Thomas. 

Caerfyrddin,  ArgrafFwyd  dros   Efan  Wiham   gan  I.   Ross 

M.DCC.LXXII. 

8  pp.  41  stanzas.  A  very  gruesome  ballad  of  a  murder  which 
took  place  at  Nantystalwen,  in  Brecknockshire.  No  suspicion 
was  aroused  that  a  murder  had  been  committed,  until  two  years 
after  the  event  one  of  the  servant  girls  turned  King's  evidence. 
The  servant  man  was  not  caught,  but  the  ballad  singer  says  : — 

Aed  i  Loegr  aed  i  Werddon, 

Fyth  ni  ddiangc  rhag  trallodion, 

Cerdded  dir  a  Dwr  lie  gallo, 

Mae  gwaed  ei  feistr  gwirion  arno. 
[D.]    [Wrtydyn.] 

536.  Pregeth  ar  Gan.  Wedi  ei  chymmeryd  allan  o'r  12 
fed  Bennod  o  Luc,  a'r  32  Adnod.  Yn  dangos  pa  mor  lleied 
yw  Praidd  Crist,  wrth  eu  cydmaru  ag  AnnuwioUon  y  Byd. 
O  Waith  Harry  Sion,  gerllaw  Pont-y-Pwl,  yn  Sir  Fynwe. 

Caerfyrddin,   ArgrafFwyd   gan   I.    Ross,  yn    Heol-y-Prior. 

M.DCC.LXXIII. 

8  pp.  Four  englynion  on  p.  2.  There  are  42  stanzas  in  the 
song.     [D] 

537.  Can  Newydd,  Yn  gosod  allan  Odidawgrwydd  yr 
Eglwys  Sefydledig ;  A  chyngor  i  bawb  ochelyd  Gau  Athra- 
won.     Gan  Evan  Jenkin. 

Caerfyrddin,    Argraffwyd     yn     Heol-y-Prior,     dros    Efan 

Wiliam.     m.dcc.lxxiii. 

4  pp.  14  stanzas.  Imprint  on  last  page.  This  is  a  ballad 
written  against  the  Dissenters  and  it  was  promptly  answered  by 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  183 


D.  Richard  as  will  be  seen  in  the  next  entry.  It  is  possible  that 
the  Evan  Jenkin  was  no  other  than  Evan  Evans,  leuaii  Brydydd 
Hir,  who  sometimes  called  himself  Evan  Jenkin  Evan;  his 
father's  name  being  Jenkin  Evan.  It  will  be  noticed  that  the 
name  of  the  printer  (John  Ross)  is  omitted,  probably  because 
Ross  did  most  of  the  printing  for  the  Dissenters.    [D.] 

538.  Ymddiffyniad  ar  Wir  Grefydd,  Neu  Atteb  iV  Gan 
Newydd  A  osodwyd  allan  yn  Ddiweddar ;  sef  Godid- 
awgrwydd  Yr  Eglwys  Sefydledig ;  Ac  nad  y  w  y  Diwigwyr 
diweddar  Yn  euog  o  Gau-Athrawiaeth. 

Caerfyrddiii,  Argraffwyd  gan  I.   Ross,  tros   Efan  Wiliam, 

1773. 

8  PP-  55  verses.  Advertisement  of  Golygiad  Ferr  by  Isaac 
Watts  on  last  page.  The  author  of  this  song,  which  is  a  reply 
to  that  by  Evan  Jenkin  (No.  537)  was  one  D.  Richard.  He  was 
probably  the  person  who  translated  Vavasor  Powel's  life  into 
Welsh  in  1772,  and  he  may  with  some  certainty  be  identified  as 
Dafydd  Richard  of  Llangwyryfon,  Cardiganshire,  a  Methodist 
exhort er  who  died  about  1781  {Methodistiaeth  Cy?nric,  ii,  32). 
[D.] 

539.  Mawl  Fr  Priod-fab;  sef,  Pregeth  Ar  Can.,  v,  16. — 
Y  mae  ef  oil  yn  hawddgar.  Ym  Mha  un  y  cynhwysir:  i. 
Pa  fath  Gyfaill  yw  Crist.  2.  Pa  ham  y  mae'r  Eglwys  yn 
canmol  Crist.  3.  Nodau  y  rhai  sy'n  perthyn  i  Grist.  Gan 
Thomas  Maurice. 

Caerfyrddin,   Argraffwyd   gan   I.    Ross,    tros    E.    Wiliam. 

M.DCC.LXXIV, 

8  pp.    A  religious  song  in  61  four-lined   stanzas.    The  first 
verse  begins  as  follows  :— 

Dewch  yn  nes  fy  ffrins  yn  ffyddlon, 

Bawb  sy'n  caru  Duw  a'i  weision, 

Rhoddwch  osteg  i  mi'n  ystig, 

Chwi  gewch  glywed  genny'  'chydig. 
[J.  D.  Lewis  Coll.] 

540.  Sain  Udgorn  yr  Archangel  sef,  Can  Dduwiol,  yn 
gosod  allan  Dull  y  Earn  ddiweddaf.  Ynghyd  ag  Adgyfodiad 
y  Cyfiawn  a'r  Anghyfiawn.  Gan  John  Thomas,  Gweinidog 
yr  Efengyl,  gerllaw  Ffynhonau  yn  Sir  Faesyfed.  Joan,  v, 
28,  29. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  dros  Evan  William,  m.dcclxxviii. 

12  pp.    60  stanzas.     By  John  Thomas.    Reprinted  from  Cania- 
dau  Sion,  pt.  v. 
[Wrtydyn.]    [D.] 


1S4  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 

5M.  Y  Brenin  a'r  Llywodraeth  :  Neu,  Y  Refoliwsion  yn 
1688,  wedi  gwneuthur  Ail-Refoliwsion  yn  afreidiol  i'r  Bru- 
taniaid. 

Caerfyrddin,    Argrafifwyd    gan    J.    Ross,    yn    Heol-Awst. 

M.DCC.XCIII. 

8  pp.  twenty-five  stanzas.  On  p.  7  there  appears  the  text  of  a 
resolution  passed  at  a  general  meeting  of  Protestant  Dissenting 
Ministers,  of  the  three  denominations,  in  the  counties  of 
Cardigan,  Carmarthen,  and  Pembroke,  the  Rev.  W.  Williams  in 
the  chair.  The  resolution  expresses  the  loyalty  and  adherence 
to  the  constitution  of  the  Protestant  Dissenters.  On  p.  8  the 
same  resolution  appears  in  Welsh. 

The  Rev.  W.  Williams  was  probably  the  well-known  Baptist 
Minister  of  Cardigan  ;  and  it  is  not  improbable  that  the  song  was 
written  by  Morgan  John  Rhys.    [D.]    [Nat.  Lib.  of  Wales.] 

542.  Can  Dduwiol,  Wedi  ei  chymmeryd  allan  o  Ganiadau 
Sion  ar  Ddymuniad  Pobl  ieuaingc.     Gan  loan  Thomas. 

Caerfyrddin,  Argraffwyd,  gan  I.  Ross,  dros  E.  Williams. 

4  pp.  By  John  Thomas,  Rhayader.  Imprint  on  p.  4.  This 
song  was  not  published  in  the  collected  volume  of  John  Thomas's 
hymns,  called  Caniadau  Sion,  but  a  similar  song  was  printed  in 
the  fifth  part  of  Caniadau  Sion,  published  at  Trevecca  in  1770. 
The  first  verse  of  the  song  is  as  follows: — 

Rhowch  etto  glust  i  wrando, 

lengctid  ffol,  ienctid  ffol ; 
Mewn  cariad  cyn  ymado, 

lengctid  ffol, 
Clywch  lengctid,  clywch  o  ddifri, 
'Rwy  heddyw  yn  bwriadu, 
Rhoi  gair  o  rybudd  i  chwi, 
Cyn  delo  dydd  caledi 
lengctid  ffol. 
[Wrtydyn.] 

543.  DwY  o  Gerddi.  I.  Histori  dra-rhyfeddol,  am 
Fachgen  a  Geneth  yn  yr  Ysgol,  a  ymgredodd  a'u  gilydd,  a 
thorrasant  Arian,  ag  wedi  hynny,  fo  a  briododd  Un  arall,  a 
chladdwyd  hithau,  a  hi  a  godwyd  drachefn  ag  fe  a'i  cadwodd 
hi'n  ddirgel  Flwyddyn,  a  bu  farw  ei  Wraig  ;  a  briododd  ei  hen 
Gariad,  a  bu  iddo  Chwech  o  Blant  ar  Ddwy  waith.  II.  Yr 
hen  Wr  o'r  Coed. 

Caerfyrddin,  Argraffwyd  gan  loan  Ross. 

8  pp.  (1)  Anonymous.  (2)  This  is  a  reprint  of  a  ballad  which 
was  very  popular  in  the  eighteenth  century.  It  was  probably 
written  by  David  Jones  of  Trefriw.  For  further  particulars  see 
Hanesgerddi,  p.  37,  in  the  Cymdeithas  Lien  series.     [D.] 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  185 

5W.  Annogaethau  Cryfion,  1  ddilyn  Crist,  A  Bywyd 
Sanctaidd.  Lie  hefyd  y  gosodir  allan  Ddedwyddwch  y 
Duwiol,  A  Thruenus  Gyflwr  yr  Annuwiol,  Yn  Nhragy- 
wyddoldeb  :  Ynghyd  ag  Ychydig  ystyriaeth  ar  y  Farn 
ddiweddaf,  a  Dyfodiad  Crist  i  farnu'r  Byd.  Gyfansoddwyd 
gan  D.  John  o'r  Mynydd-bach,  Ymhlwyf  Llandilo-fawr,  yn 
Sir  Gaerfyrddin. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  J.  Ross,  dros  E.  William. 

4  pp.    A  song  of  twenty-three  stanzas.     The  first  verse  is  as 
follows  : — 

Pob  un  sy'n  caru'n  hollol  fyw'n  dduwiol  yn  ei  ddydd, 

A  rhodio'n  gyd-wybodol  trwy  ras  a  bywiol  ffydd  ; 

O  dewch  i  wrando'n  ffyddlon  gyngorion  cryfion  Crist ; 


T 


545.  Cerdd  Dduwiol,  Neu  Lythyr  at  Mr.  Owen  Prys,  o 
Blwyf  Llywel :  Yr  hwn  a  fu  yn  gorwedd  ar  ei  Glaf-wely  Bum 
Mlynedd  ar  Hugain  :  Er  Cyssur  ac  Annogaeth  i  bob  Duwiol 
i  fod  yn  ddioddefgar  yn  ei  Glefyd,  gan  wybod  mai  Ewyllys 
Duw  Dad  yw'r  unrhyw,  ac  y  gwna  ef  i  bob  Peth  gyd-weithio 
er  Daioni  i  bawb  a'i  carant.  A  Gyfansoddwyd  Gan  Philip 
Thomas. 

Caerfyrddin,  Argraffwyd  tros  E.  William  gan  J.  Ross. 

4  pp.    Twelve  stanzas.    The  last  verse  is  as  follows  : — 
Os  gofynir  rhwng  Cymreigwyr, 
Pwy  ddanfonai'r  Llythyr  Hon, 
At  wr  clwyfus,  gwan,  dolurus, 
Henafgwr  cloff  ar  bwys  ei  ffon, 
Sydd  ei  hunan  yn  wr  egwan, 
Yn  crio  druan  yn  ei  wedd, 
Wedi  ei  glwyfo  yn  dost  a'i  daro, 
A'i  rybuddio  i  gofio'r  bedd. 

[D.] 


JOHN  DANIEL  (1786-1823). 


John  Daniel  is  said  to  have  been  apprenticed  to  John  Ross.  After 
spending  a  few  years  in  London  he  returned  to  Carmarthen,  and  pro- 
bably set  up  business  in  1786.  Gwilym  Lleyn  notes  no  less  than  ten 
books  printed  by  him  prior  to  1786,  but  we  have  seen  no  evidence  of 
his  work  prior  to  1786,  and  some  of  the  books  he  mentions  were  un- 
doubtedly printed  after  1786.    According  to  Ashton  (Geninen,  x,  20)  he 


86  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 


died  on  Jan.  20th  1823  at  the  age  of  68,  and  was  buried  at  Llangunnor. 
He  printed  most  of  the  books  and  pamphlets  issued  by  Baptists. 

546.  Can  Dduwiol,  Yn  gosod  allan  Ddedwyddwch  y 
Duwiol,  a  thruenus  Gyflwr  yr  Annuwiol,  yn  Nhragywydd- 
oldeb,  etc. 

Caerfyrddin  :  Argraphwyd  gan  John  Daniel,  Yn  Heol-y- 
Brenin  1787. 

4  pp.  Eleven  stanzas.  The  temper  of  this  song  may  be  judged 
from  the  following  verse : — 

Yr  hoU  bleserau  ge'st  ti  gynt, 
A  phob  rhyw  helynt  ddigri', 
Cei  wel'd  y  rheiny  ger  dy  frou, 
Yn  boenau  chwerwon  i  ti ; 
Am  bob  rhyw  fiwsic  beraidd  foes, 
A  ga'dd  dy  glustiau  gynt  yn  d'oes, 
Hwy  gant  eu  teimlo  a'u  gwrando'n  groes, 
AthryUth  noeth  gythreuliaid  ; 
Yn  Ue'r  oferedd  gynt  a  fu, 
A  chwmp'ni  tyner  llawer  llu, 
Cei  hoU  drigolion  uffern  ddu, 
I  gyd-ymdynnu  am  d'enaid. 
[D.] 

547.  Ymddiddan  rhwng  Hen  Wr  a  Mebyn.  Gan  Dafydd 
Thomas. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  John  Daniel,  yn  Heol-y- 
Brenin.     1787. 

4  pp.  Twenty-seven  stanzas.  A  note  on  p.  4  refers  to  the 
Esponiad  a?'y  Deg  Bennod  gyntaf  0  Genesis^  which  was  at  that 
time  in  the  press. 

[Nat.  Lib.  of  Wales.] 

548.  De  Ultimo  Judicio  :  Neu  Gan  am  Y  Farn  Ddiweddaf. 
Yn  Bedair  Rhan.  Yn  gyntaf,  Yn  rhoi  Hanes  o  amryw  Arwy- 
ddion  dychrynedig  ag  fydd  yn  rhagflaenu'r  Dydd  mawr 
ofnadwy  hwnnw  o  Ymddangosiaid  Mab  y  Dyn  ;  ynghyd  a 
dedwydd  Adgyfodiad  y  rhai  cyfiawn,  ac  Annedwyddwch  yr 
Annuwiolion  ar  y  cyfryw  Amser.  Yn  ail,  Portreiad  neu 
Ddesgrifiad  o'r  Nefoedd  Newydd,  y  Ddaear  Newydd  a'r  Jerusa- 
lem Newydd  ; — Dedwyddwch  y  Saint ;  rhwymo'r  Hen  Ddraig, 
sef  Satan,  dros  Fil  o  Flynyddau,  yntef  yn  ymgynghori  a'i  Lu 
uffernol  i  godi  Rhyfel  yn  erbyn  Michael  yr  Archangel,  ac  i 
warchae  ar  y  Ddinas  Sanctaidd.  Yn  drydydd,  Satan  yn  cael 
ei  ollwng  yn  rhydd  o'i  garchar,  a'i  ddwyn  o  flaen  y  Barnwr ; 
— Adgyfodiad  yr  Annuwiolion ;  Barn  gyffredinol  yn  cael  ei 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  187 

rhoi  i  bob  un  yn  ol  eu  Gweithredoedd  ;  yr  Hen  Ddraig  yn 

cynddeiriogi  yn  erbyn  y  Barnwr,  ac  yn  gorchymniyn  i'w  lu 

uffernol  i  yngynnuU  mewn  Brwydr,  ac  i  ruthro  yn  ddisym- 

mwth  ar  Wersyll  y  Saint ; — Tan  yn  dyfod  i  lawr  o'r  Nef  ac 

yn  ei  yssu  ef  a'i  Lu  i'r  Llynn  o  Dan  anniffoddadwy,  lie  y  caiff 

ef  aV  holl  Ddrwg-weithredwyr  eu  poeni  yn  oes  oesoedd.     Yn 

bedwarydd,  Ychydig  o  Sylwiadau,  yn  gosod  allan  fod  Cydwy- 

bodau  holl  Ddynol-ryw. 

Crist'  nogion,  luddevvon,  a  Phaganiaid,  yn  cyd-uno  ar  Ysgrythyrau, 
ac  yn  tystiolaethu  y  derbynia  pob  un  gyfiawn  Daledigaeth,  yn  ol  eu 
Gweithredoedd,  mewn  Bywyd  yn  ol  yBywyd  hwn. 

Wedi  ei  gyfansoddi  a'i  gydmaru  a  Gwaith  Saesonaeg  Mr. 
B.  Francis,  Can  M.  Williams. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  ac  ar  werth  gan  John  Daniel,  Yn 
Heol  y  Brenin,     [Pris  Tair  Ceiniog.] 

32  pp.  By  Mathew  Williams.  At  the  end  there  is  an  adver- 
tisement as  to  the  early  publication  of  "  Esponiad  ar  y  Deg 
Bennod  gyntaf  o  Genesis,  etc.",  by  J.  Bunyan,  which  was  pro- 
bably issued  in  1788.     [J.  D.  Lewis.]     [D.]     [Cardiff  Free  Lib.] 

5M.  Can  Dduwiol :  Neu,  Gyngor  i'r  Rhegwr,  y  Tyngwr, 
a'r  Masweddwr.  Gan  Ifan  Dafydd,  o'r  Llan-Newydd. 
[Esaia,  xxxiii,  14.] 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  J.  Daniel,  yn  Heol  y  Brenin, 
1788.  Lie  geUir  cael  ar  werth,  newydd  ei  gyfieithu  i'r 
Gymraeg,  Esponiad  ar  y  Deg  Pennod  gyntaf  o  Genesis,  o 
Saesonaeg  yr  enwog  Mr.  Bunyan,  Pris  SwUt.  Elw  da  i'r 
Sawl  a  bryno  Nifer  o  honynt  ynghyd 

4  pp.  Imprint  at  end.  Fourteen  stanzas.  The  last  verse  is  as 
follows  : — 

Pe  gofynnai  neb  yn  un-Ue, 

Pwy  a  ganai  hyn  mor  llawn, 

Crippil  clwyfus  anwybodus, 

Ac  anfedrus  iawn  ei  ddawn  ; 

Sydd  yn  gorwedd  er  Saith  mlynedd, 

Pur  wirionedd  ydyw  hyn, 

Sy'n  ceisio  crippian,  dan  gribynian, 

Rhag  myn'd  i  annwn  lydan  lyn. 
[J.  D.  Lewis.] 

550.  Ymddiddan  rhwng  Hen  Wr  Dall  a'r  Angeu.  Lie 
dangosir  Dechreuad  Angeu,  ynghyd  a'r  Buddugoliaethau  a 
ennillodd  ar  Ddynolry w  trwy  Gymniorth  Pechod  a'r  Modd  y 


1 88  A  Bibliography  oj   Welsh  Ballads 

cafodd  efe  ei  hun  ei  lyngcu  mewn  Buddugoliaeth  yn  y  Frwydr 
fawr  ar  Fynydd  Calfaria,  gaii  lesu  Grist;  yn  cynnwys  amryw 
Wirioneddau  pwysfawr,  ac  yn  anghenrheidiol  i  bawb  ag  sydd 
i  wynebu  Angeu  eu  deall  a'u  profi. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  John  Daniel,  yn  Heol  y 
Brenin,  dros  David  John,  1788.     [Pris  Ceiniog.] 

16  pp.     On  the  bottom  of  the  last  page  there  is  an  advertise- 
ment of  several  other  books  printed  and  sold  by  John  Daniel. 
[J.  D.  Lewis.] 

551.  Gogoniant  y  Creawdwr:  Neu,  lachawdwriaeth  o 
flaen  Creadigaeth. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  John  Daniel,  yn  Heol  y 
Brenin.     1788. 

8  pp.  Title  on  top  of  p.  i.  Contains  four  separate  songs,  the 
second  is  entitled :  "  Clodforedd  y  rhai  a  adwaenant  Grist,"  the 
third  :  "Enaid  claf,"  and  the  fourth  :  "Pennill  wrth  ddarllen  Llyfr 
newydd."  No  author's  name.     [Wrtydyn.] 

552.  Galarus  Hanes  am  Farwolaeth  44  o  Bobl  a  gollasant 
eu  Bywydau  ar  yr  un  Amser,  ar  y  Nos  Ferchur  ddiweddaf  o 
Fis  Medi  1789,  fel  y  rhoddir  i  chwi  Hanes  yn  y  Gan  ganlynol. 
Gobeithio  y  bydd  i'r  Newydd  gofidus  hwn  fod  yn  Rhybudd  i 
ninneu,  gyd  a'r  amrywiol  Rybuddion  eraill,  i  fod  yn  barod  ; 
canys  yr  awr  ni  thybiom  y  daw  Mab  y  Dyn — canys  rhaid  i  ni 
oil  ymddangos  ger  bron  brawdle  Crist,  a  hynny  ar  fyrder. 
Gan  John  Evans. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan   loan   Daniel,   yn   Heol-y- 

Brenin. 

8  pp.  Imprint  at  foot  of  p.  8.  Three  hymns  on  pp.  7  and  8. 
Twenty-seven  of  those  drowned  were  from  Cardigan  and  St. 
Dogmells,  and  seventeen  from  New  Quay.    [D.]    [Wrtydyn.] 

553.  Can  Am  Fedydd  :  A  Achlysurwyd  Gan  Draethawd 
Y  Parchedig  B.  Evans,  Dros  Daenelliad  Babanod.  Gan  B. 
Francis.     Eph.,  iv,  5.     Un  Arglwydd,  un  fFydd,  un  bedydd. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  ac  ar  werth  dros  yr  awdwr  gan 

loan  Daniel  yn  Heol  -y-Brenin.     [Pris  un  Geiniog.] 

16  pp.  The  preface  is  dated,  Horsley,  lonawr  17,  1790,  and 
signed  B.  F.  The  song  begins  on  p.  5  and  ends  on  the  top  of 
p.  15.  On  p.  2  there  is  a  list  of  books  published  by  J.  Daniel, 
including  the  two  parts  of  the  Aleluia,  The  Conflagration  in 
English  and  Welsh,  The  Salopian  Zealot,  and  the  Socinian 
Champion,  all  apparently  by  Benjamin  Francis,  and  on  pp.  15  and 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  189 


16   a   note   containing   Scriptural   references  to   Baptism.     This 
ballad  begins  as  follows: — 

Grist'  nogion  gwirioneddus  gwiw, 
Yn  myn'd  tan  amryw  envvau, 
Sydd  frodyr  hoff,  trwy  ddwyfol  ras, 
Yn  y  berthynas  oreu  ; 
[J.  D.  Lewis.] 

654.     Can   o  Atteb   i'r   Parchedig   Mr.    Benjamin   Evans, 

mewn  perthynas  i  Fedydd  Babanod,  mewn  Dau  Draethawd  a 

'sgrifennodd  ef  i'r  Diben   hynny,  mewn   Ffordd  o  Enllib  a 

Geiriau  celyd  am  y  Bobl  y  sydd  yn  myned  yn  ol  Gair  Duw 

a'u  Cydwybodau,  dan  yr  enw  Bedyddwyr,  trwy  gymmeryd 

lesu   Grist   yn   Siampl   i    ni,   a'i   Air   yn    Rheol   mewn    pob 

Ymarferiad     crefyddol,    ac    nid     hen    Draddodiadau    disail. 

Col.  ii,  8.     Edrychwch  na  bo  neb  yn  eich  anrheithio  trwy 

philosophi  a   gwag   dwyll,   yn   ol   traddodiad  dynion,  yn  ol 

egwyddorion  y  byd,  ac  nid  yn  ol  Crist.     Gwel  hefyd  Gal.  i,  14, 

a  iv,  9.     Mat.  xv,  3.     I  Cor.  iii,   10-15.     Phil,  i,   15,  a  iv,  8. 

Jer.  xxix,  8.     Heb.   xiii,   9.     Rhuf.  xvi,    17.     Ac  yr  wyf  yn 

attolwg  i  chwi,  frodyr,  graffu  ar  y  rhai  sydd  yn  peri  anghydfod 

a  rhwystrau  yn  erbyn  yr  athrawiaeth  a  ddisgasoch  chwi ;  a 

chiliwch  oddiwrthynt.     Gwel  hefyd  2  loan  i,  9-1 1. 

Pe  clywn  i  fod  Cynfigen,  aflawen,  wael  ei  drych, 

Ond  unwaith  wedi  marw,  cyd-unwn  ganu  ei  chlych  : 

Mi  ddeuwn  idd  ei  hangladd,  heb  ddeigryn  ar  fy  ngrudd, 

Wel'd  dodi'r  hen  fileines  yn  isel  yn  y  pridd, 

Caerfyrddin,   Argraphwyd   gan    loan    Daniel,   yn    Heol   y 

Brenin. 

8  pp.  Probably  by  Dafydd  Wiliam,  the  Baptist  Hymnologist. 
A  later  edition  was  printed  at  Merthyr  by  M.  Price,  and  to  this 
edition  the  initials  D.  W.  are  affixed.  The  first  verse  in  the 
Carmarthen  edition  is  as  follows  : — 

Darllenais  waith  rhyw  athro, 

O  Aberteifi  sir, 
Am  babaidd  fedydd  baban, 

Nad  oedd  ef  hanner  gwir  ; 
Mae  wedi  codi  arfau, 

A  cheisio  bod  yn  ben, 
Ni  raid  i  ni  ddim  ofni 

Un  gwr  a  chleddyf  pren. 

For  other  ballads  relating  to  this  controversy  see  above  Nos. 
488,  489,  and  553. 

[Nat.  Lib,  of  Wales.] 


I  go  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 

555.  Can  am  Ragluniaeth  ac  lechydwriaetli ;  Ar  yr  Amser 
priodol  o'r  Flwyddyn,  i  drin  y  Ddaear,  ac  i  osod  Hadau 
ynddi,  pan  nad  oedd  nemmawr  o  Gyssur  i  fyned  yhghylch  y 
Gwaith,  o  herwydd  Ystormydd  a  Gwlaw  parhaus  ;  a  llawer, 
y  tebygid  wrth  eu  Geiriau,  yn  disgwyl  mwy  wrth  Greadur 
sydd  dan  Lywodraeth,  nac  wrth  yr  Hwn  sydd  a  Llywodraeth 
Daear  a  Nef  yn  ei  Law ;  ond  bod  rhai  a'u  Griddfanau  atto, 
fel  Gwrandawr  Gweddi  yn  Nydd  Cyfyngder ;  ac  ymddangos 
hyfryd  Arwyddion  o  Wrandawiad,  o  Symmudiad  y  Farn,  ac 
o  roddiad  Trugaredd, —  Cafodd  fy  Meddyliau  eu  cyffroi  i  ganu 
fel  y  canlyn. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  I.  Daniel,  gwerthwr  llyfrau, 

yn  Heol-y-Farchnad  isaf.     m.dcc.xciv. 

4  pp.     Anonymous.     Twelve  stanzas. 
[Nat.  Lib.  of  Wales.] 

556.  Geiriau  Diweddaf  Mr.  John  Powel,  ar  ei  Wely 
Angeu.  Ynghyd  a  rhai  Hymnau  Newyddion,  Na  buant 
Argraphedig  o'r  blaen. 

Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  L  Daniel. 

8  pp.     The  first  song  consists  of  eighteen  stanzas  of  8  lines 
each,  and  ends  on  p.  5.     There  are  four  hymns  on  pp.  6-8. 
[  Wrtydyn .] 


JOHN  EVANS  (1797-1830). 


John  Evans  appears  to  have  started  printing  in  the  year  1797.  He 
died  on  May  25th,  1830,  aged  58  {Cambrian  Bibliog?'aphy,  p.  704). 

557.  Can  Newydd  o  America,  A  Ysgrifennwyd  gan  un 
o'r  rhai  a  aeth  i'r  Wlad  honno  yn  ddiweddar,  Yr  hon  sy'n 
cynnwys,  y  Llwyddiant  a'r  Aflwyddiant  a  gawsant  ar  eu 
taith,  ynghyd  ag  Ychydig  Hanes  o'r  Wlad  ehang  honno. 

Caerfyrddin  :  Argraphwyd  dros  L  Thomas,  gan  L  Evans, 

1797. 

4  pp.    Anonymous.    This  ballad  gives  an  account  of  a  voyage 
to  America  from  Milford  Haven. 

Am  ddau  o'r  gloch  ni  welsom  ddinas, 
Noddfa  a  gawsom  ni  yn  awr ; 
Caerefrog  Newydd,  Dinas  ryddid. 
Lie  nid  oes  Hid  mewn  ergyd  mavvr. 
Nid  oes  dynion  a  boliau  mawrion, 
Blonhegog  tewion  yma  'n  bod  ; 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  191 

Nid  oes  chwaith  gardottyn  llymrig, 
Ond  pawb  yn  debyg  i'r  un  nod ; 
Pe  b'ai  tlodion  Cymru  'n  gallu 
Croesi'r  werlig  donnog  draw, 
Trvvy  vveithio  byddent  byw'n  gyssurus, 
Mewn  gwlad  heddychol,  fro  di-fraw. 
[Nat.  Lib.  of  Wales.] 

558.  Annogaeth  i  Foliannu  Duw  Am  y  Waredigaeth  fawr 
a  gafodd  y  Wlad  pan  tiriodd  1400  o'r  Ffrangcod  echryslon  yn 
Pencaer,  yn  Sir  Benfro,  i  oresgyn  ein  Tir,  trwy  ladd  a  llosgi 
ein  Cydwladwyr.     Gan  Phillip  Dafydd  Castell  Newydd. 

Caerfyrddin  :  Argraffwyd  gan  loan  Evans,  yn  Heol-y-prior, 

1797. 

8  pp.  Imprint  at  end.  One  of  many  ballads  written  on  the 
occasion  of  the  Landing  of  the  French  at  Goodwick.  Twenty- 
two  stanzas. 

[Nat.  Lib.  of  Wales.] 

559.  Can  am  y  Waredigaeth  a  Gafodd  y  Brytaniaid  O 
Ddwylaw'r  Ffrangcod  Gwaedlyd.  Gan  Thomas  Francis, 
Fachongle,  o  Blwyf  Nevern.  Yr  Arglwydd  a  wnaeth  i  ni 
bethau  mawrion,  am  hynny  yr  ydym  yn  llawen,  Salm, 
cxxvi.  3. 

Caerfyrddin :  Argraphwyd  gan  I.  Evans,  yn  Hoel-y-prior. 

1797. 

8  pp,    Another  ballad  on  the  Fishguard  invasion. 
[Cardiff  Free  Lib.] 

560.  Can  o  Ddiolchgarwch  iV  Arglwydd,  Am  ei  Ware- 
digaeth hynod  yn  ein  cadw  rhag  Fflangell  ein  Gelynion,  pan 
tiriasant  yn  ein  Tir :  ynghyd  a  Marwnad  Daniel  Dafydd, 
Ysgol-Feistr  Gymraeg  yn  Meidrim,  yr  hwn  a  ymadawodd 
a'r  Byd,  yr  1 1  eg  o  Fis  Mavvrth,  1797,  yn  51  Blvvydd  o  Oedran. 
Cenwch  i'r  Arglwydd  ganiad  newydd. 

Caerfyrddin  :  Argraphwyd  gan  I.  Evans,  yn  Heol-y-Prior. 

1797. 

8  pp.  The  second  song  is  by  Cetturah  Thomas  "yn  agos  i 
Bangc-y-felin,"  and  it  may  be  that  she  was  the  authoress  of  the 
first  also.  Imprint  at  end.  The  first  song  consists  of  twelve 
stanzas,  of  which  the  following  is  a  specimen  : 

Nid  cryfdwr  llongau  ar  y  moroedd, 

A'u  rhwystrodd  mewn  i  Iwerddon  dir, 

Ond  gair  o'i  enau  a  orch  'mynodd, 

Tyred  wyntoedd,  na  fydd  hir, 

Chwytha  longau  rhai  dinystriol, 

Canons  mawrs  a  bwlets  trwm, 

Powdwr  du,  ag  arfau  glowion, 

Lavvr  i'r  mor  fel  pelen  blwm. 


192  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 


The  subject  of  the  elegy,  one  Daniel  Dafydd,  who  died  in  1797, 
aged  51,  was  a  schoolmaster  at  Meidrim,  and  apparently  a 
native  of  Llangeitho.     [Wrtydyn  ] 

561.  DwY  Gan  Newydd  :  I.  Am  Wroldeb  yr  hen  Frytani- 
aid.     II.  Am  Lwyddiant  yr  Efengyl. 

Caerfyrddin:   Argraphwyd  gan  I.  Evans  yn   Heol-y-prior 

1797. 

8  pp.  Imprint  at  end.  The  first  ballad  refers  to  the  French 
invasion  in  1797,  and  is  preceded  by  a  preface.  The  second 
ballad  gives  an  account  of  a  Methodist  Association  at  Trefdraeth 
(Newport),  on  Nov.  4th  and  5th,  1786,  when  the  following  seven 
ministers  took  part :  John  Prytherch  (Llanddeusant),  David  Parry 
(Llanwrtyd),  Ned  Watkins  (Llanidloes),  Ishmal  Jones  (Llan- 
dinam),  Ebenezer  Morris,  Llwyd  o  Gaio,  David  Jones,  Llangan 
and  John  Williams,  Lledrod.     [Cardiff  Free  Lib.] 

562.  Afon  lechydwriaeth  Gras  ;  Neu,  Sylwiad  Byrr  ar  y 
Rhan  Gyntaf  o'r  Bedwarydd  adnod  oV  Chwechfed  a  Deugain 
Salm,  mewn  ffordd  o  Gan.  Y  mae  afon,  a'i  fTrydiau  a  lawen- 
hant  ddinas  Dduw.     Dafydd. 

Caerfyrddin  :  Argraphwyd  gan   loan   Evans,   yn    Heol-y- 

Prior.     1798. 

8  pp.    Anonymous.    Twenty-five  stanzas  of  eight  lines  each. 
[Wrtydyn.] 

563.  Carol  ar  Conceit  Gwyr  y  Gogledd.  Gan  E.  Jones. 
Esay  ix,  6.  Bachgen  a  anwyd  i  ni,  mab  a  roddwyd  i  ni,  a 
bydd  y  llywodraeth  ar  ei  ysgwydd  ef:  a  gelwir  ei  enw  ef, 
rhyfeddol,  cynghorwr,  y  Duw  cadarn,  tad  tragywyddoldeb, 
tywysog  tangnefedd. 

Caerfyrddin :  Argraphwyd  gan  I.  Evans,  yn  Heol-y-prior, 

1798. 

4  pp.    By  Edward  Jones,  Maes-y  plwm,  printed  in  Caniadau 
Maes  y  plwm,  1857,  p.  174. 
[Nat.  Lib.  of  Wales.] 

564.  GoLWG  Ar  Aberth  Crist.  Yna  y  dywedais, 
Wele  yr  ydwyf  yn  dyfod ;  yn  rhol  y  llyfr  yr  ysgrifen- 
wyd  am  danaf.  Da  gennyf  wneuthur  dy  ewyllys,  O  fy 
Nuw :  a'th  gyfraith  fydd  o  fewn  fy  nghalon.  Salm  xl,  7,  8. 
Ac  a  wyddom  ddyfod  Mab  Duw,  ac  efe  roes  i  ni  feddwl,  fel 
yr  adnabyddom  yr  hwn  sydd  gywir  ;  ac  yr  ydym  yn  y  Cywir 
hwnnw,  sef  yn  ei  Fab  ef  lesu  Grist;  hwn  yw'r  gwir  Dduw, 
a'r  bywyd  tragywyddol,  i  Jo.  v  20, 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  193 

Gan  Thomas  Jenkins,  o  Lanboidy. 
Caerfyrddin,  argraphwyd  gan  loan  Evans.     1798. 

8  pp.    A  religious  song  of  twenty-two  verses.    On  p.  8  a  hymn 
of  two  stanzas. 
[Cardiff  Free  Lib.] 

565  Myfyrdod  ar  Einioes  ac  Angeu  a  ysgrifenwyd  mewn 
Mynwent  yn  y  Wlad,  ym  mrig  yr  hwyr.  Wedi  ei  droi  o 
Saesonaeg  T.  Grey. 

Caerfyrddin:  Argraphwyd  gan  I.  Evans.  Yn  Heol-y-prior. 
1798.     [Pris  Ceiniog.] 

8  pp.    Translated  by  Rev.  D.   Davis,   Castell   Hywel.    This 
is  probably  the  first  edition. 
[Brit.  Museum.] 

566.  Can  o  Ddiolchgarwch  I  Dduw,  Am  ei  Waredigaethau 
o  Ddwylaw  ein  Gelynion. 

Caerfyrddin :  Argraphwyd  gan  I.  Evans,  Yn  Heol-y-Prior. 

M.DCC.XCIX.  , 

4  pp.    The  author's  name  does  not  appear,  but  he  gives   his 
initials  in  the  last  verse,  which  runs  as  follows  : 
Os  hola  neb  pwy  a'i  canai'n  hy', 
G.  S.  mae'n  byw  ar  Ddwyrain  du, 
I  Lydiad  gwyn  Trehedin  gawr, 
Ffarwel,  fe  ddarfu'r  canu'n  awr. 
From  another  source  it  appears  that  his  full  name  was  George 
Stephens.     [D.]     [Cardiff  Free  Lib.] 

567.  Can  o  Ganmoliaeth  i  Volunteers  y  Tair  Sir  ;  Sef  Sir 
Benfro,  Sir  Aberteifi,  a  Sir  Caerfyrddin. 

Caerfyrddin :  Argraphwyd  gan  L  Evans  yn  Heol-y-Prior. 

M.DCC.XCIX. 

4  pp.    The  writer's  name  was  probably  George    Stephens. 
The  last  verse  is  as  follows  : 

Fe  ganwyd  hyn  heb  unrhyw  ffors, 
Gan  Siors,  fab  Stephen,  Thomas  Siors. 
Mae'r  pedwar  enw'n  gryno  'nghyd. 
Wei,  dyma  fo,  mae'n  Gymro  i  gyd. 
Another  verse  has  a  reference  to  Napoleon  : 

Mae  yng  Nghymru  lawer  bachgen  smart, 
Pe  happiai  i  gwrdd  a  Buonaparte, 
A  chwtshel  (cudgel)  dderwen  yn  ei  law, 
Gwnaiff  iddo  dreiglo  oddi  yma  draw. 
[Cardiff  Free  Lib.] 

568.  Can  o  Glod  I'r  Arglwydd,  Am  Ein  Holl  Fuddu- 
goHaethau,  ar  For,  ac  ar  Dir, 


194  -^  Bibliography  of  Welsh  Ballads 

Caerfyrddin :  Argraphwyd  gan  loan  Evans,  yn  Heol-y- 
Prior,  1799. 

4  pp.  A  ballad  on  the  Fishguard  invasion  of  1797,  by  G.  S. 
The  last  verse  is  as  follows : 

Os  gofyn  neb  pwy  ganodd  hyn, 

G.  S.  mae'n  byw  rhwng  bro  a  bryn, 

Y  ffordd  yr  ewch  chwi  yn  gymmwys  pur, 

O  Emlyn  dref  tu  a'r  Gogledd  Dir. 
[Nat.  Lib.  of  Wales.]    [Cardiff  Free  Lib.] 

569.  Y  Maen  Tramgwydd  :  Neu  Ddau  Bennill  o  Ymofyniad, 
Mewn  Pertbynas  i  Fatterion  dadleugar  mewn  Crefydd ;  Sef 
Etholedigaeth,  a  Gwrthodedigaeth,  ac  Ewyllys  rydd;  ynghyd 
ag  Attebiad  i'r  Gofynion  :  At  yr  hyn  y  chwanegwyd  Can 
Arall  Gan  yr  un  Awdwr.  Gan  Evan  Thomas,  Prydydd  a 
Darllenydd,  yn  Llanarth. 

Megis  trwy  Gamwedd  un  y  daeth  barn  ar  bob  dyn  i 
gondemniad,  felly  hefyd  trwy  cyfiawnder  un  y  daeth  y 
dawn  ar  bob  dyn  i  gyfiawnhad  bywyd.     Rhuf.,  v,  18. 
Caerfyrddin :   Argraphwyd,  gan    loan   Evans,  yn    Heol-y- 
prior,  1799.     [Pris  Dwy-Geiniog.] 

16  pp.  An  introduction  on  p.  2  gives  a  short  account  of  the 
occasion  on  which  the  above  songs  were  written.  The  first  song 
was  written  before  the  year  1760,  and  was  answered  by  Evan 
Dafyddjenkin  of  Cyswch,  near  Llangybi,  Cardiganshire  (see  No. 
518).  The  second  song,  in  answer  to  Evan  Dafydd  Jenkin,  was 
here  published  for  the  first  time.  A  second  edition  was  published 
at  Dolgelleu  by  T.  Williams,  about  1807,  and  a  third  edition  at 
Carmarthen  in  1818.  The  works  of  Evan  Thomas  Rhys  were 
collected  by  W.  H.  Griffiths,  and  published  under  the  title 
"Diliau'r  Awen"  in  1842.  The  latter  book  has  a  characteristic 
preface  by  Brutus.    [D.] 

[Cardiff  Free  Lib.]    [Nat.  Lib.  of  Wales.] 

570.  Can  o  Glod,  I.  Foluntiers  Glan-Teifi,  A'u  Hofficers. 
Gan  Dafydd  Evan  Morgan,  o  Dreleach. 

Caerfyrddin,  argraphwyd  gan  I.  Evans,  1800. 

8  pp.    [Cardiff  Free  Lib.] 

571.  Cyffes  Oferddyn.     Y  Rhan  Gyntaf. 
Caerfyrddin,  Argraphwyd  gan  J.  Evans,  dros  Lewis  Lewis, 

Gwarcefel,  Llandysil. 

12  pp.     By  Richard  Parry  "AthrawYsgol  yn  Sir  Fon."    The 
two  parts  are  printed  in  this  book. 
[Nat.  Lib.  ot  Wales.]    [D.] 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  195 

572.  Hen  Gan,  Na  bu  Argraphedig  erioed  o'r  blaen ;  Yr 
hon  a  gafwyd  o  Enau  Hen  Wraig,  A  ddysgodd  hi  gan  ei 
Mham  a  fuasai  gynt  yn  Gwasanaethu  gyd  a'r  hen  Ficcer 
Llanymddyfri :  Ar  Greadigaeth  y  Byd,  ynghyd  a  Natturiaeth 
Creadigaeth  Dyn. 

Caerfyrddin  Argraphwyd  gan  I.  Evans,   yn  Heol-y-Prior 

[      ]• 

4  pp.  Royal  Arms  on  title.  The  date  has  been  rubbed  off  on 
the  copy  seen.  Eighteen  stanzas.  The  song  was  reprinted  in 
the  Llandovery  editions.     It  begins  : — 

Pwyswch  Gymry  mwyn  caredig, 
Clywch  fi'n  traethu  cerdd  blethedig, 
Yr  hon  sy'n  traethu  gelriau  hynod, 
Am  vvaith  Duw  mewn  chwe'  diwrnod. 
[Nat.  Lib.  of  Wales.] 

673.     Prophwydoliaeth  Myrddin. 

Caerfyrddin,  argraphwyd  gan  John  Evans. 

4  pp.    26  stanzas.    The  well-known  ballad  which  begins  : 
Chwi  fonedd  a  chyifredin,  y  Cymry  a'r 
Saeson  pur, 

0  dewch  yn  nes  i'r  winllan  i  weithio 

am  ei  hur ; 
Mae'r  udgorn  wrth  ein  drysau,  ni  wn 

i  ddim  pa  bryd, 
Y  daw  ein  Prynwr  lesu,  i  farnu 

hyn  o  fyd. 
[Nat.  Lib.  of  Wales.]    [D.] 

574  Prophwydoliaeth  Myrddin,  Wedi  ei  Chyfansoddi  ar 
Fesur  Cerdd,  yn  y  Flwyddyn  1668.  Gan  Weinidogo  Eglwys 
Loegr.  Gen,  xix,  17.  Diangc  am  dy  einioes;  nac  edrych 
ar  dy  ol,  ac  na  saf  yn  yr  holl  wastadedd :  diangc  i'r  mynydd, 
rhag  dy  ddifetha. 

Caerfyrddin,  argraphwyd  gan  I.  Evans,  yn  Heol-y-Prior. 

4  pp.    Twenty-six  stanzas.    The  last  verse  is  as  follows  : 
Un  fil  a  chwech  cant  cyfain  a  thrugain 

mlwydd  ac  wyth, 
Oedd  oedran  Crist  ein  Prynwr  pan 

gwnaethpwyd  hyn  o  fwyth, 

1  gael  rhybuddio'r  Cymry  a  chyffro 

pawb  o'r  byd. 
I  alw  ar  Dduw'n  garedig,  i  attal 
hyn  o  lid. 
[Nat.  Lib.  of  Wales.] 


O  2 


196  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 


Brecon^ 


Brecon,  or  as  it  is  called  in  Welsh,  Aberhonddu,  became  a  favourite 
centre  for  the  printing  of  tracts  and  small  books  on  the  establishment 
of  a  press  there  by  E.  Evans  in  1772.  It  is  clear  that  some  of  the 
ballads  recorded  under  this  heading  were  merely  reprints,  and  pro- 
bably piracies  of  ballads  printed  in  Trefriw  and  Carmarthen. 

675.  GwAHODDiAD  I  Fcrch  Pharao  yr  Amoriad,  I  Briodi 
Brenhin  Seion,  I  ymadael  a  Gwlad  yr  Aipht,  a  dyfod  i  fyw  i 
Wlad  Canaan. 

Aberhonddu,  Argraffwyd  gan  E.  Evans,  yn  y  Coleg,  tros 
Richard  Jones,  1772.  Lie  gellir  cael  Argraffu  a  Rhwymo 
pob  math  o  Lyfrau  am  Bris  rhesymmol ;  a  chael  ar  werth 
amryw  Lyfrau  Cymraeg  a  Sais'neg. 

4  pp.    Anonymous.    Twenty-six  stanzas.    [D.] 

576.  Can  Dduwiol,  yn  Dangos  Cyflwr  a  Haeddiant  Dyn 
wrth  Nattur ;  A  Rhagorfreintiau  Trigolion  y  Deyrnas  hon 
mewn  Materion  Crefyddol,  lie  y  raae  Rhydd-did  i  bawb 
addoli  Duw  yn  ol  eu  Cydwybodau :  Yr  hyn  sydd  yn  galw 
arnom  yn  uchel  i  ddiwygio  ein  Bucheddau,  a  iawn  ddefny- 
ddio'n  Rhagorfreintiau  gwerthfawr,  onid  e  esmwythach  fydd 
i  Sodom  a  Gomorra  yn  Nydd  y  Earn  na  nyni. 

Aberhonddu,  Argraffwyd  gan  E.  Evans,  yn  y  Strewet,  tros 
Ann  WilHam,  1773. 

4  pp.     By  William  James.    Nineteen  verses.    [D.] 

577.  Can  Dduwiol,  I  an  nog  Dynion  i  Gariad  ac  Elusen- 
garwch,  Yn  y  Dyddiau  oeraidd  hyn.  At  yr  hyn  y  'chwane- 
gwyd  Can  arall,  yn  cynnwys,  Holiad  Dyn  dall  genedigol 
ynghylch  yr  Haul,  aV  Goleuni. 

Aberhonddu,  Argraphwyd  gan  E.  Evans  tros  Philip  Powel, 

Clochydd  Llangunidr,  yn  y  Flwyddyn,  1774. 

8  pp.    Both  anonymous.    The  first   has  twenty-seven  verses, 
and  the  second,  ten.    [D.] 

578.  Can  Dduwiol  Yn  dangos  Y  Rhyfeddol  Waredigaethau 
Sydd  gan  Dduw  i'w  Bobl  ym  mhob  Cyfyngderau.  O  Waith 
John  Thomas,  Gweinidog  yr  Efengyl,  gerllaw'r  Ffynhonau. 


Printed  in  the  Eighteenth  Century,  tgy 

Aberhonddu,  Argraphwyd  dros  Evan  William,  gan  E. 
Evans,  1778. 

4  pp.  By  John  Thomas,  Rhayader.  The  first  verse  is  as 
follows  :— 

O  frodyr  byddwch  lawen, 

Cenwch  blant,  Cenwch  blant, 
Fe  dalwyd  dyled  Eden, 

Cenwch  blant, 
Mae'r  llofrudd  wedi  ddala, 
Ca'dd  friw  ar  ben  Calfaria, 
Fe  trows  yr  lesu  e'n  isa, 

Cenwch  blant,  cenwch  blant, 
Mae'r  nefoedd  i  blant  Adda, 
Cenwch  blant. 
For  another  edition  see  No.  532. 
[Wrtydyn.]    [D.] 

579.  Anogaethau  i'r  Duwiolion  I  ystyried  Eu  Breintiau 
Efangylaidd,  A'u  Dyledswydd  tu  ag  at  Dduw,  fel  Gwrthddrych 
eu  Gobaith  a'u  Cariad.     Gan  John  Morgan,  o'r  Bodwelltu. 

Aberhonddu,  Argraphwyd  gan  E.  Evans,  dros  Evan 
William,  1778. 

4  pp.    Thirteen  stanzas.    [D.] 

580.  Can  o  Alar,  ar  ol  Tri  ar  Ddeg  o  Ddynion,  A  fuant 
feirw  yng  Waith  Glo  y  Wern-Fraith,  ym  Mhlwyf  Llangattwg, 
yn  Sir  Forganwg.     Yn  y  Flwyddyn  1779. 

Argraphwyd   yn   Aberhonddu,    gan    E.    Evans,   dros   Ann 

William. 

4  pp.  Twelve  stanzas.  The  author  gives  his  name  in  the  last 
verse  as  follows  :— 

Os  gofyn  rhai'n  rhywle  pwy  gwyrwys  y  geiriau, 

Mynegwch  na  wadwch  y  gwir, 

Mai  Dafydd  mab  loan  yn  hollol  rhows  allan, 

Er  siampl  i  werin  pob  sir ; 
The  explosion  took  place  on  March  30th,  1779.    [D,] 

581.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  I.  Gwahoddiad  i  gloddio 
ym  Maes  yr  Efengyl,  am  y  Perl  gwerthfawr.  II.  Yn  gosod 
allan  gymmaint  Rhagoriaeth  sydd  rhwng  Plant  Adda  a'u 
gilydd  yn  y  Byd,  ac  mor  anghyson  y  cyrannodd  ef  ei  Olud. 

Aberhonddu,    Argraphwyd    gan    E.    Evans,    dros    Hugh 

William,  1781. 

8  pp.  (i)  By  Ellis  Roberts,  (2)  Anonymous.  The  latter  is  an 
interesting  song  of  six  verses,  of  which  the  following  is  a 
specimen : — 


198  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 


Bydd  un  yn  glamp  o  gyrnol, 
A'r  cledde  mawr  fel  y  cawr, 
A'r  Hall  yn  eurych  gwrol  garw  ei  wawr, 
Bydd  un  yn  glamp  o  sgweiar, 
Caled  siol  uchel  frol, 
A'r  Hall  yn  fedlem  hagar,  gwag  ei  fol ; 
Bydd  un  yn  esgob  gwisgi, 
Yn  erwin  falch  aneiri, 

A'r  Hall  yn  gwaeddi  hogi,  neu  ganu  gwag  faledi, 
Tylodi  mawr  hyd  y  llawr: 
Bydd  un  yn  cribo  ei  gydyn, 
Ar  hyd  ei  gefn  yn  rholyn, 
A'r  Hall  a'i  ben  yn  wrthun, 
Heb  ynddo  grib  er's  blwyddyn, 
Blin  ei  lol  wrth  un  glol. 
[D.] 

582.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  I.  O  Gwynfan  galarus 
Tadau  a  Mammau,  Brodbyr  a  Chwiorydd ;  yn  enwedig 
Gwragedd  y  Dynion  sydd  ar  For  ac  ar  Dir  yn  y  Rhyfel  sydd 
yn  bresennol.  II.  Ymddiddan  rhwng  Tad  a  Mab,  yr  hwn  a 
fu  farw  yn  banner  Blwydd  oed,  o'r  Freeh  wen. 

Aberhonddu,    Argraphwyd    gan    E.    Evans,    dros    Hugh 

William,  1781. 

8  pp.     (I)  By  Ellis  Roberts,  (2)  by  William  Walters,  Crydd. 
[G.]  M.  400. 

683.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion  :  I.  Ymddiddan  rhwng 
Gwraig  yr  Hwsmon  a  Gwraig  y  Siopwr.  II.  Gwahoddiad  o 
Sinai  i  Seion  ;  sef  oddiwrth  y  Gyfraith  at  Oen  y  Drugaredd 
sydd  ar  Ddeheulaw  ei  Dad  nefol,  yn  eiriol  dros  ddaearol 
Bechaduriaid. 

Aberhonddu,    Argraphwyd     gan    E.    Evans,    dros    Hugh 

WiUiam,  1781. 

8  pp.  (1)  By  Thomas  Edwards,  (2)  by  Ellis  Roberts.  See 
324  above.    [D.] 

584.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  I.  Yn  datgan  mawrion 
Weithredoedd  Duw  yn  rhoddi'r  Mellt  a'r  Taranau  ofnadwy  yr 
20  o  Fis  Mehefin.  II.  Yn  rhoddi  rhagor  o  Hanes  y  Demestl 
ofnadwy  ar  yr  ugeinfed  Dydd  o  Fis  Mehefin,  1781. 

Aberhonddu,    Argraphwyd    gan     E.    Evans,    dros    Hugh 

William,  1781. 

8  pp.  Both  by  Ellis  Roberts.  On  the  last  page  a  short  poem 
entitled  "I  ddeisyf  Trugaredd",  by  Michael  Prichard.  Ellis 
Roberts  mentions  the  places  where  damage  was  done  by  the  storm, 
viz.,  Penmachno,  Llanuwchllyn  (where  eleven  houses  were 
carried  away  by  the  flood),  Carno,  Bala,  Llanfachreth  and  Bedd- 
gelert.    [D.] 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  199 

586.  Ymddiddan  Rhwng  Hen  Wr  Dall,  A'r  Angau  :  etc., 
Gan  Henry  Evan,  o'r  Bedwellty. 

Aberhonddu,  Argraphwyd  ac  ar  werth,  gan  E.  Evans,  1781. 
Lie  gellir  cael  argraphu  pob  math  o  Gopiau,  am  Bris  rhesym- 
mol  [Pris  Ceiniog]. 

16  pp.     One  hundred  stanzas.    For  other  editions  see  Nos.  522, 
530,  550.    [D.] 

586.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  Yn  Gyntaf.  Ymddi- 
ddan rhwng  y  Dall  a'i  Arweinydd.  Yn  Ail.  Yn  dangos, 
Trueni  y  rhai  sydd  yn  Ddelliaid  Ysprydol. 

Aberhonddu,   Argraphwyd    yn    y   Struet,   gan    J.    Evans. 

1794. 

By  Thomas  Edwards.    Recorded   in  Llyfryddiaeth  y  Cymry 
p.  691. 

587.  Can  Ddwyfol,  Ar  Ddull  Ymddiddan  rhwng  Proffeswr 
hunan-gyfiawn  a'i  Gydwybod,  wedi  cael  ei  argyhoeddi.  O 
Waith  Dafydd  Jones,  gynt  o  Gayo. 

Argraphwyd  yn  Aberhonddu,  dros  E.  Wiliam. 

4  pp.     By  David  Jones,  translator  of  Watt's  Psalms.     He  died 
Aug.  30,  1777.    [Wrtydyn]. 


26o  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 


Rhys  Thomas,  as  stated  above,  migrated  to  Llandovery  from  Car- 
marthen in  1764  and  remained  there  until  1771,  when  he  went  to 
Cowbridge.  A  printing  business  was  still  carried  on  at  Llandovery  by 
Dan  Thomas,  who  printed  books  at  Llandovery  in  1773.  In  that  year 
he  printed  the  Liber  Miscellaneoritm  of  W.  Williams,  Pantycelyn,  and 
also  the  following  book  : 

Llythyr,  |  oddiwrth  rhyw  un  |  At  Mr.  Jones  j  o  |  Ystrad  Ffin  yn  Sir 
Gaerfyrddin.  ! 

Llanymddyfri :  Argraphwyd,  gan  Dan:  Thomas  lie,  gellir  cael 
Argraphu  pob  math  o  lyfrau,  ar  lythrenau  newydd,  a  phapur  da,  1773. 
12  pp. 

The  following  advertisement  appears  on  the  last  page  : 

Yr  Argraphydd  at  y  Cymry. 

Foneddigion,  O  ran  bod  ein  gwlad  er  ys  talm  heb  (o  bossibl)  un 
Argraphydd  o  Gymro,  ac  fedrau  breintio  yn  gywraint ;  a  thrwy  hynny 
yn  gorphod  cael  Argraphwyr  pellenig  yw  mhysg,  Bydded  hyspys  i'r 
holl  Dywysogaeth  ;  y  gellir  cael  Argraphu  yn  Llanymddyfri,  gan  Dan 
Thomas,  pob  math  o  Lyfrau  etc.,  etc.  Yn  y  modd  mwya  cywraint  yn 
Europe,  gwedi  eu  darlunio  yn  ol  ffurf  y  Saison,  a'r  Ffrangcod,  ymhlith 
pa  rai  y  darfym  hela  y  rhan  ifangcaf  o'm  amser. 

588.  Rhyfeddod  y  Rhyfeddodau  :  Neu'r  Gair  A  wnaeth- 
pwyd  yn  Gnawd,  etc.  Wedi  ei  osod  allan  mewn  Can 
Dduwiol,  Gan  William  Robert,  aelod  yr  Eglwys  sy'n 
ymgynnyll  gerllaw  y  Felin  foel  ymhlwyf  Llanelli  yn  Sir 
Gaerfyrddin. 

Llanymddyfri,  Argraphwyd  gan  Rees  Thomas,  1767. 

8  pp.    The  ballad  begins  on  p.  3,  and  consists  of  35  stanzas. 
The  last  verse  is  as  follows : 

Os  bydd  i  neb  ymholi :  rhyfedd  yw. 

Pwy  wnelai  hyn  o  ganu, 

Un  gwael  na  thai  mo'i  enwi, 

Mae'n  byw  nhre  Llanelli. 

O'i  galon  yn  'wyllysu 

I  bawb  adnabod  Jesu,  rhyfedd  yw. 
For  another  edition  see  No.  529. 
[Brit.  Museum.] 

589.  Dedwyddwch  y  Duwiol  A  thost  Boene  yr  Anuwiol  ; 
Yn  Nrhagwyddoldeb  sef  Can  Newydd.  1  Peder  4,  18.  Ar 
y  mesur  a  elwir  Nutmeg  an  Ginger. 

Llanymddyfri,  Argraphwyd  gan  Rhys  Tomas,  1770. 
4  pp.    The  author's  name  is  given  in  the  last  stanza. 

Os  daw  holiad  pwy  wnae'r  ganiad, 

Rhowch  ei  enw  yn  Sincin  Elied, 

Sydd  a'i  wyllys  yn  gariadus 

I  bob  enaid  fod  yn  happus. 

Y  cyfiawn  braidd  fe  saif  yn  rhydd. 

Ond  och  1  p'le  bydd  pechadur. 
[Wrtydyn.] 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  201 

590.  DwY  o  Gerddi  Difyrrus.  Y  Gyntaf,  Ymddiddan, 
rhwng  Will  a  Die ;  Ymherthynas  i  Wragedd ;  un  a'u 
herlidiau,  aV  Hall  a'u  cadwai.  Yn  ail,  Can  o  Achwyniad  Mab 
luangc  wrth  ei  Gariad. 

Llanymddyfri  :  Argraphwyd  .  .  .  Rhys  Tomas,  tros  Evan 

William,  .... 

8  pp.     We  have  only  seen  the  title  page  of  this  ballad.     On 
the   verso  of  the  title  page  there  are  four  englynion  to  Mr.  H. 
Davies  by  J.  Morgan.     This  Mr.  Davies  was  a  doctor  and  lived 
at  Carmarthen,  as  is  set  forth  in  the  last  englyn  : — 
Ynrhef  Gaer  (vvr  divvair  a  dewis,)— Fyrddin, 
Mewn  urddas  gyfiawn  bris, 
Cyfanedda  lie  gvvyddis, 
Gerllaw'r  Groes  ar  bedair  Gris. 
The  date  is  torn  off  the  title  page.     [D.] 

591.  Can  Newydd  am  ddychweliad  Y  Mab  Afradlon  Er 
Annogaeth  I  Ddychwelyd  at  Dduw. 

Argraphwyd  yn  Llanymddyfri,  tros  Ifan  William. 

4  pp.     By    Dafydd    Jones,  o    Gayo.    The    first    verse    is    as 
follows  : — 

Gwrandewch  afradlon  frodyr, 
,  Sy'n  ceisio  troi  er  cysur, 

Darllenwch  yn  y  'Sgrythur, 
Mewn  rhan  o  Lyfr  Lug, 
Sef  y  bumthegfed  bennod, 
Cewch  yno  hanes  hynod, 
Neu  ddameg  wedi  gossod, 
Mawr  gyssur  i  ni  ddug. 
There  are  seventeen  stanzas.    Another  edition  was  published 
by  John  Evans  in  Carmarthen  in  i8o8.    [D.] 

592.  Cerdd  o  Hannes  Bywyd  rhinweddol,  a  .  .  .  .  Farow- 
laeth  Mr.  Richard  Brightly  [Gweinidog  Eglwys  Waltham]  yn 
Sir  Leister,  yr  hwn Bregethu  yn  .  .  .  .  , 

Llanymddyfri  arg 

8  pp  ?    Compare  nos.  393  and  406.    We   have  only  seen   a 
fragment  of  this  ballad,     it  was  printed  by  Rhys  Thomas.     [D.] 


202  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 


Xonbon< 


Very  few  ballads  seem  to  have  been  printed  in  London,  probably 
because  it  was  too  far  out  of  the  track  ot  the  ballad-mongers.  Many 
of  the  ballad-writers  published  and  afterwards  sang  their  own  com- 
positions, and  they  would  naturally  get  the  ballads  printed  at  a  town  in 
Wales  or  the  Marches. 

693.     Pedwar  o  Ganueu  Ar  amryw  Desdunion.     Y  Cyntaf 

yn  erbyn  rhyw  WR  annuwiol.     Yr  Ail,  yn  dadgan  Beieu'r 

Byd.     Y    Trydydd,    i'r    un    Defnydd.     Y    Pedwerydd,    yn 

adrodd  Gwaeau  yn  erbyn  amryw  Bechaduriaid. 

Adrodd  y  Gwir,  drwy  Dduw  'gaf, 

Ar  y  Byd ;  ni  arbedaf. 

Ar  y  Gwir  mae  rhagoriaeth  : 

O'm  lleddir  am  Wir,  ba  waeth  ? 

Jeuan  Tew. 

Conscius  ipse  sibi  de  se  putet  omnia  dici. 

Printiedig  yn  Llundein,  yn  y  Flwyddyn,  m.dcc.xviii. 

16  pp.    Anonymous.    [G.l    [D.]  M.  683. 

[Nat.  Lib.  of  Wales.] 

594.  Can  Newydd,  o  berthynas  i'r  Rhyfel  a'r  Terfysg 
sydd  y  pryd  hyn  tros  Ran  fawr  o'r  Byd.  Gan  John  Morgans. 
Mesur — Margaret  Fwyn. 

Llundain :  Argraffwyd,  ac  ar  werth,  gan  Vaughan  Griffiths 
(No.  22),  Vere-Street,  Clare-Market,  1794.  Lie  argraffir  pob 
laith  gyda  Gofal  neillduol. 

12  pp.    A  religious  song  of  20  stanzas. 

[Nat.  Lib.  of  Wales.] 

595.  Myfyrdod  y  Meddwl,  ar  Gyflwr  y  Duwiol  yn  y 
Bywyd  hwn,  hefyd,  Ar  Gariad  Tragwyddol  Mewn  dull  o 
gan.     Gan  Edward  Francis,  Lambeth. 

Llundam  1799:  Argraphwyd  gan  J.  Jones,  Chapel-Street, 

Soho. 

16  pp.    Two  poems.    The  orthography  of  this  book  is  peculiar. 
[Nat.  Lib.  of  Wales.] 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  203 


ANONYMOUS  PRESSES. 


The  ballads  grouped  under  this  heading  were  all  printed  in  the 
eighteenth  century,  but  they  have  no  printer's  name.  In  many  cases  it 
is  fairly  easy  to  identify  the  press  from  which  they  issued,  but  for  pur- 
poses of  cataloguing  it  is  desirable  to  place  them  together  under  the 
above  heading.  They  have  been  arranged  alphabetically,  according  to 
the  first  words  in  each  title. 

596.  Balad  Yn  Cynnwys  Dwy  o  Gerddi  Duwiol.     I.  Lief 

oddi-ar  Furiau  Sion  yn  erbyii   Dau  Fwystfil,  sef  Cenfigen  a 

Zel  Bartiol.     O  Gyfansoddiad  Dafydd  Wiliam.     II.  Dmeg  y 

Deng  Morwyn. 

8  pp.  No  imprint.  Another  edition  was  printed  at  Trefriw  in 
1787.  See  No.  375.  The  second  ballad  was  also  printed  by 
Voss  at  Swansea  in  1802.     [Wrtydyn.] 

597.  Balad  Newydd  Tra  Diddanol,  yn  Cynwys  Tair  o 
Gerddi  Rhagorol,  na  buant  erioed  or  blaen  yn  Argraphedig. 
Yn  Gyntaf.  Carol  Plygain  Newydd,  iw  ganu  y  Boreu  ddydd 
Natalie  Crist,  1 740.     Ar  don  a  elwir.     Charming  Chloe. 

8  pp.,  n.p.,  n.d.  The  second  ballad  begins  on  p.  4,  and  has  the 
following  title  : 

Dechreu  Cerdd,  o  gwynfan  Gwr  Ifangc  wrth  ei  Gariad,  Ar  don 
a  elwir  Shoe-bend,  neu  Blygiad  y  Bedol.  The  third  ballad  begins 
on  p.  6,  and  has  the  following  title  : 

Dechreu  Ymddiddan  rhwng  Dyn  ar  Hedydd  ynghylch  y 
Cynhaiaf  Hir  wlybyrog  diwaethaf,  sef  y  Flwyddyn  o  Oes  Christ, 
1739.  Ac  am  Swn  Rhyfeloedd,  iw  canu  ar  fesur  a  Alvvant,  The 
Princess  Royal.  The  three  ballads  were  apparently  written  by 
Richard  Parry  about  1740. 

[G.]    [Nat.  Lib.  of  Wales.]  M.  395. 

598.  Breuddwyd  Rhyfeddol,  A  welodd  Gwr  o  Sir  Gaer- 
fyrddin.  O  Gyfansoddiad  Thomas  William,  Awdwr  yr  Oes 
Lyfr. 

4  pp.,  n.p.,  n.d.  Probably  printed  at  Brecon.  Twenty-eight 
four-line  stanzas.    [D.] 

599.  Gan  Ddiwiol  yn  Cyffulybu  einios  dyn  Ir  pren  almon, 
neu  flodeu'r  Maes  yr  hwn  y  boreu  Cwyrdd  las  fo  fydd,  ond 
brynawn,  fe  dorir  ymeth,  ac  fo  wiwa  yngud  a  dymyniad  y 
cwir  Cristion,  am  cael  gras  ymbaratoi  erbyn  angeu  a  barn,  ar 
y  Mesur,  a  elwyr  yn  Sausneg,  see  the  buldsng,  ac  yn  Cym- 
raeg,  Cwel  yr  Adeliad. 


204  ^  Bibliography  of  Welsh  Ballads 

Bydded  Hysby's  ini  Cyd,  Wladwyr  a  y  fod  Llyfur  bychan 
yn  cael  eu  brentlo  ar  fur  dro  sef,  Cyngor  y  tad  y w  fab  ynghyd 
ac  ymiddiddau  rhwng  ur  hen  wr  dall  ar  augeu  gan,  T.  W.  ac 
E.  P. 

8  pp.,  n.d.,  n.p.     By  Owen  Gryffydd.    [M,]  M.  358. 

600.  Can  Yn  rhoddi  Hanes  yr  amrywiol  Farnedigaethau  a 

Darostyngiadau  a  gafodd  yr  hen  Gymry  erioed  hyd  yn  awr, 

am   eu   ffiaidd   Bechodau,    g3^d  ag  Annogaeth  i   Edifeirwch. 

Ynghyd  a  Chan  arall,  am  ragorol  gariad  a  daioni  Duw  i'r  Oes 

hon. 

8  pp.,  n.p.,  n.d.  By  Ifan  Tomas.  Probably  printed  at  Carmar- 
then by  John  Ross,  during  the  time  Ifan  Tomas  was  a  compositor 
in  his  office.     [D.] 

601.  Cerdd  Allan  or  39  Psam  ar  Heafi  Heart  neu  Galon- 
drom. 

EfoV  Ffor  I  Ladd  Patris  Adar  Gwydde  Gwlltion.  a  ffordd 
Iddal  Brain  a  Piogod  y  Mor  a  pafodd  I  wybod  y  Nisaad 
Tywydd  Gwlyb  a  Sych  dros  Fyth.  Petheu  heb  fod  yn 
Gyffredin  yu  yr  laith  Gymraeg  na'r  Saisneg. 

Argraphwyd  Gan   yr  Awdwr  I  hin  I.  R.  Tlawd  sudd  yn 

Byw  yn  Treelw  yn  Sir  Drachwant  yn  y  Gogledd. 

8  pp.,  n.p.,  n.d.  The  ballad  finishes  on  p.  6,  and  then  follow 
certain  directions  for  catching  wild  geese,  partridges,  birds,  and 
sea-gulls.  There  are  also  directions  as  to  fore-telling  the  weather. 
As  far  as  typography  goes,  this  is  the  most  extraordinary  speci- 
men we  have  come  across.  It  was  probably  printed  at  the  same 
press  as  No.  635.    The  imprint  is  also  unique.    [D.] 

602.  Cerdd  Ar  yr  ystyriaethau  su'n  Canlin.  Sef  yn 
Gyntaf,  Ynghilch  yr  amser  presennol  neu  Amser  Rhyfel  yn 
dangos  mae  nid  ymddiried  yn  ein  nerth  ein  hunain  uwr  jawn 
ffordd  u  orchfygu  yn  gelynion  onid  trwy  y  Jesu  bendigedig 
Brenin  mawr  nef  a  daiar  yr  hwn  y  ddychon  ddarostwng  pob 
peth  tan  ei  draed.  Yn  Ail,  Cyngor  a  Rhybudd  ir  Cymmru  u 
ymadel  ai  pechodau,  gydag  amryw  ddangosiad  o'r  pechodau 
mwyah  chyhoeddis  su'n  tynny  dynnon  i  Rwydau'r  fall ; 
ynghyd  ar  mawr  beryglon  yr  ydim  nu  ynddo ;  ar  moedd  y 
orchfygu  yr  hoU  drallodion  ymma,  trwy  arfogu  ein  hunain  a 
gwir  [ar]fer  Efengil.  Yn  Drydydd,  Cysir  neu  gyngor  u  wr 
claf  yr  hwn  y  fu  hir  amser  yn  gorfedd  yn  efrydd  yn  u  wely  : 
yr  hwn  bath  y  ddychon  fod  yn  gysir  mawr  i  hoU  ddynol  ruw. 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  205 

Wedi  u  Roddi  ar  gan  Thomas  James  gweidd  Aberhonddy ; 
yr  hwn  su'n  yn  Ewlliso  yn  dda  u  bawb  or  Cymru  mwynion. 

16  pp.  This  curious  book  is  by  the  Brecon  weaver,  Thomas 
James.  It  is  divided  into  three  chapters,  one  for  each  song.  The 
last  part  of  the  last  stanza  runs  as  follows  :  — 

Pwy  gane'n  llawn  y  geire'n  Llyn  : 

Un  Tommas  Shams  o  Iwyrfodd, 

Er  mawrdra  ore  medrodd 

Dymyne  yn  dda  danfonodd  hyn 

U  Wiliam  Stimpsin  druan,  er  agwedd  su'n  wr  egwan 

Mewn  cystydd  blin  dan  Christ  ein  pen  ; 

Duw  ranno  u'r  enaid  rinwedd 

Gwrdd  felis  mewn  gorfoledd, 

Heb  feth  amhynedd  fyth  amen. 
[Salesbury  Coll.] 

603.  Cerdd  ddiwiol  iw  chanu  ar  y  don  a  elivir  diniweid- 
rvvydd. 

8  pp.  n.p.,  n.d.,  The  first  ballad  begins  at  the  top  of  p.  i,  and 
a  second  ballad  entitled,  "Cerdd  o  gynhorion  i  ferched,  ifaingc 
ar  y  Mesyr  a  elvvir  Cwynfan  Brydain,"  begins  on  p.  4.  On  p.  6 
there  is  a  third  ballad  entitled,  "Cyffes  Pechadur  edifeiriol  gydag 
erfyniad  difrifol  at  Dduw  am  faddeuant ;  ar  y  Mesur  a  elwir 
Leave  Land  neu  Gadel  y  Tir." 

All  three  are  anonymous.     [D.] 

604.  Cerdd  ddiwiol  yn  dangos  may  ber  iw  oes  din  iw 
chani  ar  Boni  Joci  nei  hid  y  frwinen. 

8  pp.  The  two  first  ballads  by  Morris  Parry,  the  third  by  "  In 
ag  wllys  da  ir  farddoniaeth."  The  titles  of  the  other  ballads  are 
as  follows: — "Cyngor  Gwraig  Ifangc  ir  Merched  beidio  priodi 
henddin,  ar  bretti  Salli.'  "Hanes  Clochidd  anllad  ar  Leave  Land 
i  ffordd  hwyaf."     "Englynion,"  by  Robin  Ddu  and  Sion  Tudur. 

[G.]  M.  363. 

605.  Cerdd  i  ddeisyf  ar  bawb  yn  Amser  Rhyfel  i  roi  eu 
Hymddiried  yn  yr  Arglwydd,  ac  nid  mewn  amldra  o  ddynion. 
Fw  chanu  ar  Gwynfan  Brydain. 

4  pp.     By  Ellis  Roberts.    [G.]  M.  385. 

606.  Cerdd  Newydd  iw  chanu  yn  y  Lloerig  Gymdeithas 

yr  hon  sydd  wedi  i  sefydlu  i'w  chadw  yn  Nrws  Nant  Tafarn 

yn  fisol  beunydd,  ar  ddydd  lau  nesaf  o  flaen  y  Llawn   Lloer, 

[ynghyd  a]  Cywydd  i   ofyn   gwn   i'r   pendefig  enwog   Wm. 

Llwyd  o  Riwedog  Ysgr. 

8  pp.,  n.d.,  n.p.     By  Rhys  Jones,  Blaenau.    The  first  song  also 
appeared  in  broadside  form.    The  date  is  about  1765. 
Cardiff  Free  Lib.] 


2o6  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 

607.  Cerdd  Newydd,  o  rybudd  i  bawb  i  ystyried  eu 
diwedd,  Yynghyd  ag  Ymddangosiad  Crist  yn  Nydd  y  Farn, 
aV  undeb  sydd  rhyngddo  ef  a'i  Blant.  Fw  chanu  ar  y  mesur 
a  elwyr  Old  Darby. 

4  pp.  n.p.,  n.d.    Twelve  verses  signed  by  G.  W. 
[Nat.  Lib.  of  Wales.] 

608.  Cerdd  Newydd,  yn  gosod  allan  Myfyrdod  pob  dyn 
am  ei  farwolaeth  ;  ac  ymddangosiad  Crist  yn  nydd  y  farn 
ofnadwy,  ynghyd  ar  undeb  sydd  rhwng  Crist  a'i  blant.  I'w 
chanu  ar  y  Mesur  a  elwir,  Old  Darby. 

Argraphwyd  yn  y  Flwyddyn,  1799. 

8  pp.  Two  songs  (i)  by  H.  W.  (2)  by  Hugh  Morris,  prydydd. 
The  title  of  the  second  song  is  "  Mawl  dyn  claf  ar  ei  wely 
angeu." 

[Cardiff  Free  Lib.] 

609.  Cerdd  Newydd,  ynghylch  y  Rhyfel  presennol  :  yn 
dangos  mai  nid  ymddiried  yn  ein  Nerth  ein  hunain  ywV  iawn 
Ffordd  i  orchfygu  ein  Gelynion,  ond  trwy'r  lesu  bendigedig, 
Brenhin  mawr  Nef  a  Daear,  yr  hwn  a  ddichon  ddarostwng 
pob  peth  dan  ei  Draed. 

4  pp.  n.p.,  n.d.    No  imprint,  probably  printed  at  Brecon.    The 
ballad  refers  to  a  war  with  Spain. 
[Wrtydyn.]    [D.] 

610.  Cerdd  o  Rybudd  i  bawb  ymbarotoi,  (Sydd  heb  leico 

gweithio)  i  Ddiangc  ymaith  rhag   eu  preso.     Fw  chanu  ar 

Yspanish    Gwenddydd.      At    ba    un    y   chwanegwyd    Rhai 

Penhillion,  Ar  Leave  Land. 

4  pp.  n.p.,  n.d.     Both  by  Ellis  Roberts.     Probably  printed  at 
Carmarthen.    The  second  verse  of  the  first  ballad  is  as  follows  : — 
Yn  iach  eurych  y  claurwych  wr  clir, 
Na  sgubwr  y  simdde  yn  un  sir, 
Ffarwel  i  sowgelder  cyn  hir, 
Ma'u  heisie  nhw  ar  for  ac  ar  dir ; 
Yn  iach  ni  welir  nemor  waith, 
Hoff  odle  mwyn  un  ffidler  maith, 
Nac  un  baledwr  teithiwr  taith, 
Na  nemor  garpiwr  Ilyngcwr  llaith. 
[D.]    [G.]  M.384. 

611 Rhyfeddol   o   Farnedigeth    Duw   ar   Mr. 

Thomas  Freebourn,  Ffermer  cyfoethog  yn  agos  i  Dre  Andover 
yn  Willsir,  fis  tachwedd  17 19.  Yr  hwn  a  ddowad  na  wnaeth 
Duw  yddo  ef  erioed   ddim   daioni   a   bod   Duw  eris  haner 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  207 

blwyddyn  yn  cysgu  ag  ar  y  gaur  hynny  ddaeth  oy  ene  fe 

Syrthiodd  y  lawr  mewn  trwm  cwsg  fel  nad  all  yr  holl  fyd  ey 

dynny   ef  oddiyno   nayddyhyno   chwaith   hyd   nys   cwelodd 

Duw  yn  dda  Eicy  fodi  ef  dydd  cwener  20  o  fai  diweddaf. 

8  pp.,  n.p.     By  Dafydd  Thomas.    Woodcut  on  Title. 

[G.]  M.  352. 

612.  Cerdd  y  Crys  Gwaedlyd,  ar  Loath  to  depart. 

8  pp.,  n.p.,  n.d.  Title  as  above  on  top  of  page  1.  The  "Cerdd" 
ends  on  top  of  page  5,  and  appended  to  it  are  the  words : 
"  Thomas  Davies  o  Sir  Drefaldwyn  ai  Cant."  Then  follows  on 
the  same  page  :  "Carol  i  ddydd  y  farn,  ar  y  don  a  elwir  Brynniau'r 
Werddon."  This  ends  on  page  8,  the  last  verse  opening  with 
these  two  lines  : — 

"Os  gofyn  neb  yn  unlle  pwy  a  ganodd  hyn  er  Duw 
Dywedwch  chwithe  iddynt  mai  Nghefn  y  Maes  mae'n  byw." 

Appended  to  it  are  the  words:  "Evan  Griffith  ai  Cant." 
Though  the  name  of  the  printer  and  the  date  of  the  publication 
of  these  two  ballads  are  not  given,  they  must  have  been  printed 
not  later  than  1767,  as  Mr.  LI.  Thomas's  copies  are  bound  up  in 
a  volume  of  "Amryw",  which  bears  the  name  of  its  owner 
"John  Evan"  with  the  date  "1767". 

[D.  Lleufer  Thomas.]     [Cardiff  Free  Lib.]    [D.] 

613.  Cerdd  y  Winllan.     Wedi  cymeryd  ei   hystyriaeth 

allan  oV  xx  pen,  St.  Mat.  adn.  6.     Pa  ham  y  sefwch  chwi 

yma  ar  hyd  y  Dydd  yn  Segur?     Y  Gerdd  yma  a  ellir  ei 

chanu  ar  Don  neu'r  mesur  a  elwir  Ffarwel  Dai  Llwyd. 

8  pp.  No  imprint.  By  Robert  Evans,  o  bivvy  Meifod,  yn  Sir 
Drefaldwyn.  See  No.  183.  The  ballad  is  divided  into  20  stanzas, 
each  with  a  separate  heading.     [D  ] 

614.  Copi  o  Lythyr  ;  Yr  hwn  a  gafwyd  dan  Garreg,  Ym 
mha  un  y  mae  amrhyv^  Gynghorion  da,  a  buddiol ;  Eithr  yn 
fwya  enwedigol  ynghylch  cadw  y  Sabbath. 

8  pp.  No  imprint.  A  woodcut  of  the  Crucifixion  on  the  Title 
Page.  The  letter  and  description  finishes  on  p.  4,  and  is  followed 
by  a  ballad  beginning  : — 

"Dowch  yma  bob  Dyn  eglur." 

On  p.  8  there  are  six  englynion  "Yn  erbyn  tyngu,"  by  Sion 
Soley. 

[Wrtydyn.] 

615.  CwYN  Rhwng  Duw  a  Thrigolion  y  Wlad.     O  Waith 

Thomas  Evans,  o  Gefn-y-Coed. 

4  pp.,  n.p.,  n.d.  Probably  printed  at  Brecon  in  1780.  The  last 
verse  is  as  follows  :— 

Mil  saith  cant  o  rifedi,  clywch  gyfri  genni  ar  gan, 
Wyth  deg  medd  rhai  cyfarwydd  sy'n  digwydd  y\\  y  bla'n, 
Yw  oedran  ein  lachav/dwr  a'n  Prynvvr  grasol  mwyn, 
Pan  brintiwyd  hyn  o  newydd  fel  rhybudd  am  y  cwyn. 


2o8  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 

This  is  a  most  interesting  ballad,  as  it  gives  a  minute  descrip- 
tion of  the  customs  of  the  country  as  to  bargaining  in  fairs  and 
markets.     [D.] 

616.  Cywydd  Cwynion  rhwng  Dau  Wr  o  Bentre'r  Chwain, 

Ym  Mhlwy  Llanfair  Caer-Einion  yn  Sir  Drefaldwyn. 

8  pp.,  n.p.,  n.d.  Probably  printed  by  John  Rhydderch  at 
Shrewsbury,  about  1716.  The  last  page  is  missing  in  the  copy 
seen.  This  is  one  of  the  songs  written  to  ridicule  the  courts 
of  law,  and  is  partly  in  English  and  partly  in  Welsh.  Compare 
No.  617.    [D.] 

617.  Cywydd  ir  Jar  ar  Manawyd,  yn  dwyn  ar  ddeall  i'r 

Byd,  Dwyll,  ffugni,  a  Chroes  Gyfraith;  y  man  Gyrtiau. 

8  pp.,  n.p.,  n.d.  This  ballad-book  contains  a  cywydd,  an 
englyn,  and  a  carol,  by  Dafydd  Manuel,  J.  R.,  and  D.  T.  respec- 
tively. The  Cywydd  was  reprinted  at  Bala  by  John  Rowland, 
with  three  others,  about  1761.  It  is  a  curious  mixture  of  Welsh 
and  English,  written  to  ridicule  the  proceedings  at  the  Great 
Sessions,  where  Welsh  parties  appeared  before  English  judges 
and  lawyers.    [G.]  M.  349. 

618.  Dau  Carol  Newydd  Y  cyntaf  Carol  Plygain  i'w  ganu 
ar  ffarwel  gwyr  Aberffraw  o  waith  Cadwaladr  Pirce  pengwern. 
Yn  ail  Carol  Plygain  yn  adrodd  am  anedigaeth  Crist,  a  dull  y 
Farn  ddiweddaf,  O  waith  Owen  Roberts  Joiner  ar  fesur 
newydd. 

Argraffwyd  tros  Edward  Prys. 

8  pp.     The  date  1794  is  given  in  the  last  ballad. 

[Nat.  Lib.  of  Wales.]    [G.]  M.  375. 

619.  Dechreu  Cywydd  ynghylch  dydd  y  Farn.     A  Charol 

yn   dangos   creulondeb  Cain  ai  ddilynwyr,  i  Abel  ai  frodur 

diniwaid ;  A  hefyd  Myfyrdod  am  lawenydd  y  Nefoedd. 

8  pp.,  n.p.,  n.d.  Probably  printed  by  John  Rhydderch  at 
Shrewsbury  about  1716.  The  first  piece  begins  on  the  top  of 
p.  I,  there  being  no  title  page.  The  second  piece  begins  on  p.  4, 
and  the  third  on  p.  6.  Both  the  latter  were  written  by  Morus 
Robert.     [D.] 

620.  DwY    Gerdd    Ddiddan.      Gyntaf  Cerdd    o  ffarwel 

Militia    Sir   Fon,  a'r  eu  mynediad   allan  oi  Gwlad.     Yn   ail 

Carol  Plygain,  yn  adrodd  am  anedigaeth  Crist,  a  dull  y  Farn 

ddiweddaf.     Gwerth  Ceiniog. 

8  pp.,  n.p.,  n.d.    The  second  ballad  by  Owen  Roberts.    The 
following  verses  will  give  an  idea  of  the  first  ballad: — 
Dewch  yn  nes  ieuengctid  Cymru, 
I  wrando  'chydig  wnaed  o  ganu 
I  Filisia  Mon,  a  fentrodd 
Ymhell  o'u  gwlad  er's  cwrs  o  fisoedd. 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  209 

Tri  huzza  a  roed  cyn  cychv/yn, 

A  bonfire  a  losgvvyd  wedyn, 

Cyn  'mado  a  r  dre  Ile'r  oeddent  ynddi, 

Trwm  oedd  eu  calonnau  am  Gaergybi. 

Captain  Evans  oedd  yn  ledio, 
A  Bulkley  Panton  yn  nesa  atto, 
A  phedvvar  Serjant  oedd  o'r  deutu, 
I  fynd  a'n  hanvvyl  wyr  o  Gymru. 
[Nat.  Lib.  of  Wales.] 

621.  Dvvy  Gerdd  Ddiddan  Y  gyntaf  Cerdd  o  hanes  Merch 

i  Dduc  a  roes  ei  serch  a'i  ffansi,  ac  a  brodwyd  a  phen  gvvas 

ei  Thad.     Yn  ail.     Ychydig  o  Benhillion  a  anfonwyd  adref 

o'r  Gwersyll,  gan  un  o  Filwyr  neu  (Militia)  Sir  Feirionydd. 

Argraphwyd  tros  Mary  Fychan. 

8  pp.     (i)  Anonymous  (2)  by  Evan  Evans.     Probably  printed 
at  Trefriw.     [G.]  M.  372. 

622.  Dwy  Gerdd  Ddiddan  Y  Gyntaf,  wedi  chymmeryd 
allan  16.  Benod  o  Luc.  sef  Dam  meg  y  Goludog  a  Lazarus. 
Yn  ail,  I  ddeisyf  ar  bob  Pechadur  feddwl  am  Nos  Angau,  yn 
Nyddiau  ei  fywyd,  rhag  iddo  syrthio  i'r  Bedd  cyn  ediferhau  ; 
a  chael  ei  gau  allan  o'r  Nefoedd. 

8  pp.,  n.p.,  n.d.     Both  anonymous.     The  ballad  begins  midway 
down  p.  I.     For  the  second  ballad  see  Nos.  337  and  339.     [D.] 

623.  Dwy  Gerdd  Ddiddan  Y  gyntaf  Ymddiddan  rhwng  yr 
Enaid  a'r  Corph,  bob  yn  ail  Penill  :  ar  Bellisle  March.  Yn 
ail  Cyngor  i'r  Meibion  a'r  Merchaid. 

Argraphwyd  tros  Rich.  Roberts. 

8  pp.     n.p.,  n.d.     Probably  printed  at  Trefriw. 
[Brit.  Mus.] 

624.  Dwy  Gerdd  Ddiddan  Y  gyntaf  Yn  rhoi  hanes  Llof- 
ruddiaeth  un  James  Clark  (o  ddinas  Llundain)  a  laddodd  ei 
wraig  a  dau  o  Blant,  ar  modd  y  cyffesodd  arno  ei  hun,  ac  y 
cafodd  ei  gyflawn  dal.  Yn  ail  Ymddiddan  rhwn  dau  yn 
Caru. 

Argraphwyd  tros  Mary  Fychan. 

8  pp.     Both  anonymous.     Probably  printed  at  Trefriw.     [D.] 

625.  DwY  Gerdd  Ddiddan.  Yn  Gyntaf  Hanes  un  Sian 
Niclason  merch  i  Farchog  yn  Llundain  yr  hon  drwy  demptiad 
Satan  a  amcanodd  wenwyno  ei  thad  a'i   Mam,  ond   Duw   a 

P 


210  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 

ddanfonodd  ei    Angel  attynt   i  ddatguddio'r   dirgelwch.     Yn 

ail  Cerdd  i  Filitia  cymry  ar  don  a  elwir  Mynediad  i'r  tir  teg 

neu  Belisle  March. 

8  pp..  n.p.,  n.d.  (i)  By  Hugh  Roberts,  (2)  by  Robert  Maurice, 
Melinydd.     See  No.  268.     [D.] 

626.  Dwy  Gerdd  Newydd  Y  gyntaf,  Carol  plygain 
newydd  ar  don  Duw  gadwoV  Brenhin.  Yn  ail  Cerdd  ar 
difyrwch  y  Twysog  Wiliam  ymddiddan  rhwng  y  Cardotdyn, 
ar  ar  cerlyn,  Sef  Sion  Siwrwd  a  Tliwm  Dew. 

Argraphwyd  tros  Robert  Richard. 

8  pp.,  n.p.    Both  by  Robert  Morus,  y  Melinydd.    [M.]    M.  374. 

627.  Dwy  Gerdd   Newydd.     Y  gyntaf  Ychydig  o  hanes 

y  Rhyfel  presennol  ar  fesur  a  elwir  Grisial  Ground.     Yn  ail 

Hanes  fel  y  digwyddodd  i  rai  or  Deheudir  dan  enw  Sipsiwns 

ddyfod  i    bivvy  Llangynog  at  Wr  a  Gwraig   a   hudo  rhwng 

Arian    ai    gwerth   o   gwmpas   deuddeg   punt   ar    Ddiniweid- 

rwydd. 

8  pp.,  n.p.,  n.d.  Both  anonymous.  The  second  ballad  relates 
how  some  gipsies  got  the  better  of  one  John  Roberts,  of  Rhy- 
warth,  Llangynog.     [D.] 

628.  Dwy  Gerdd  Yn  gyntaf  Carol  pl3^gain  newydd  ar 
King's  Ffarwel,  o  waith  Owen  Roberts  Joiner  Gerllaw 
Llanrwst.  Yn  ail  Anerchiad  a  chwyn  y  Pererin  dan  bwys 
llygredigaeth  y  cnawd  ar  yr  un  mesur. 

Argraphwyd  tros  Robt.  Prichard. 

8  pp.  (i)  By  Owen  Roberts.  A  note  written  on  the  ballad  by 
Gwilym  Cowlyd  states  "  Owen  Roberts,  Capel  Curig,  tad  Morris 
Roberts,  Ysgubor  wen,  oedd  awdwr  y  carol  hwn." 

[Nat.  Lib.  of  Wales.] 


Dwy    Gerdd    Newydd    Yn    gyntaf    Carol    Plygain 

Newydd   trarhagorol  Yn  ail.  Cerdd   o   hanes   rhyfeddol   am 

fab  a  laddodd  ei  gariad  ar  niodd  y  daeth  o  honno  e. 

Argraphwyd  tros  R.  Roberts,     m.dcc.xcvi. 

8  pp.,  n.p.  (i)  By  Hugh  Williams.  (2)  Anonymous.  Two 
curious  wood-cuts  at  the  bottom  of  p.  8.  The  second  ballad 
refers  to  a  murder  in  Pembrokeshire  in  1796.    [M.]     M.  379. 

630.  Dwy  Gerdd  Newydd.  Yn  gyntaf,  Cerdd  o  fawl  a 
chlod  i  Dduw  am  Ei  rad  ras  ai  fawr  drugaredd  i  ddynolryw 
ond  yn  fwya  neilltuol  i'r  Saint,     Yn  ail,     Hanes  gwr  Bon- 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  2 1 1 

heddig  o  sir  y  Mwythig  a  aeth  yn  glaf  o  glefyd  marwolaeth  ar 
modd  y  daeth  ei  feistr  Tir  i  Robio'r  ty  ar  modd  y  lladdodd  y 
ddau  Sawdwr  hwynt. 

Argraphwyd  tros  R.  Roberts. 

8  pp.     (i)By  Hugh  Williams.     (2)  Anonymous.    [M.]    M.  376. 

631.  Dwy  Gerdd  Newydd.  Y  Gyntaf,  yn  gosod  allan  y 
moddion  am  y  Rhyfeloedd  presennol  rhyngom  a'r  Ffrangcod, 
a  dull  y  grefydd  Babaidd,  ar  King  George  Delight. 

8  pp.  (I)  By  Richard  Robert.  (2)  By  John  Rhydderch.  The 
second  ballad  was  originally  printed  about  1718  (see  No.  28). 
Its  title,  as  follows,  appears  on  p.  3 : 

Yn  ail,  Cyffes  Ymadrodd  neu  Eiria  Divveddaf  Robert  Owen  o 
blwyf  Llanrwst  yn  Sir  Ddimbych  ;  yr  hwn  a  ddioddefodd  yn 
haeddedigol  ar  y  pren  dioddef  yn  yr  hen  waun  neu  Old  Heath  yn 
ymyl  y  Mwythig,  17  Ebrili,  ar  Loath  to  depart.     [G.]     M.  377. 

632.  Dwy  Gerdd  Newydd  Y  gyntaf  Yn  rhoi  hanes  rhy- 
feddol  am  Frenhin  yn  Scotland  aymwnaeth  liyd  eithaf  ei  allu, 
i  sefyll  yn  erbyn  ei  Dynged  sef  priodi  yr  hon  oedd  yn  dig- 
wydd  iddo.  drwy  geisio  dwyn  ei  bywyd  mewn  amryw  ffyrdd. 
Yn  ail  Hanes  dwy  Eneth  a  foddodd  yn  Afon  Ogwen. 

Argraphwyd  tros  iM.  ac  Ellin  Dafis. 

8  pp.  (i)  anon.  (2)  By  Abraham  Williams.  Probably  printed 
at  Trefriw.  The  tragedy  mentioned  in  the  second  ballad  occurred 
on  Nov.  5th,  1789;  the  two  girls  fell  off  a  footbridge  into  the 
river  Ogwen,  and  one  called  Elinor  Parry  was  drowned  and 
carried  away  by  the  flood. 

[Brit.  Museum.]    [M.]  M.  166. 

633.  Dwy  o  Gerddi  a  hyn  sy'n  canlyn.  Y  Gyntaf,  o 
Rybydd  i  bob  dyn  ystyried  i  ddiwedd,  a  gweddio,  Rhag 
Ange  disyfed,  ar  y  Fedle  fawr.  Dechreu  Cerdd  Digri  i'w 
Chanu  ar  Gil  y  Fwyalch. 

4  pp.  n.p.,  n.d.  (1)  By  Evan  Thomas.  (2)  Anonymous.  The 
second  title  is  on  p.  2.  On  p.  4  the  following  words  of  an  old 
folk  song  are  printed  : — 

Un  cam,  un  tro,  un  blaidd,  un  ci ;  uch  a  tharw  blaidd  a  chi, 
A  roes  y  mrawd  hyna  i  mi. 

Dau  o'm  brodur  a  roes  i  mi,  a  roes  i  mi,  ag  a  roes  i  mi,  ie  dau 
uch,  dau  darw,  etc. 

Ag  fellu  ymlaen  hyd  yn  9  ag  o  9  yn  ol  hydyn  un. 

This  old  song  may  also  be  seen  in  Addit.  M.S.S.,  14,992,  and 
a  modern  version  was  printed  in  Cymru  for  Feb.  1900. 

It  appears  that  the  singer  after  proceeding  from  one  up  to  nine, 
worked  backwards  again  to  his  starting  point.  Another  cumula- 
tive song  is  printed  on  the  same  page,  as  follows  : — 

Dechreu  Rhigwm  Digri  i  ddatganu  rhwng  dau  ar  wilie  gvvyl 

P  2 


212  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 


Fair  yn  ol  yr  hen  ddefod  neu  arfer  : 
Un  cam  y  ceiliog  un  carwr  serchog  a  ar  ferch  y  gown  du. 
Ateb,  le  ar  ferch  y  gown  du  un  cam  y  ceiUog  un  carwr  serchog 

ar  ferch  y  gown  du  wi  yn  i  garu. 
Dau  cam  y  ceiliog  dan  garwr  serchog  ar  ferch  a'r  gown  du. 
Ateb,  le  hynu  dau  cam  y  ceihog,  dau  garwr  a'r  ferch  ar  gown 

du  wi'n  i  garu. 
Ag  fellu  ymlaen  hyd  yn  9  ag  o  9  yn  ol  hyd  yn  un  fel  y  canlyn. 
[G.]  M.  364. 

634.  Dwy  o  Gerddi,  O  leshad  ir  sawl  ai  Ystyreio  a  gwae 
i  bob  Dyn  na  chymero  rhybudd  wrthynt.  Yn  Gyntaf,  Erbyn 
Godineb.  Yr  ail,  Hanes  fel  y  daeth  Deuddeg  cenad  megis 
Deuddeg  Angel  i  Glastonberry  yr  Nadolig  diweddaf  ag 
ychydig  o  hanes  y  Ddrainen  y  blanodd  Joseph  o  Arimathea. 

Yn  ddiweddaf.     Mae  Elsie  Gael  Henwe  saith  o  Lancie  o 

Blwy  Bangor  a  fytho  am  Chware  Enterluwd  yr  Ha  nesa  mi 

fyddaf  yn  ffwl  fy  Hun,  yr  hwn  wyf  brawd  Will  o'r  Ty'n  y 

Werglodd. 

8  pp.,  n.p.,  n.d.  Both  anonymous.  The  note  on  the  Title  Page 
is  worthy  of  notice.     [G.]  M.  382. 

635.  Dwy  o  Gerddi  Digrifol  Yn  Gyntaf  cowydd  yn  dangos 
yr  angytundeb  afu  rhwng  dau  wr  sef  Einion-wan  a  Sion 
Salbwyth  un  yn  achwyn  o  achos  trespass  lar  oedd  yn  tori  iw 
ber-  ef  Ar  Hall  am  fynawyd  aroesau  ef  i  fenthing  iddoynta 
ag  ni  ddoeth  ef  dim  ag  e  adre  achyfraeth  fawr  afu  rhynthynt 
fel  y  cewch  iglowed  ag  yn  dwyn  ar  ddallt  ir  byd  ffalster 
achroes  gyfraeth  y  man  gyrtian  ag  felly  ymlaen. 

8  pp.,  n.p.,  n.d.  (1)  By  Dafydd  Manuel.  The  copy  seen  is 
imperfect,  as  the  last  leaf  is  missing.  The  whole  ballad  is 
printed  in  large  type,  and  the  verse  is  printed  across  the  page  as 
if  it  were  prose.  The  compositor  frequently  prints  u  for  n,  and 
n  for  u. 

[Nat.  Lib.  of  Wales.] 

636.  Dwy  o  Gerddi  Duwiol.  Can  dduwiol,  ar,  Gwel  yr 
Adeiliad;  o  Waith  Edward  Jones,  o  Ben  y  Ball,  Ymlhwy 
Treffynnon. 

8  pp.,  n.p.,  n.d.  On  p.  4  the  following:  "Cerdd  tra  rhagorol  a 
elwir  Ystori'r  Crys  Gwaedlyd,"  by  Thomas  Davies,  Sir 
Drefaldwyn. 

[Brit.  Mus.] 

637.  Dwy  o  Gerddi  Duwiol.  Yn  Gyntaf,  Dyrifau  Duwiol, 
§udd  vn  adroedd  i  ni  Ran  o  Wrthiau  Crist,  ar  y  Ddauar ;  ac 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  213 

yn  datgen  yn  eglyr  gimin  o  Ferthyr  a  ddioddefodd  cun  ei 
Farwolaeth.  Y  genir  ar,  Grimson  Felfet.  A'r  Ail,  Ynghylch 
Dychrynedig  Gyflwr  yr  Amser  presennol ;  o  herwydd  bod 
Siared  mawr  am  Ryfeloedd,  ac  yn  dwyn  ar  gof  y  Lladdfau 
creylon  a  fu  yn  y  Dyddiau  gynt.  Ar,  Loath  to  depart,  y 
Ffordd  fyrraf. 

8  pp.,  n.p.,  n.d.  (i)  By  Dafydd  Manuel,  (2)  anonymous.  The 
first  ballad  was  composed  in  1718.  A  rough  wood-cut  on  Title 
Page,  showing  the  sun,  moon,  and  stars,  with  a  city  in  the  back- 
ground. This  wood-cut  was  used  in  an  English  chap-book  called 
"  The  world  turned  upside  down  ". 

[G.]    [Nat.  Lib.  of  Wales.]    [D.]  M.  362. 

638.  Dwy  o    cerddi    newyddion    y   cyncaf   yn    gwnwys 

ymddiddan  rhwng  melinidd  A  merch  ifangc  y  ddaethi  yr  felin 

ar  trie  ywnaeth  y  ferch  ar  fo. 

8  pp.  Copy  seen  is  imperfect.  The  above  song  is  by  John 
Jones.  It  begins  on  p.  4,  the  title  being  printed  at  the  top  ot  the 
page.     [G.] 

639.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion  :  I.  Gwrth  atteb  i  Queen 

Bess.     II.  Cyngor  y  Prydydd  i  Bob!  ieuaingc,  fod  yn  gynnil, 

a  chasglu  gronyn  cyn  priodi,  tu  ag  at  hel  rhyw  f^int  o  Gelfi  at 

eu  gilydd,  o  herwydd  bod  yn  anodd  wedyn.     Ar  y  Mesur  a 

elwir  Boreu  Ddydd  Llun. 

pp.,  n.p.,  n.d.     (i)  By  Evan  Richards,  (2)  Anon.     The  first   is 
eply  to  Glar 
[Brit.  Mus.] 


a  reply  to  Glanygors's  song. 


640.  Dwu  Gerddi  Newyddion.  Yu  Gyntaf.  Cerdd  yngulch 
y  lexivvn,  y  cam  yr  oudd  syr  Wakin  yn  i  gael  yn  y  lexiwn, 
gin  y  penegrynion,  Pen  au  i  wyr  o  ir  bwrdd  ni  thalen  nhw 
ddim.  Yn  ail  Cerdd  i  hela  llwunog,  i  gwn  Mr.  Hari  Tomas  o 
leddchwegaut,  yn  Sir  drefaldwun. 

8  pp.  (i)  By  Ned  Lloyd,  (2)  Anonymous.  Woodcut  on  Title 
depicting  a  scene  in  a  house,  and  another  on  p.  8  shewing  a  man 
on  horseback.  The  first  ballad  refers  to  the  electoral  contest  in 
Denbighshire  in  1741,  when  Sir  Watkin  was  defeated  by  John 
Myddleton,  but  afterwards  on  petition  was  given  the  seat.  It  is 
well  known  that  this  Sir  Watkin  was  a  great  opponent  of  Dissent. 
There  are  two  editions  of  this  ballad.     [G.J     [D.] 

[J.D.Lewis.]  M.361. 

641.  Dwy  o  Gerddi  New3'ddion.  Yn  Gyntaf,  Can  newydd, 
am  y  ddaeargryn,  a  ddigwyddodd  ar  y  Nos  Wener  cyntaf  ym 
Mis    Medi    diweddaf,    1775.      Ar   Mentra   Gween.      Yn   Ail. 


±t4  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 

Ychydid  Ddyriau  ar  yr  ystyriaeth  o'n  Breuol  ni  a  byrdra  Oes 
Dyn ;  Ar  y  mesur  a  elwir  Loath  to  Depart,  neu  Anodd 
ymadel. 

8  pp.,    n.p.,  n.d.     (i)  By   Florence  Jones,   (2)  by   Rees   Ellis. 

There  are  two  extraordinary  woodcuts  on  the  Title  Page  and 
second  page  of  this  ballad. 

[Salesbury  Coll.]     [G.]  M.  370. 

642.     Dwy  o  Gerddi  Newyddion  Yn  Gyntaf  Cerdd  o  bancs 

gwledigaetb  bucbedd  ymarvveddiad,  ag  ymadawied  oV  byd  un 

Mr.    Richard   Brightly  gweinidog   Eglwys  Waltbam  yn  Sir 

Leister  yr  hwn  y  fu  mewn  gweledigaeth  ag  a  bregethodd  yn 

ol  y  welsai  iw  blwyfolion  ai  amdo  am  Dano  au  Arch  ou  flaen 

ai  fedd  yn  agorad.     Ac  a   fu  farw  yn  i  Bui  pud  neu  Gadair 

ymadrodd  a  gyfieithwyd  o'r  Saesonaeg  i'r  Cymraeg,  gan  Mr. 

E.  Ellis,  gweinidog  Eglwys,  Rhos  a  Llandidno,   ar  gerdd  o 

waith  Ellis  Roberts  Cowper  iw  chanu  ar  Loth  to  Depart  nen 

anhawdd  ymadel.     Yr  Ail  Cerdd  yn  gosod  allan  gymaint  yw 

gallu  Belphegor  Twysog  y  Diogi,  etc. 

8  pp.,  n.d.,  n.p.  The  first  ballad  begins  at  the  foot  of  p.  1,  and  the 
second  ballad,  also  by  Ellis  Roberts,  on  p.  5.  The  last  verse  of  the 
second  ballad  contains  interesting  references  to  the  contemporary 
ballad-makers,  Hugh  Jones,  Llangwm ,  Ellis  Roberts  himself, 
Twm  o'r  Nant,  David  Jones,  Llanfair,  and  Jonathan  Hughes. 
It  runs  as  follows  : — 

Rwy  ymhob  lie  yn  deilio  llawer 

A  Huwcyn  Llangwm  a  Lisa'r  Cowper 

Ar  ol  iddynt  hwy  a  myfi  orphen 

Mi  af  gynta  ag  allvvyf  at  Fardd  Llangollen 

Gan  Dwm  o'r  Nant  caf  letty  noswaith 

Gan  Ddeio  o  Lanfair  mi  gaf  liniaeth 

Nid  oes  neb  na  hoffa  ynghwmpeini 

O  fewn  y  wlad  oni  bae  dylodi 

Nid  edruch  un  Dyn  byth  o  gwmpas 

Heb  blat  o  domen  Pluto  a  Demas 

Ond  henw  yr  fan  Clywch  bawb  o'r  diwedd 

Yw'r  He  rwy'n  aros  llyn  o  anwiredd. 
The  first  ballad  was  reprinted  many  times  in  the  nineteenth 
century.     On  p.  8  there  is  a  long  advertisement  of  the  publication 
of  Cydymaith  Diddan,  which  was  issued  about  1766.    [D.] 

643.     Dwu   o   Gerddi,   Newyddion.     Yn   Gynta,  Cerdd   o 

gyffes  bachadur  ar  y  mesur  a  elwir  gwel  ar  y  dylad.     Yn  ail, 

Ymddiddan   rhwfig   cybadd   a   merch   ifank   ar  ys   mesur  a 

elwur  mwunen  mai. 

8  pp.,  n.p.,  n.d.  (1)  By  Ellis  Roberts,  (2)  Anonymous.  The 
first  ballad  begins  on  p.  i.    The  second  song  is  amusing,  as  it 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  215 


describes  the  adventures  of  a  miserly  cub  who  asks  a  girl  in 
marriage  thinking  she  was  weaUhy.  The  girl  pretends  that  she 
has  lost  all  her  money,  when  he  promptly  withdraws  his  offer. 
Then  she  replies : 

Purion  wyt  ti'r  Cerlyn, 

A  da  chwareist  di'th  gerdyn  ; 

Mae  geni  aur  a  Living, 

Dau  cymin'  ag  sydd  genti : 

Ond  ped  fawn  fyth  heb  ddima, 

Na  gobaith  crys  am  dana  ; 

Fi  cheisiau  monot  tithau, 

Y  cenau  cwrwm  ci. 
[D.] 

644<.     Dwy    o    Gerddi    Newyddion.      Yn    dangos    hanes 

Llofiyddiaeth    Echryslon    fy'n    Sir   Gaerlleon,   yon    achos    ir 

wraig  ameu   ei   gwr  am    Odineb,  hi  a  laddod   y  ddyens   ag 

a  dorodd  ei  fron  ag  ai  Gwnaeth  yn  ginio  ir  Gwr,  erbun  ei 

ddyfod   adref  oi   Siwrne,  ar  Gwr   pan   ddeuallod   a   gweled 

y  Gelen,  a   ymgreulonodd  ag   a   laddodd   ei   wraig,  ag  ef  a 

garcharwyd  yn  Norgate  Caer,  &c.,  Ymddiddan  rhwng  y  bol 

ar  Cefn  iw  clianu  ar  Sweet  Bassione. 

8  pp.,  n.p.,  n.d.     Both  by  Thos.  Edwards. 
[Salisbury  Coll.] 

645.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion. 

8  pp.,  n.p.,  n.d.  (i)  By  John  Thomas  o  BIwyf  Llan  Edeyrn,  (2) 
"Annogaeth  i  Gristion  i  ystyriaid  ei  Gyflwr  yn  y  Byd  hwn ;  ac  i 
ddyfal  wasanaethu  Duw  :  O  herwydd  y  tal  a'r  gvvobr  Anrhydeddus 
fydd  i'r  sawl  a'i  gwasanaetho  ",  by  Tho.  Dafydd.  On  p.  8,  the 
following  appears  : — "  Rhybudd.  Y  Mae  Gosodwr  allan  y  Cerddi 
hyn,  yn  Ewyllysio  trwy  Gennad  Duw,  a  Chymmwynasgarwch 
haelionus  ei  Gydwladvvyr,  Ail  Argraphu  y  Llyfr  Rhagorol  hwnnw 
a  elwir.  Trefn  ymarweddiad  gwir  Cristion.  Gan  Iwyr  Obeithio 
y  bydd  i  chwi  Gyfrannu  o'ch  haelioni  tuag  at  ei  gynnorthwyo  ef  i 
ddwyn  y  Llyfr  ymlaen  trwy  draul  yr  Argraphwasg  er  budd  a 
Llesh3d  i'w  Gydwladwyr  dysgedig  yn  gystal  ac  er  mvvyn  peth 
Elw  i'ch  Gostyngeiddiaf  Wasanaethwr".     Thomas  Sion  Morgan. 

[G.]  M.  20. 

646.  Dwy  o   Gerddi   Newyddion.     Sef  Cerdd  Newydd  o 

Ymddiddanion    rhwng   y  Cybydd    ar    Hael,  a    Cherdd   arall 

ynghylch  Llofruddiaeth. 

8  pp.  (i)  By  Thomas  Buttry,  (2)  Anonymous.  The  second 
ballad  gives  an  account  of  a  murder  by  one  Sion  Jones  of  Cardi- 
ganshire, at  the  Dylife  mines  in  Montgomeryshire.     [G.] 

M.351. 

647.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.     Ar  hyn  sudd  yn  canlun. 
Yn  Gyntaf,  Cerdd'n  Berthynasol  i  flindere  yr  han  amser  ar 


2i6  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 

amser  presenol  hefud,  a  chwyno  leied  sudd  yn  ysdyried  o 
flinder  neb  ond  ei  blinder  ii  hunen  ag  yn  dangos  mae  pechod 
iw  yr  achos  o  bob  blinder,  a  gweddi  ar  Dduw  am  esmwythder 
i  frydain  ar  Brenin  Georg  3ydd.     Yn  ail,  Cwyn  y  Forwynig. 

4  pp.     (i)  By  Daniel  Jones,  (2)  W.  W.  o'r  Newmarket  ai  Cant. 
This  ballad  book  again  has  the  words  of  a  cumulative  song  : — 
Dechre  rhigwm  digri  iw  ganu  ar  wylie  gwyl  fair 
O  lun  ci  o  lun  cath  o  lun  cryman  ar  un  crwth 
O  lun  iar  yn  crafu  un  halen,  o  lun  pry  ar  un  pren 
O  lun  dau  gi  ar  ol  dwy  gath  ol  dau  gryman  ar  ddau  grwth 
Ac  ol  y  ddwy  iar  'n  crafu  y  ddau  halen,  ag  ol  y  ddau  bry  ar 

fol  y  ddau  bren. 
Ag  felly  ymlaen  hyd  yn  naw  fel  y  canlun. 
[G.]  M.  365. 

658.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion:  I.  Gwahoddiad  Angylion 

i  Ddynion  i  foliannu  Duw  y  Boreu  Ddydd  Natalig  Crist,  ar 

dduU  ymddiddan  rhwng  Angylion  a  Dynion.     II.  Canlyniaeth 

ar  Leidr  am  ddwyn  Myharen  oddiar  y  Prydydd. 

8  pp.  (1)  By  Richard  Parry,  (2)  by  Humphrey  William  o  blwy 
Tywyn  Merionydd.     [G.]  M.  367. 

659.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  I.  Cerdd  o  Hanes 
Dynes  a  gafodd  Help  gan  Bedwar  at  fagu  ei  Phlentyn : 
Yw  chanu  ar,  Neithiwr  ac  Echnos. 

8  pp.,  n.p.,  n.d.  (i)  By  Ellis  Roberts.  The  second  ballad  is 
entitled  :— Cerdd  y  rhoi  Hanes  Geneth  yr  hon  oedd  Ferch  i  Wr 
bonheddig,  ac  yn  Aeres  i'w  Ystat,  a  newidwyd  gan  ei  Mam 
ynghyfraith  am  Gorphun  difri. 

For  another  copy  of  the  first  song  see  No.  212.     [G.]  [D.] 

M.  368. 

650.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion,  Yn  gyntaf,  Cerdd  newydd 
ar  Gwel  yr  Adeilad.  Yr  ail,  Cerdd  newydd  ar  Grimson  Vel- 
vet. 

8  pp.  Anonymous.  Stafford  Prys's  plate  showing  two  birds 
on  Title  Page.     [G.]  M.  369. 

651.  DwY  o  Gerddi  Newyddion,  Y  Gyntaf,  Diolchgarwch 
Thomas  Edwards  o'r  Nant  i  Dduw  am  ei  Fywyd  drachefn, 
wedi  bod  yn  agos  i  Borth  Angeu,  trwy  Lecheden  drom,  Fis 
Medi  diweddaf.  Yr  Ail,  Cerdd  berthynasol  i'r  Amser  pre- 
sennol ;  Ychydig  mewn  perthynas  i'r  Cynhauaf  gwlyb,  yn  y 
Flwyddyn  1799,  a'r  Rhyfel  cyhoeddedig  yn  y  Flwyddyn  1793. 
Ynghyd  a  Dymuniad  am  Iwyddiant  Brydain  ar  For  a  Thir. 
Duw  Gadwo'r  Brenhin. 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  ii'j 


Argraphwyd  yn  y  Flwyddyn,  1800. 

8  pp.,  n.p.     The  first  song  begins  on  p.  3,  the  second  on  p.  6. 
Probably  printed  by  John  Evans  at  Carmarthen. 
[Wrtydyn.] 

652.     DwY  o  Gerddi  Newyddion  Y  Gyntaf,  o  goffadwriaeth 

am  Ryfeddol  Ryddhad  Dassy  Fiarry,  o  blwyf  Blaenau  yn  Sir 

Fynwy,   wrth   esgor    ar    blentyn    trwy   ei    Bogel.     Ar    Ail, 

Ynghylch    Merch   i    Farchog   o   Sir   Gaerfrangon,   a    Mab   i 

Hwsmon. 

8  pp.,  n.p.,  n.d.  (i)  By  Thomas  Miles  o  blwy'r  Blaenau.  (2) 
By  Dafydd  Evans.    [G.]  M.  355. 

663.     Dwy  o  Gerddi  Newyddion.     Cerdd  I.  ar  Hir  Oes  i 

Fair.     Yn  gosod  allan  yn  ol  Gair  Duw,  y  Poenau  sy'  wedi  eu 

darparu   i'r  Annuwiol  diedifeiriol   yn   Uffern.     Cerdd  II.  Ar 

dorriad  y  Dydd.     Yn  dangos  fel  y  mae  Gofid  yn  canlyn  pob 

Dyn   o'i  Enedigaeth  hyd  at  Aiigau  ;   ac  fel   y  mae    Dyn   yn 

cwynfan  rhagddo. 

8  pp.,  n.d.,  n.p.  Both  by  Ellis  Roberts.  Though  there  is  no 
imprint,  the  ballad  was  undoubtedly  printed  by  E.  Evans  at 
Brecon.    At  the  end  the  following  englyn  appears : 

Englyn  i  Ddyn  oedd  yn  chwyrnu. 

Rhuo  chwyrn  wallgo  chwrnell-gwsg     creglais, 
Gwddw  cryglyd,  dychryn-gwsg ; 
Swn  corn  cam,  tremgam  trym-gwsg, 
Llai  rheg  taren  ceg,  twrw  cwsg. 

Ellis  Robert. 
This  ballad  is  entered  in  Llyfryddiaeth  y  Cy?nry,  p.  601,  with 
the  Brecon  imprint.    [D.] 

654.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion  a  argraphwyd   1747,  sef 

un  ynghylch  y  Methodistiaid,  a'r  Hall  yn  Garol  Plygain. 

8  pp.,  n.p.     Both  by  Robert   Humphrey.     This   book  has  not 
got  a  proper  Title  Page.     The  first  ballad  begins  on  page  i. 
[Cardiff  Free  Lib.]     [G.]  M.  393. 

655.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  I.  Cerdd  neu  Ddyll 
tosturus  Gwynfan  Siopwr  wedi  i'r  Byd  llithro,  oblegid  coelio 
gormod  ar  y  Wlad :  Gyda  Chynghor  i  bawb  ochelyd  y 
cyfry  w  :  Ar  Godiad  yr  Ehedydd. 

8  pp.  (i)  By  John  Thomas,  "  Siopwr  o  Bentre'r  Foylas,"  (2) 
by  Thomas  Edwards.     On  p.  5  this  is  followed  by  : 

II.  Cerdd  i  atteb  y  Siopwr  :  Ar  Don  a  elwir  Gvvinllan  Ddyrus, 
neu  I  fan  Glan  Teifi,  yr  Ffordd  hwyaf     [G.]  M.  399. 


2l8  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 


656.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  Yn  cynta  a  gymerwyd 
allan,  II,  Hebreaid,  rnae  trwy  fFydd  niae'r  ne  i'w  chad  ar 
Fesur  King  George  Delight ;  Yn  Ail  o  Hanes  Gwr  a  laddodd 
Wraig  ai  ddau  Blentyn  yn  Worcester,  ar  Fesur  Gvvel  a 
Deiled,  1793. 

8  pp.  n.p.  Both  by  Robert  Roberts,  Cynwyd.  For  another 
copy  of  the  first  see  No.  295.  This  book  was  printed  at  Oswestry 
by  A.  Hughes.     [G.]  M.  404. 

657.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion  Y  gyntaf  gan  R.  D.     Yr 

ail  gan  D.  Thomas. 

8  pp.  n.p.,  n.d.  The  first  is  entitled:  "Carol  Plygain  y'w  ganu 
ar  Ffarwel  y  Brenin  "  ;  the  second,  "  Carol  Plygain,  Ryvvbeth 
arall  i'w  wneuthur."    [D.]     [G.]  M.  405. 

658.  Dwy  [o  Gerddi]  Newyddion  Odiaethol.     [Y  gyntafj 

yn  cynnwys  Diolch  i  Dduw  am  ymwared  o  Glefyd  dros  Mr. 

Andrew  Brutwn,  [ar  y  don]  a  elwir,  heavy  Heart.     [Yn  ail.] 

Ymddiddanion  rhwng  Gwr  Ifangc,  [a'i  Gariad.] 

8  pp.,  n.p.  Both  by  Ellis  Rowland.  First  ballad  begins  on 
p.  I.    [G.]  M.  354. 

659.  Dyma  Faled  yn   Cynnwys  Ymddiddanion  rhwng  y 

Cybydd  ar  Angau.     A  Thraethawd  arall  ynghylch  ymddan- 

ghosiad  Dau  o  Wyr  mewn  Dull  Ryfeddol,  yn  Ninas  Genoa. 

8  pp.,  n.p.,  n.d.  The  first  item  is  a  ballad  which  begins  as 
follows  :— 

Dewch  yn  nes  hell  Gymru  mwynion. 

The  second  item  is  in  prose  and  gives  the  substance  of  a  state- 
ment given,  or  supposed  to  be  given,  by  one  Samuel  Clark, 
captain  of  a  merchant  vessel,  before  the  Lord  Mayor  of  London. 
The  statement  refers  to  the  visit  of  two  very  old  men  to  Genoa, 
who  preached  to  the  populace  and  made  remarkable  prophecies, 
some  of  which  are  here  set  forth.     [G.]  M.  346. 

660.  Dyma  dair  ir  fair  yn  fri— o  Gerddi 

Ivv  Cani  ich  dyfyri 
Dovvch  ifieingctid  hyfrid  heini 
I  gid  ar  gamre  drvvi  gymri. 
Yn  Gyntaf,   Cerdd  Ddivviol  yn  dangos  mai   ber   ivv   oes 
din   ivv   Chani   ar   Boni    Joci    nei  hid  y  frvvinen.     Yr  Ail, 
Cyngor  Gvvraig  Ifangc  ir  merched  beidio  Priodi   hen  Ddin 
ar   Bretti    Sali.      Yn    Drydydd,    Hanes    Clochidd   anllad  ar 
Leave  Land  i  Ffordd  Hvvia.     Yn  Pedwerydd,  Englynion. 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  219 


8  pp.  (1)  and  (2)  By  Morris  Parry,  (3)  Anonymous,  (4)  Englyn- 
ion  by  Robin  Ddu  and  Sion  Tudiir.  On  Title  Page  plate  of  lady 
with  fan  talking  to  gentleman,  trees  in  the  back-ground  ;  on 
p.  2  plate  of  "The  Trumpet  Singer".  On  last  page,  printer's 
device  of  two  birds  pecking  at  one  another.     See  No.  604. 

[Nat.  Lib.  of  Wales.]  M.  363. 

661.  Conhwysead    y    3    cerdd    ai     mesure.      Y    Gyntaf, 

Cerdd   yn    Erbyn   cymeryd  Enw  Duvv  yn   ofer,  ar  Grimson 

Felved.     II.  Cerdd  yii   adroedd   mor  siwr  iw  i  Ddyn  i  far- 

woleth,  ar  gwinpiad  y  dail.     III.  Yn  adroedd  y  dedwyddwch 

sudd  ir  Duwiol  yn  ei  farvvoleth,  ar  castaway  care. 

8  pp.,  n  p.  The  first  two  by  Ellis  Roberts.  No  Title  Page. 
The  above  description  is  at  the  foot  of  the  last  page.  The  date 
is  about  1747.     [G.]  M.  360. 

662.  Gwyrthiau  ein  Harglwydd  Jesu  Ghrist  wedi  eu  troi 
ar  Gan,  ar  y  Don  a  arferir  mewn  Eglwysi. 

8  pp.,  n.p.,  n.d.  This  little  tract  was  written  in  17 14,  as  appears 
by  the  last  four  lines  : 

Un  Mil  seithgant  a  scrifennant 
A  deu  saith  mlwydd,  oed  ein  Harglwydd 
Os  bydd  holiad  pwy  wnai'r  Caniad, 
Rhyw  wael  Gristion,  dyna  ddigon. 
[G.J    [D.]  M.  682. 

663.  Hanes  yr  Ofer-Ferch.     Sef,  Cyffes  y  Wannhyswi 

yn  bedair  Rhan.     Y  Rhan  gyntaf  Hanes  ei   Mebyd  hi.     Yr 

ail  Rhan,  Ei  hanes  yn  ei  Hieuengctyd.     Y  drydydd   Ran,  Ei 

hanes  yn  Oedran  Gwraig.     Y  bedwaredd  Ran,  Ei  hanes  yn  ei 

Henaint. 

8  pp.,  n.p.,  n.d.     By  Richard  Parry,  Athraw  Ysgol.     The  last 
two  pages  are  printed  in  italics  throughout. 
[Nat.  Lib.  of  Wales.] 

664.  Hystori  Dduwiol,  ar  Loath  to  Depart.     Carol  i  Ddydd 

y  Earn,  ar  Don  a  elwir  Wilham  Crismond. 

8  pp.,  n.p.,  n.d.  (1)  By  Thomas  Davies  "o  Sir  Drefaldwyn",  (2) 
by  Evan  Gruffydd  of  Cefn  y  maes,  see  No.  612.  The  second  title 
appears  on  p.  5.     [G]  M.  356. 

665.  Llewyrch  a  Dull  Gogoniant  Shilo;  neu  Gan  Dduwion, 
Yn  dangos  mor  hawddgar  yw  lesu  Grist  yng  Olwg  yr  Enaid 
crediniol. 

4  pp.,  n  p.,  n.d.    No  imprint. 
[Wrtydyn.J    [D.] 


220  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 

666.  Newyddion  Da  Ir  Dynion  Gwaetha,  Neu  Wahoddiad 

I  gael  braint  yn  Jerusalem  Newydd. 

8  pp.,  n.p.,  11. d.  By  Nicholas  Thomas.  The  same  song  as  No. 
263.    A  short  poem  is  printed  on  p.  8,  and  signed  M.  M. 

Pe  bae'r  ddaer  ar  creige'n  berlyn, 

Ar  moryn  grysial  bob  dyferyn, 

Ar  afonydd'n  olevv'n  cerdded, 

Ni  alle  rheini  brynii'd  enaid. 
[G.]  M.  345. 

667.  Peder  o  Gerddi.  Diddanol  Yn  Gyntaf,  Carol  Ply- 
gain  ar  fesur  a  Elvvir  Crimson  Velvet,  1742.  Yn  ail  Carol  o 
fawl  i  Fair  Forwyn  iw  Canu  ar  fesur  Ton  Deuair  yw  Ganu 
wyneb  y  Gwrthwyneb.  Yn  Drydydd  Carol  Ir  Gwirod  ar  yr 
Un  Mesur.  Yn  IV.  Mawl  i  Mr.  William  Fychan  o  Gorsy- 
Gedol  a  Nannau  yw  Canu  ar  fesur  a  Elvvir  Spanish  Minuite. 
Yn  V.  Hanes  Ryfeddol  Fel  y  bu  i  Hen  wr  yn  ddiweddar 
Gael  lledu  athalu  Amund  i  R  Gwely  ac  Fel  y  Daeth  4  O 
ddynion  i  fynu  ac  Arfa  Nothion  yn  eu  twulo  a  Gorfuarno. 

Aro  floeddio  Mwrd  wr  Raco  fon  y  rhai  hyn 

W.  B.— E.  E.— N.  LL.-S. 

a  hun  i  cidiw  ngwpl  ddeusyfiad 

ardduw  nghadwrhac  ag  angau 

deusyfud  os  pudd  dim  amcian  na  da 

ar  naiamgmrud  y  gwur  i  fynu  iw 

fy  ufudd  ddeus  yfiad  i  W.  J. 

8  pp.  (i)  By  David  Jones,  Antiquary,  (2)  Anon,  (3)  Dafydd 
Jones  ai  'sgrifennodd.  (4)  Mrs.  Wynne  o  Ragod  ai  Canodd. 
The  second  item  has  been  published  in  full  by  Myrddin  Fardd 
in  his  Bibliography.     The  fifth  item  does  not  appear  in  the  book. 

M.  359- 

668.  Prophwydoliaeth  Myrddin  ;  ynghyd  a'i  Ynfydrwydd 
a'i  Ffolineb.  Wedi  ei  Dynnu  allan  o  Lyfr  y  Droganau.  Y 
Rhan  Gyntaf. 

Y  Byd  a  syrthiodd  mewn  bar,     bwriadus, 
A'r  Brodyr  nid  ymgar  ; 
Am  y  Golud  mae  Galar, 
Gelyn,  gan  Gerlyn,  ei  Gar. 

Un  doeth,  gwiw  Gyfoeth,  a  gofia     Gyngor, 
Rhag  Agen  a  Dirdra  : 
Ac  un  Annoeth,  gwn  yna, 
Er  dim,  ni  wna  Gyngor  da. 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  221 

Argraphwyd  yn  y  Flwyddyn,  1798. 

12  pp.     See  also  Nos.  573,  574,  and  669,  670  and  672.         [D.] 

669.  Prophwydoliaeth  Myrddin  ;  ynghyd  a'i  Ynfydrwydd 
a'i  Ffolineb  Wedi  ei  dynnu  allan  o  Lyfr  y  Droganau.  Y 
Rhan  Gyntaf. 

Y  Byd  a  syrthiodd  mew  11  bar,  bwriadus, 
A'r  Brodyr  nid  ymgar ; 
Am  y  Golud  mae  Galar, 
Gelyn,  gan  Gerlyn,  ei  Gar. 

Un  doeth,  gwiw  Gyfoeth,  a  gofia    Gyngor, 
Rhag  Agen  a  Dirdra  : 
Ac  un  Annoeth,  gwn  yna, 
Er  dim,  ni  wna  Gyngor  da. 
Argraphwyd  yn  y  Flwyddyn  1798. 

16  pp.  On  p.  3  there  is  a  prose  account  of  Merlin  ;  "  Hanes 
o'r  modd  y  daeth  Myrddin  i  fod  yn  adnabyddus  i'r  Brenin 
Gwrtheyrn,Mabynghyfraith  Hengyst. ynghyd  a'i  Brophvvydoliaeth 
gyntaf."  On  p.  6,  "  Dechreu  Darogan  Myrddin  "  (49  stanzas)  and 
on  p.  13,  "  Yr  ail  Gan  o  Brophvvydoliaeth  Myrddin  "  (26  stanzas). 
Probably  printed  by  John  Evans  at  Carmarthen. 

[Nat.  Lib.  of  Wales.] 

670.  Prophwydoliaeth  Myrddin  ;  Wedi  ei  chyfansoddi 
ar  Fesur  Cerdd  yn  y  Flwyddyn  1668.  Gan  Weinidog  o 
Eglwys  Loeger.  Gen.  xix,  17.  Diangc  am  dy  einioes  ;  nac 
edrych  ar  dy  ol,  ac  na  saf  yn  yr  boll  wastadedd  :  diangc  i'r 
mynydd,  rhag  dy  ddifetha. 

Argraphwyd  dros  Evan  William,  1779. 

4  pp.  The  title  is  on  the  first  half  of  p.  i.  No  printer's  name. 
An  early  edition  of  this  popular  prophecy.     [Wrtydyn.] 

671.  Prophydoliaeth  Nixon.  Wedi  ei  chynfansoddi  ar 
fesur  Cerdd. 

Nixon  oedd  ffol  geni,  ac  yn  byw  yn  Sir  Gaerlleon,  yn  nhy 

un  Mr.  Chymley  o  Vale  Royal,  yn  amser  Brenin  James  I,  yr 

hwn  a  Brophwydodd  amryw  bethau  rhyfeddol  yn  perthyn  i'r 

dyddiau   hyn,  o'r  rhai   y  mae  llawer   gwedi  dyfod    i    ben   o 

honynt. 

8  pp.  No  imprint.  The  "  Cerdd  "  begins  after  the  title  on  p.  i. 
Page  8  is  occupied  by  a  "Hymn  Ynghylch  y  Creadur  Nevvydd, 
2  Cor.  V.  17,"  under  which  is  the  confession  "Joseph  John  a'i 
gwnaeth."     If,  as  seems  probable,  this  is  the  Joseph  John  whose 


222  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 


"  Damnegion  Jesii  Grist  ar  Gan  "  were  printed  in  1761,  then  this 
"  Cerdd  "  may  safely  be   dated   about   the   middle   of  the    18th 
century.    Joseph  John,   died  April   2,    1752,  Rowland's  Llyf.  y 
Cymry  p.  464.     (Communicated  Mr.  D.  Rhys  Phillips.) 
[Swansea  Free  Lib  ] 

672.  Rhyfeddol  Brophwydoliaeth  Myrddin  Yr  hwn  a 
Brophwydodd  er's  canoedd  o  flynyddoedd  am  amrywiol  o 
Arwyddion  a  Rhyfeddodau  sydd  yn  bresenol,  ac  yn  ganlynol 
i'r  helbulus  ddyddiau  sydd  ar  ddyfod.  Wedi  ei  Gyfansoddu 
ar  Fesur  Cerdd  yn  y  Flwyddyn  68.  Gan  Weinidogo  Eglwys 
Loegr,  Gen.  xix,  17.  Diangc  am  dy  einioes  :  nac  edrych  ar 
dy  ol,  ac  na  saf  yn  holl  wastadedd,  diangc  ir  mynyddoedd 
rhag  dy  ddyfetha. 

8  pp.,  n.p.,  n.d.    The  last  verse  is  as  follows: — 

Un  mil  a  saith  cant  cyfan  a  thrigen  mlwydd  ag  wyth. 
Oedd  oedran  Crist  ein  prynwr  pan  wnaethpwd  hyn  o  fwyth, 
I  gael  rhybiddio'r  Cymmru  a  chyffro  pawb  or  byd. 
I  alw  ar  Duw'n  garedig  i  attal  hyd  o  1yd. 

[Nat.  Lib.  of  Wales.] 

673.  Sylwiad  Byrr  Ar  y  Papyrun  a  ddaeth  allan  yn 
ddiweddar,  dan  yr  enw  Un-geiniogwerth  o  wirionedd  ;  Mewn 
annerchiad  gan  Tomas  ap  Siencyn  i'w  frawd  Sion.  Amcan  a 
diben  pa  un  ydoedd  Ceisio  drwg-liwio'r  Ymneillduwyr 
yngolwg  y  Werin  anwybodus. 

Argraphwyd  yn  y  Flwyddyn.     m.dcc.xciii. 

6  pp.  Anonymous.  This  is  an  answer  to  an  attack  made 
upon  the  Dissenters,  accusing  them  among  other  things  of  having 
been  the  cause  of  the  American  War. 

Ei  amcan  i'r  gwaelod  fe'i  gwelwyd  trwy'r  wlad, 
Oedd  sathru'r  Dissenters  fel  dom  dan  ei  draed. 
[J.  D.  Lewis.] 

674.  Tair  Cerdd  Newydd.  Y  gyntaf  Carol  Plygain 
Newydd  mewn  ffordd  o  Weddi.  Yn  ail  Ymddiddan  rhwng 
Mab  a  Merch  neu  Wr  Ifangc  ai  Gariad  Yn  drydydd  Cerdd 
Cyffuriau  Physygwriaeth  i'r  Merchaid. 

Argraphwyd  tros  Richard  Roberts. 

8  pp.  (1)  By  Owen  Roberts,  (2)  By  Jonathan  Hughes. 
[G.]  M.  156. 

675.  Tair  o  Gerddi  O  waith  Prydyddion  da :  Yn  Gyntaf, 
Hanes  trwsneiddrwydd  a  ddaeth  i  Garwr  diniwed,  yr  hwn 
a  hoffodd  ferch  ifangc,  a'i  thad  yn  anfodlon  iddo  ei  chael  hi 
yn  briod,  ac  a  gyflogodd  Was  iw  chadw  hi  rhagddo,  ac  wrth 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  223 

ei  chadw  y  gwas  newydd  ai  beichiogodd  hi,  ac  a  aeth  ymaith 

yn  sawdwr,  ai  thad  ai  mam   a  fu  fodlon    iw  hen   gariad   ei 

chael  hi  yn  briod,  ac  ynte  ai  gwrthododd  hi.     Yn  Ail,  Ymddi- 

ddanion  rhwng  mab  a  merch  ynghylch  carwriaeth,  y  fo  yn 

deisyf  ami  fentrio,  a  hithe  yn  ofni  cerydd  gan   ei    thad   a'i 

mam.     Yn  Drydydd,  Diolchgarwch  y  Prydydd  i  Dduw  am  ei 

wared  ef  o  afon  hfeiriog,  i'r  hon  y  syrthiasai  ef. 

8  pp.,  n.p.,  n.d.  (i)  By  Huw  Morris,  (2)  Anonymous,  (3) 
By  Thomas  Edvvart.     [D.] 

676.  Tair   o   Gerddi   Diddanol.      Yn    Gyntaf.      Cerdd  o 

fawl  ir  delyn  ar  Leave  Land.     Yn  Ail.     Cerdd  am  lywenydd 

y  nefoedd  neu  favvr  ddiddanwch  yr  hrai  duwiol  iw  chanu  ar 

ymydawiad  y  brenin.    Yn  Drydydd.    Cerdd  yn  adrodd  rhwng 

natur  a  gras  ag  i  bawb  ysdyriad  eu  diwedd  ar  phelene. 

8  pp.,  n.p.,  n.d.  (i)  By  Dafydd  Jones,  (2)  by  William  John 
Hugh,  (3)  by  Ellis  Roberts.  This  ballad  has  no  imprint,  but  it 
was  probably  printed  at  Trefecca.     [D.] 

677.  Tair  o  Gerddi  Diddanol  a  Digri.  Yn  Gyntaf,  Cwyn- 
fan  Gwr  a  gollodd  i  gloxie,  gida  gweddi  fer  ir  rhai  ai  heudde 
ar  Gini  Windser.  Yn  Ail,  Cerdd  ddigri  ar  y  Byd  yn  troi  ei 
droed  i  fynu.     Yn  Drydydd,  Cerdd  o  fawl  i  Frenin  Prwssia. 

4  pp.,  n.d.,  n.p.     [G.]  M.  684. 

678.  Tair  o  Gerddi  Newydd  o  Ymddiddanion,  Y  Gyntaf, 
Ymddiddan  rhwng  Ifangc  a  Merch  Ifangc.  Yr  Ail.  Ymddi- 
ddan  rhwng  Henwr  a  Merch  Ifangc.  YDrydedd,  Ymddiddan 
rhwng  Gwr  Ifangc  a  hen. 

^  PP-  [?]•  The  first  two  by  Richard  Parry.  Copy  seen  is 
imperfect.     [G.]  M.  357. 

679.  [Tair  o  Gerddi ]  gwraig  o  blwy  Bangor  am 

ei  Elusenau  i  Dlodion,  sef  y  Tyddyn  bach.  Yr  Ail,  Hanes 
Evan  Thomas  a  Laddodd  ei  wraig  yn  ymil  Caernarfon.  Hwn 
oedd  un  o'r  Dynion  oedd  yn  Casau  yr  Eglwys,  a  dyna  y 
weithred  a  wnaeth  ef  gwedi  a  amheuwch  mae  Celwydd  y w  o 
Chwant  i  Ddimme.  Y  Trydd.  Rhybydd  i  ystyried  ein 
Diwedd  ne  farwnad  Catherine  Williams,  merch  William 
Hughes  o  fryn  Evan  o  Blwy  Clynnog  fawr  yn  Arfon  ar 
golled  a  Gadd  ei  Thad  ai  mam  am  dani. 

8  pp.  [?].    Woodcut  of  gallows.     T.  P.  only  seen.    [G.J 

M.  353- 


224  -^  Bibliography  of  Welsh  Ballads 

680.  Tair  o  Gerddi  Newyddion.  I.  Cerdd  yn  adrodd  fod 
Duw  a  farn  ar  y  Ddaear,  ynghyd  a  Hanes  Barn  ofnadwy  a 
ddaeth  ar  Wr  ar  Fin  Caernarfon,  a  genir  ar,  Gwel  yr  Adeilad. 
II.  Cerdd  newydd,  yn  gosod  yn  gyhoeddedig  Hyfrydwch 
Gwlad  Canaan,  a  Ffrwythau  Pren  y  Bywyd  ;  Yr  hon  a  genir 
ar,  Crimson  Velfed.  III.  Cerdd  i  Dwrstaneiddwch  a  fu  yn 
ddiweddar  am  Fenyn,  yr  hwn  a  ddifaodd  y  Moch,  ac  a'i 
maeddasant  ef:  ac  yn  adrodd  y  Canlyniad  o  Ddrudaniaeth, 
etc.     Ar  y  Mesur,  Glan  Medd-dod  Mwyn. 

8  pp.,  11. p.,  n.d.  (i)  By  John  Roberts,  Chwilog,  (2)  by  Hugh 
Jones,  Llangvvm,  (3)  Anonymous.     [M.]  M.  380. 

681.  Tair    o    Gerddi     Newyddion.      I.     Dechreu    cerdd 

newydd  yn  erbun   balchder  yn   dangos  mor  anghymeradwy 

ger  bron  Duw  y  Sawl  ai  dilyno  iw  chanu  ar  Crimson  Velfed. 

II.  Dyriau  yn  dangos  y  diddanwch  sydd  yn  y  nef  ir  sawl  a 

drotho   at   newdd-deb    buchedd   ar  tristwch  sydd  ir  anych- 

weledig  yn  uffern.     III.  Cerdd  dduwiol  yn   gosod  allan   fod 

amryw  o  Sectau  yn  ymwrthod  a  bedyddio  ei  plant  yn  ol  arfer 

Pyplic  Eglwys    Loeger   a   llyfr   gweddi    cyffredin   ar  rynieV 

werddon. 

8  pp.,  n.p.,  n.d.     (1)  By  Ellis  Roberts,  (2)  by  Owen  Williams  o 
Gaernarfon,  (3)  Anonymous. 
[Nat.  Lib.  of  Wales.] 

682.  Tair  o  Gerddi  Newyddion  odiaethol  o  flodeu  prydydd- 
ieth.  Sef  y  Gynta  cyffes  merch  y  marchog  lasly  yr  hon  a 
wnaeth  am  ddau  o  blant  ai  chariad  yn  ddiwaetha  yr  hon  a 
gafodd  i  cholli  yn  y  flwyddyn  1738,  wrth  dre  henffordd.  Yn 
ail,  Hanes  digrifol  am  wraig  a  gurodd  i  gwar  ai  dwy  Gloxen. 
Yn  drydydd,  ymddiddan  rhwng  gwr  Ifangc  ai  gariad. 

8  pp.,  n.p.  The  three  composed  by  Lowry  Parry  in  1738.  At 
the  end  the  following  appears :  "Cwpl  o  Englynion  o  waith  Rees 
Ellis,  i  annerch  Lowry  Parry'r  Brydyddes".  The  word  "gwar" 
in  the  fifth  line  is  a  misprint  for  "gwr."    [G.]  M.  392. 

683.  Tair  o  Gerddi  Newyddion.  I.  Cwynfan  Teyrnas 
Loegr  ar  Drigolion  America,'  am  eu  bod  yn  gwrthryfela  i'w 
herbyn  ;  ar  Ddyll  Anfoniad  Mam  at  ei  Phlant :  Yr  hon  a  genir 
ar,  Let  Mary  live  long.  II.  Attebiad  y  Plant  i'w  Mam  :  neu, 
Anfoniad  yr  Americans  i  Loegr :  I'w  chanu  ar,  Hunting  the 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  225 

Hare.     III.  Hanes   tosturus   pedair   Gwraig,    wrth   wlana   a 

feddwodd  ar  Frandi  :  Tw  chanu  ar,  Glan  Medd-dod  mwyn. 

8  pp.,  n.p,,  n.d.  (1)  By  Hugh  Jones,  Llangwm,  (2)  Compos'd 
by  a  young  Man  who  lives  in  America,  1775,  (3)  "  Y  Bardd  sychedig 
o  Langwm  a'i  cant  oil".  Apparently  Hugh  Jones  composed  the 
three.     [D.] 

684.  Tair  o  Gerddi  Newyddion.     Yn  Gynttaf,  Pennillion 

o  ymddiddan   RhwngV   Eglwys   ar   Protestant   ivv  Canu   ar 

Amorilis.      Yn   Ail,   Cerdd    ynghylch   Creadigeth    Dynn    ai 

Gwump  ai  Brynedigeth   Drwy  Grist.     Iw  channu  ar   golon 

Drom.     Yn  Drydydd,  Cyffes  galarys  Hugh  Morris,  Ar  61  iddo 

Feichiog  i  Forwyn.     Iw  cannu  ar  Neithiwr  ag  Echnos. 

8  pp.,  n.d.,  n.p.  (i)  By  David  Jones  o  Lanfair  Talhaiarn  yn  Sir 
Ddimbech,  1753,  (2)  by  Morris  ap  Robert  o'r  Bala,  (3)  by  Hugh 
Morris.  The  last  song  maybe  seen  in  the  Blodeugerdd  (1759) 
p.  286.     [D.] 

685.  Tair  o  Gerddi  Newyddion,  Y  gyntaf  Cerdd  marwnad 

ar  dull  ymddiddan  ar  ol  Gwr  Ifance  yna.     Yn  ail,  Ymddiddan 

rhwng  Henwraig  oludog  a  Llanc  Ifance  Tlawd.     Yn  Drydydd, 

Ymddiddan  rhwng  gwr  Ifanc  a'i  Gariad. 

8  pp.,  n.p.  The  three  written  by  Lowri  Parry.  Ornament  on 
title,  and  full-page  plate  on  p.  8.    [G.]  M.  366. 

686.  Tair    o    Gerddi    Newyddion.      Y    Gyntaf ;    Cerdd 

newydd  ar  ddull  ymddiddan  rhwng  dau  gyfaill   sef  anfod- 

longar  a  dioddefgar,  an  fodlon-gar  yn  achwyn  ei  gam  o  achos 

colli  ei  dy  a  dioddefgar  yn  ei  gynghori  i  fod  yn  esmwyth  y 

dial  duw  am  gamwedd  yr  hon  a  genir  ar  grimson  velved. 

Yr  Ail ;  Cerdd  neu  gynghorion  i  ferched  i  fengc  i  cadw  ei 

hunain  fel  y  bo  gweddus  iw  chanu  ar  ddiniweidrwydd.     Yn 

Drydydd.     Sydd  yn  dangos  fel  y  gwnaed  celwydd  ar  dair  o 

ferched  yn  y  berphro  iw  chanu  ar  neidhiwr  ac  echnos. 

8  pp.,  n.p.,  n.d.     (1)  and  (2)  By  Hugh  Jones,  Llangwm. 
[Salisbury  Coll.] 

687.  Tair  o  Gerddi  Odiaethol.  Sef,  y  Gyntaf,  yn 
Cynnwys  cyflawn  Hanes  Pendefiges  a  syrthiodd  mewn 
Cariad  a  Gwr  o  Gyfraith,  ac  y  pwyntiodd  hi  Faes  ag  ef  or 
achos,  ar  modd  y  priodwyd  hwy.  Yr  Ail,  Cyngor  Tad  i'w 
Fab.  Ar  Drydedd,  a'r  Ddiwaethaf  ynghylch  Edifeirwch  a 
Newydd-deb  Buchedd. 

8  pp.,  n.p.,  n.d.    Anonymous,     [G.]  M.  347. 


gweithredoedd    da    a 
^brawdol  gariad. 


226  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads. 

688.  Taith  neu  Siwrneu  Christiana  Ai  phedwar  mab  ai 
Chyfeilles  tuar  Nef.  Ac  yn  rhoddi  cyfri  or  trwbl  mwyaf  ai 
gyfarfuant  yn  eu  taith.  Trwy  ddangos  fel  y  mae  Eglvvys 
Christ  yn  ei  phererindod  fel  y  canlyn. 

Christiana  P'""  ^^Iwys  ffydd     Joseph   (diweirdeb  a  sobrwydd 
Martha       '        gweddi  a  j  ufudddod    dan   groes 

Samuel      1    g°styngeidd-       Matthew' 
\^         rwydd. 

Gwedi  ei  wneuthyd  er  mwyn  y  rhai  a  ddilynant  y  llwybr 
ac  er  cysur  yr  anobeithiol  gan  Dafydd  Thomas. 

8  pp.  hiteresting  block  on  Title,  shewing  altar  and  candles. 
Royal  Arms  on  last  page,  and  also  the  following  words  :  "price  2d. 
These  are  to  be  sold  by  David  Thomas  of  Pembrookshire,  where 
old  and  new  Books  may  be  Sold  at  Reasonable  rates."  The  song 
was  written  in  1713  and  has  37  stanzas. 

[Nat.  Lib.  of  Wales.] 

689.  Ychydig  Ddirife  o  Ystyriaeth  ar  yr  Amser,  iw  canu 
at  fesur  Toule  the  Bell.  Ychydig  o  wael  ddyriau  yw  canu 
ar  fesur  a  elwir  Crimsom  felfet  er  anog  pobl  leuaingc  i  feddwl 
am  ei  diwedd  o  herwydd  mor  anserte.iiol  yw  yn  hamser  yn 
y  byd  presenol  hwn.  Ystyriaeth  ar  fyrdra  oes  Dyn,  ar  Lady 
Biram. 

8  pp.  (1)  and  (2)  By  Thomas  Dafydd  (3)  by  Robert  Evans. 
The  first  title  appears  on  p.  i,  the  second  on  p.  4  and  the  third 
on  p.  6.     [G.]  M.  350. 

690.  Ychydig   o  Ddyrifau  i   An  nog    Hen   ac   Jeuaingc,  i 

gofio  Angeu,  ai  Oruchafiaeth  ar  bob  Congcwerwr,  i'w  Canu 

ar  fesur  a  elwir  breuddwyd  Daf.  Rhys. 

n.p.,  n.d.    Thomas  Dafydd  was  the  author  of  the  two  songs 
in  the  above  book. 
\Traethodydd  1873.  P-  37-] 

691.  Ymddiddan  rhwng  y  Sarph  a'r  Golommen. 

8  pp.  No  Title  Page,  the  song  beginning  on  p.  i.  On  p.  7  there 
begins  another  dialogue  song  between  D.  and  C.  (Dyn  a  Chydwy- 
bod?)  At  the  end  a  rough  wood  block  showing  a  horned  animal 
in  the  foreground  with  the  letter  C.  or  G.    See  No.  157. 

[Salisbury  Coll.] 

692.  Ymddiddan  rhwng  Swagrer  golygus  ag  Arlwyddes 
hawddgar,  yn  gosod  allan  y  modd  ceisiodd  ei  themtio  i 
Odineb,  ac  fel  y  darfu  iddi  trwy  amryw  Resymmau  ei  wrth- 
wynebu  a'i  orchfygu. 

4  pp.,  n, p.,  n.d,     Twenty-seven  verses  of  four  lines  each     [D.] 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  227 

693.     Yn   Gyntaf,    Cowydd   llyntegid   sef   y   prydydd   yn 

cyfflybu   tonau'r  llyn   i   dragwyddoldeb.      Yn  ail,    Cwynfan 

pechadyr  wrth  ddychwel}'d  at  Dduw  ynghyd  ag  ystyrieth  o 

Werthfawrogrwydd  i  Enaid  yn  diweddu  i  gan  mewn  ffordd 

o  gyngor  i  eraill  iw  canu  ar  grimson  felfed.     Yn  Drydydd, 

Dau  Benin  er  Addysg  ini  am  styried  ein  diwedd  iw  Canu  ar 

Greecs  an  Troy. 

8  pp.,  n.p.     For  another  edition  of  the  first  ballad  see  No.  202. 
The  last  ballad  was  composed  by  Morris  ap  Robert. 

[G.]  M.  383. 


BROADSIDE    BALLADS. 


Broadside  ballads  may  have  been  common  in  Wales,  but  very  few 
have  been  preserved.  Of  all  the  forms  of  printed  matter,  they  are 
the  most  liable  to  destruction.  They  were  often  pinned  up  on  the 
walls  of  farm  houses,  or  kept  in  the  pocket  and  read  and  thumbed 
until  they  were  illegible.  No  doubt  many  elegies  have  also  been 
lost  because  they  were  printed  in  this  form.  The  ballads  were 
usually  printed  on  one  side  only  of  the  sheet,  but  occasionally  on  both 
sides  in  double  columns.  A  large  number  of  broadside  ballads  with 
rough  wood  cuts  were  printed  in  the  nineteenth  century. 

695.     Can  ar  ymadawiad   Militia   Swydd   Ddinbych,    Mai 

29th,  1778.     Ar  don  a  Elwir  Trymder  y  Mab. 

Argraphv^ryd  yn  Ngwrecsam. 

By  Thomas  Edwards.  One  side  only — two  columns.  The 
first  verse  is  as  follows : 

Militia  Dinbych  Sadwych  Swydd, 

Yn  rliwydd  ymrowch. 
I  fyn'd  o'n  gwlad  mewn  bwriad  hardd, 

Ymbaratowch. 
Awn  Gymry  Enwog  bywiog  bwys, 
I  gyd  un  ddawn  i  gadw'n  ddwys, 
Ein  hen  drigfanoedd  glynoedd  glwys, 

Ragluniaidd  glod. 
Brutaniaid  hoenus  raenus  Ryw, 
Hoff  oeddynt  oil  trwy  ffydd  yn  Nuw, 
Fel  Israel  faith  a'u  gallu'n  fyw, 
D'oedd  gwell  i  fod. 
[D.] 

695.  Cerdd  ar  Belisle  march  o  glod  ir  Llafurwr  yr  hwn 
drwy  ragluniaeth  Duw  sy'n  porthi  dynion  a  llafur  y  ddaear. 

Broadside.  Two  columns  to  each  page.  Printed  on  both  sides 
of  page.  A  second  ballad  is  entitled  "Carol  Plygain  yn  dangos 
dull  y  Earn  ddiweddaf. 

Both  by  Ellis  Roberts.    [D.] 

02 


228  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 

696.  Cerdd  i'w  chanu  yn  y  Lloerig  Gymdeithas ;  Yr  hon 

sydd  wedi  ei  Sefydlu  i'w  chadw  yn  Nrws-Nant  Tafarn,  yn 

Fisavvl,  ar  ddydd  lau  nesaf  o  Flaen  y  Llawn  Lloer.     B.A.  1765. 

Ar  y  Don  a  elwir  Susanna. 

n.p.    A  broadside  ballad,  printed  in  double  columns,  written 
by  Rice  Jones,  Blaenau.     Eight  stanzas. 
[Nat.  Lib.  of  Wales.] 

697.  Cerdd  Gwenno  Bach.     Ar  fesur  Mentra  Gwenn,  yr 

hen  ffordd. 

No  Imprint.  By  John  Jones,  Glanygors.  This  may  have  been 
the  original  edition.     It  measures  \o\  x  4  inches.     [D.] 

698.  Cerdd  Newydd  ar  y  Mesur  a  elwir,  Conset   Prince 

Riwbert. 

No  Imprint.  Probably  printed  at  Carnarvon,  as  it  is  signed 
W.  D.  Carnarvon.  Measures  fifteen  inches.  The  subject  of  tiie 
ballad  is  the  Election  of  1796,  when  Lord  Penrhyn  was  a 
candidate.    [D.] 

699.  DwY  o  Gerddi  Newydd  0  waith  Ellis  Roberts  er's 

blwyddyn  y  Rhew  mawr,  iw  wraig  gynta  oedd  wedi  mynd  yn 

dywyll  iw  chanu  ar  Synselia. 

n.p.,  n.d.  Printed  on  both  sides  of  the  sheet,  two  columns  each 
side.  The  second  song  has  the  following  title :— Can  Fflangell 
Ysgorppionog  i'r  hwn  a  gyfenwir  Wil  Glochydd  yr  hwn  a 
ddigiodd  wrthai  am  ychydig  achos  ac  a  wnaeth  i  mi  ddau  Owdwl 
yn  rhith  Prydyddiaeth  o  Gynghanedd  yr  hen  Gludro,  etc.  Lastly, 
there  is  a  short  poem  of  four  verses,  entitled,  Myfyrdod  am 
Farwolaeth.     [D.] 

700.  Hanes  Die  Sign  Dafydd. 

n.p.,  n.d.  A  large  broadsheet,  measuring  i6i  by  9I  inches. 
This  is  the  well-known  song  by  John  Jones,  Jac  Glanygors.  It 
is  embellished  with  six  rough  wood-cuts,  which  were  evidently 
drawn  to  illustrate  the  song.  They  represent — (i)  Die  dancing 
in  the  inn,  (2)  driving  bullocks  to  London,  '^  Ai  d?'wyn  'feivn 
llathen  i gynffon  llo",  (3)  as  a  London  swell,  (4)  driving  his  gig, 
(5)  letting  off  his  gun  as  he  drove  past  his  mother's  cottage,  (6) 
his  final  adventure  when  thrown  into  the  bog.  Some  of  these 
wood-cuts  did  duty  at  a  later  period  for  other  subjects.    [D.] 

701.  Hanes  Die  Sion  Dafydd.     A  Satirical  Song.     Cerdd 
A  wnaed  i  Filitia  Cymru,  i'w  chanu  ar  Drymder. 

T.  Williams,  Argraphydd,  Dolgelleu. 

(i)  By  J.  Jones,  Glanygors,  (2)  Anonymous.  One  side  only. 
Two  columns,  each  song  occupying  a  column,  so  that,  if 
necessary,  they  could  be  cut  and  sold  separately.    There  is  no 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  229 


date,  but  David  Evans,  Llanrwst,  a  former  owner,  has  inserted 
the  date  1799.     [D.] 

702.     Rhybydd    Sef    un    o    Gywyddau     Brutt,    o    Lyfr 
Prophwydoliaeth  Merddyn. 

n.p.,  n.d.     Tw^o  columns,  printed  on  very  coarse  paper.    The 
first  song  begins  as  follows  : — 

Fe  ddaw  Byd  oer  gyda  hir  ochi, 
Ai  bwys  yn  ddwys  ar  Eglwysi, 
Ar  brodyr  llwydion  yn  ymgynghori, 
A  chwympo  i  Tai  i  ochel  owri. 

Then  follows  an  englyn  on  Merddyn,  and  an  account  of  St. 
David,  in  prose.    At  the  end  comes  the  following  englyn : — 

Ceiniog  goch,  dyma  ei  gwerth  ;  dan  Rabi 
Dyna  rybudd  prydferth, 
Does  gan  y  rhai  a  sai'n  serth, 
Ddim  awydd  i  Geiniogwerth. 
[D.] 


230  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 


SUPPLEMENTARY    BALLADS. 


In  going  through  fresh  collections  of  ballads  the  compiler  has  come 
across  several  which  had  previously  escaped  his  attention  and  these 
have  now  been  included  under  the  above  heading. 

Recently  he  has  been  afforded  an  opportunity  of  seeing  the  ballads 
in  the  Welsh  Library  of  the  University  College  at  Bangor,  and  there  he 
came  across  an  exceptionally  interesting  collection.  The  Bangor  Col- 
lection, besides  including  forty-five  ballads  not  previously  noticed, 
possesses  an  equal  number  which  have  been  already  catalogued,  viz. : 
Nos.  3,  6,  2o,  78,  86,  88,  89,  104,  106,  iii,  it2,  113,  116,  120,  132,  141,  144, 
148,  157,  162,  176,  194,  201,  219,  238,  240,  267,  271,  283,  287,  289,  372,  377, 
415.  423,  426.  457,  477,  485,  494,  595,  634,  649,  672. 

The  tact  that  only  half  the  ballads  at  Bangor  had  been  included  in  the 
list  already  made  proves  how  rare  these  publications  are.  Of  very  few 
of  them  are  there  more  than  two  copies  extant.  In  addition  to  the 
ninety  complete  ballads  at  Bangor  there  are  several  fragments  which 
it  has  not  yet  been  possible  to  identify.  The  supplementary  ballads 
have  been  classified  under  the  various  printers'  names. 

The  Introduction  to  the  work  having  been  printed  off  before  this 
Section  was  included,  the  compiler  desires  to  add  to  the  Collections 
mentioned  on  p.  xxix  the  name  of  The  Welsh  Library  at  the  University 
College,  Bangor,  and  to  express  his  thanks  to  the  Librarian,  the  Rev. 
T.  Shankland. 


Sbrevo0bur^. 


THOMAS  DURSTON  (1712-1762). 

703.  Dwy  Gerdd  Newydd  Ystyriol.  Y  Gyntaf.  Cerdd 
I  annog  dynion  ei  gredu'r  gwirionedd  am  Grist :  Megis  y 
niae  fe  ei  bun  yn  ei  roddi  fe  allan  yn  lie  ei  Dychmygion 
ei  hunain,  Iw  chanii  ar  Kings  and  flfarwell.  Yr  Ail,  Cerdd  o 
ymddiddan  rhwng  y  gog  A  phechadur  Sef  y  gog  yn  Argy- 
hoeddi  y  pechadur  oi  Anwybodaeth,  Iw  chanu  ar  Ammor 
His. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig,  gan  Tho.  Durston,  tros  Thomas 
Roberts. 

8  pp.     Both  by  Jonathan  Hughes. 
[U.C.N.W.] 

704.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  Heb  Fod  yn  Argraph- 
edig  o'r  Blaen.  Y  Gyntaf.  Carol  Ar  Anedigaeth  Ein 
Jachawdwr    Jesu    Grist    am    y    flwyddyn     1752.      Yn    Ail. 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  23 1 

Ceidd  o  Glod  i  Ferch  Jeuangc,  ar  y  mesur  a  Elwir  yr  hen 
foes. 
Argraphwyd  yn  y  Mwythig  gan  Tho.  Durston. 

8  pp.     (1)  and  (2)  By  Robert  Owen   o   Bivvy'  Coedana  yn  Sir 

on.     Englyn 
[U.C.N.W.] 


Fon.     Englyn  on  p.  8.     Printer's  device  on  Title. 

.w.- 


705.  Tair  o  Gerddi  Newydddion  Heb  fod  yn  Arpraphedig 
or  blaen.  Y  Gyntaf,  Penillion  i  weddio  gida  Mr.  Chancelor 
Wynn  Bodewryd  sydd  wr  da  trugarog  wrth  Dylodion  iw 
chanu  ar  Farwnad  yr  Heliwr.  Yn  Ail  Cerdd  i  wr  Ifanc  sy'n 
canu  fifarwel  ir  merched  oil  ac  ar  fedr  byw  yn  Unig  ei  hun  a 
chyngor  iddo  geisio  gwraig  rasol  canys  nid  oes  dim  sy  Well 
ac  oni  bydd  felly  nid  oes  dim  sy  waeth.  Yn  Drydydd,  Cerdd 
a  wnaeth  y  prydydd  i  ofyn  par  o  fycla  iddo  ei  hun  iw  Canu 
ar  yr  Hen  foes. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  gan  Tho.  Durston. 

8  pp.    All  by  Robert  Owen.    At  the  end  of  the  last  song  the 
following  verse  appears  : — 

Ni  fedrai  mor  darllen  fy  henw  fy  hynan 
Yn  brint  nag  yscrifan  fab  Owen  fwyn  bur 
Mai  llyfrau  yscrythyrol  cyn  ffyrddus  a  fforddiol 
I  weithio  can  nerthol  gan  Arthyr. 
[U.C.N.W.] 

706.  Tair  o  Gerddi  Newyddion.  Y  Gyntaf,  yn  dangos 
fel  y  bu  Rhyfel  y  Gwanwyn  Diwaetha  ag  fel  yr  Enillodd 
Vernon  Ryfelwr  Carta-jenia.  Yr  ail,  Yn  dangos  fel  y  bu  I 
oflfeiriad  fyned  oddicartra  ai  feistar  Fir  a  ddaeth  I  Edrych  am 
dano  ag  roedd  o  yn  anghydnabyddus  ai  wraig  o,  hi  feddyliodd 
mae  Dyn  Drwg  oedd  efe  ag  a  wiliasant  y  nos  honno  fel  y 
Cewch  chwaneg  or  hanes  fel  y  dengis  y  Gerdd  I  chwi.  Y 
Dryd3'dd,  Ymddiddan  Rhwng  merch  ai  mam  I  man  a  fynne 
iddi  Briodi  Cerlyn  a  hithe  oedd  am  Landdyn  Ifangc  alle 
wneuthur  difyrrwch  y  nos  iddi.     Dau  Benill  Cwestiwnol, 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  gan  Tho.  Durston  tros  Evan 
Elis  Gwerthwr  Llyfrau  a  Baledau. 

8  pp.     (i)  and  (2)  By  Ellis  Roberts,  (3)  by  John  Richard.     There 
are  also  two  verses  on  p.  8  by  John  Richard. 
[U.C.N.W.] 


232  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 


JOHN  RHYDDERCH  (1715-1728). 


707.  Caniadau  Cyffelybiaeth  Rhwng  Dwy  o  Ferched  ;  Sef 
Merch  Pharaoh  a  Merch  Abraham.  Ynghyd  ag  Annogaeth  i 
Iwyr  ymadel  a  Phechodau,  a  ffieidd-dra  Gwlad  yr  Aipht ;  Ac 
i  ymgofleidio  prydferthwch  a  diogelwch  y  Priodfab  Brenin 
Sion,  &c. 

Argraphwyd  Ym  Mhengwern  Bowys,  Gan  John  Rhydderch, 

tros  Walter  Williams  Gwerthwr  Llyfrau  o  Blwyf  Llanbeder 

yng  Nghaerfyrddin  yn  y  Flwyddyn  17 16. 

8  pp.  Anonymous.  Rhydderch's  monogram  on  title.  The 
song  contains  56  stanzas,  divided  into  five  parts,  the  second  part 
beginning  at  stanza  11,  the  third  at  23,  the  fourth  at  34,  and  the 
fifth  at  38.    At  the  end  is  the  following  verse  : — 

Mae  hon  yn  Gan  rinweddol, 

Yn  traethu  pethau  buddiol. 

Hi  haeddai'n  wir  ei  chanmol, 

Can  's  duwiol  ydyw'r  daith  ; 

Pe  bai'n  fy  nghod  ond  Ceiniog, 

Mi  roddwn  honno  yn  chwannog, 

Am  gael  fath  bethau  serchog, 

Godidog  enwog  waith. 
[Salisbury  Coll.]  [D.] 


SOGER  ADAMS. 


708.  Tair  o  Gerddi,  Newyddion  sef  Yn  G3mta,  Cerdd 
Ddywiol'n  dangos  ag  yn  gosod  allan  ddioddefaint'n  Jachawdwr 
ag  yn  Bwgwth'r  Anywiolion  ag  er  cysur  ir  Dywiolion.  Yn 
ail,  siampal  Rhyfeddol  am  ....  ty  Wilkins  o  blwy  Meifod 
yn  [sir  Gae]rangon  yr  hon  oedd  yn  o  yw  .  .  .  daiar  a  drodd 
Lowry  Parry  or  [Saesneg]  ir  Gymraeg.  Yn  Drydydd 
Ymddiddan   rhwng   Gwr   Ifangc   ai    Gariad. 

Argraphwyd  gan  Roger  Adams,  .  .  .  Mwythig  o  wneith- 
uriad  Lowry  Parry. 

8  pp.  (i  and  3)  Anonymous  ;  (2)  by  Lowry  Parry.  This  Roger 
Adams  seems  to  be  an  unrecorded  Shrewsbury  printer ;  he  was 
probably  the  Chester  printer  of  the  same  name.  The  third  song 
begins  : — 

Dydd  da  fo  i'r  seren  aurfrig, 

Gwyn  fy  myd,  gwyn  fy  myd, 
Fainwdden  Ian  fonheddig 
Gwyn  fy  myd. 
[U.C.N.W.] 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  233 


RICHARD  LATHROP  (1740-1757). 


709.  Dvvy  o  Gerddi  Newyddion.  Na  buont  yn  Argra- 
ffedig  erioed  or  blaen  a  wnaed  yn  y  Flwyddun  1757.  Yn 
Gyntaf,  Dechre  Cerdd  ar  ddull  ymddiddan  rhwng  Cythral 
a  Dun  iw  chanu  ar  Leve  Land  y  ffordd  hwya  gadal  y  tir. 
Yn  Ail,  Dechre  Cerdd  Newudd  ynghulch  dudd  y  farn  iw 
Chanu  ar  y  mesur  a  elwur  Person  Parish. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  gan  R.  Lathrop,  tros  Richard 
Morrus. 

8  pp.  Both  by  Richard  Morrus.  On  p.  8,  "  Ychydig  Englynion 
ymhlaid  yr  Eglvvus  Loeger".  It  will  be  observed  that  this  ballad 
was  printed  in  or  after  1757  by  Lathrop.  Most  of  Lathrop's  books 
are  undated,  so  that  it  appears  that  he  printed  books  as  late  as 
1757,  if  not  later. 

[U.CN.W.] 

710 Gerddi   Newyddion.     Yn  Gyntaf,  Hanes   Dyn 

meddw  a  Ddywedodd  nad  oedd  na  nef  nag  Uffern,  nag  Enaid 
chwaith,  ag  os  oedd,  y  Gwerthai  ef  hi  ir  neb  ai  prynnai  ag  un 
oi  gymdeithion  ai  prynodd  am  gwppaned  o  win,  ar  Cythrael 
a  Ddoueth  ag  ai  prynodd  Eilwaith  am  yr  un  pris  gan  y  Hall 
ag  a  aeth  ar  Dyn  ymaith  fal  na  welwyd  byth  wedi.  Yn  Ail, 
annogaeth  i  bob  dyn  i  feddwl  am  ei  Dwedd,  wedi  ei  chymeryd 
o  Deut.  32-39.  O  na  baent  Ddoethion,  na  ddeallant  hyn  nad 
ysturiant  ei  diwedd!  Yn  Drydydd  erfyniad  pechadur  am 
Drugaredd.  Yn  Ddiweddaf  Myfyndod  cybydd  am  ei  dda  byd 
pan  oedd  swn  rhyfel. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig,  gan  R.  Lathrop,  tros  Richard 
Hughes. 

8  pp.     The  copy  seen  is  imperfect ;  the  last  ballad  is  by  "  Lisa'r 
Cowper." 
[U.C.N.W.] 


STAFFORD  PRYS  (1758-1782). 

711.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion,  Y  gyntaf;  Ymddiddan 
rhwng  Dyn  r'r  Ddaer,  y  Dyn  yn  cwyno  o  achos  sychdwr,  a'r 
Ddaear  yn  atteb  beth   yw'r  achos.     [Deut.  28,  22^^  24.]     Yn 


234  ^  Bibliography  of  Welsh  Ballads 

ail ;  Yn  rhoddi  siampl,  ynghyd,  ag  ychydig  o  gyngor  i 
Ferched  leuengc  rhag  bod  yn  rhy  feddalion  wrth  Garu.  Fw 
chanu  ar  Crying  Windsor. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  gan  Stafford  Prys,  tros  William 
Morgan,  1765. 

8  pp.    (i)  By  Ellis  Roberts  ;  (2)  by  Thomas  Edwards. 
[Salisbury  Coll.] 

712.  Tair  o  Gerddi  Newyddion  Y  Gyntaf ;  Hanes  buchedd 
y  rhan  fwyaf  o  Ddynion  sydd  heb  feddwl  am  eu  diwedd,  ond 
sydd  yn  hyderu  ar  y  Byd  ymma ;  i'w  chanu  ar  gwel  yr 
Adeilad.  Yr  Ail,  Cerdd  yn  datgan  hanes  Gwr  gweddw  ar 
Frynniau'r  Werddon.  Yn  Drydydd  ;  Cerdd  i  annerch  Mr. 
William  Thomas  o  Dref  Newydd  yn  Sir  Drefaldwin  ar 
Byniau'r  Werddon. 

Mwythig ;  Argraphwyd  gan  Stafford  Prys,  tros  Thomas 
Elias  1766. 

8  pp.     (i)  By  Hugh  Jones,  Llangvvm,  (2)  by  Nefydd  Hardd,  (3) 
by  Morris  Parry,  Slatter,  Llanegrin. 
[SaHsbury  Coll.] 

713.  Tair  o  Gerddi  Newyddion.  Y  gynta ;  yn  dangos 
fel  y  mae  Duw  yn  cosbi'r  Annuwiol  am  eu  Drygioni,  gyd  a 
chrybwyll  am  y  Dyn  bach  o  gafwyd  mewn  Drain,  Ymhlwy 
Llanfair-Dol-Hauarn.  Gwelwn  mor  ddi  Drugaredd  ydiw'r 
Cythrael  yn  y  Byd  hwn,  par  faint  mwy  yn  y  Byd  a  ddaw. 
[Yn  Ail]  Ymddiddanion  rhwng  hen  wr  Gweddw,  a  Merch 
ifangc  ynghylch  Carwriaeth.  [Yn]  drydydd  ;  Galarnad  am 
Charles  Jones,  o'r  Bala,  wrth  gerdded  Llyn  Tegid,  fe  dorrodd 
y  rhew  dano  ag  ni  welwyd  mo'no  ef  mwy. 

Argraphwyd  y  Mwythig,  gan  Stafford  Prys,  tros  William 
Morgan. 

8  pp.  (1)  By  W.  M.  The  bottom  of  p.  8  is  torn  away  in  the 
copy  seen,  so  that  it  is  not  possible  to  say  who  wrote  the  second 
and  third  ballads. 

[U.C.N.W.] 

714.  Tair  o  Gerddi  Rhagoral,  Yn  Gynta  Carol  Plygan 
am  y  flwyddyn  1758,  ar  fesur  Susann,  yn  Ail.  Pedwar  pen- 
nil  o  Ddydymyg  ac  yn  gofyn  atteb  iddynt,  yn  Drydydd  atteb 
ir  gofyniad  ar  fesur  y  Tri  thrawiad,  neuV  hen  fesur,  Sef 
Leave  Land,  y  ffordd  hwyaf.     Rhybydd,  Fy  'Nghyd-Wladwyr 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  235 

y  Cymry  Mwynion  ;  Gwybyddwch  fy  mod  i  Stafford  Prys : 
yn  Gwerthu  Ll^'frau  Saesonaeg,  etc.,  a  rhai  Cymraig,  yn  agos 
i  Farchnad  y  Garddwyr,  neuV  Green-Market,  yn  y  Mwythig, 
ac  wedi  Codi  Argraphwasg,  lie  y  gellwch  gael  Argraphy  pob 
math  o  Gopiau  am  Bris  gweddaidd,  ar  Bapur  du,  a  Llythren- 
nau  Newydd.  N.B,  Rwy'n  dymuno  i  Bawb  or  Cymry,  a  ddan- 
fonant  i  mi  eu  Copiau ;  gymeryd  gofal  am  Scrifennu  yn 
gy wir,  a  difeius ;  fel  y  gallw3'f  gymeryd  llai  o  boen  iw 
Printio,  ac  fel  y  dibennir  y  gwaith  yn  gynt  hefyd  Oblegyd  mi 
vvelais  amryw  yn  anghywir,  y  rhai  Sydd  raid  i  Scrifennu 
eilwaith,  Cyn  y  gallo  neb  ei  codi  yn  iawn. 
Eich  ufudd  Wasanaethwr,  Stafford  Prys. 

8  pp.  (1)  Anonymous;  (2)  by  H.  H. ;  (3)  by  Hugh  Jones, 
Llangwm.  At  the  end  there  is  the  toUovving  note:  "Gwy- 
byddwch fod  y  Llyfr  a  Elwir  Dewisol  ganiadau  yr  oes  hon  yn 
barod  yw  osod  mewn  Print  ar  ol  GvviHau  'r  NadoHg  pwy  bynnag 
a  anfono  ei  henw  o  hynny  i  wyl  fair  atta  fi  fe  all  ei  Gael  a  Dim 
pellach.  Gan  eich  gwasanaethvvr  Hugh  Jones  Llongwm.  Ac 
hefyd  y  mae  y  Blodeugerdd  mewn  print  ac  a  fydd  yn  barod 
Wiliau'r  Nodolig  nesaf  pwy  bynnag  a  anfono  i  Henw  i  Stafford 
Prys,  y  Printiwr  am  rai  o  honynt,  ef  a  all  i  cael  gan  eich  ufudd 
Wasnaethydd.     Dafydd  Jones  o  Drefriw. 

[U.C.N.W.] 


W.  WILLIAMS  (1765-1768). 


715.  Dvvy  o  Gerddi  Newyddion.  Y  Gyntaf  Ymddiddan 
rhwng  Cenfigen  a  Chariad  perffaith,  bob  yn  ail  Pennill,  yr 
hon  a  genir  ar  Amor  His.  Yr  Ail  ;  Breuddwyd  y  Prydydd  : 
Neu,  Weledigaeth  Ofnadwy,  A  welodd  efe  ynghylch  Morgan 
Rondol,  yr  hwn  a  droes  efe  yw  ganu  ar  Hittin  dincer. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig,  gan  W.  Williams  tros  Ifan 
Elis,  1765. 

8pp.  (i)  By  Hugh  Jones;  (2)  by  Cydymmaith  y  Dyddiau 
gwyiion. 

The  second  ballad  is  one  of  the  series  which  deals  with  Tea- 
drinking. 

[U.C.N.W.] 


236  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 


Ballads  printed  at   Shrewsbury  without  printer's  name. 

These  ballads  have  been   catalogued  under  the  names   of  their  re- 
spective publishers,  who  were  probably  ballad-sellers. 


(i)  Printed  for  William  Davies  (see  p.  49). 

716.  Rhybudd  i'r  Cymru  Yn  Adroedd  Dull  y  Farn 
Ddiwedde  sef  diwedd  y  Byd  gwedi  chymeryd  allan  or 
yscrythyr  Laii  mewn  am  .  .  o  fanau,  etc.  Ymogelwch 
gwiliwch  a  gweddiwch  canys  ni  wyddoch  pa  bryd  y  bydd'r 
amser  Edrych  S.  Marc,  xiii,  t^^^  Ar  hyn  yr  wyf  yn  ei  ddy- 
wedyd  wrthych  yr  wyf  yn  ei  ddywedud  wrth  bawb  Gwiliwch, 
hyd.  37,  ad.  Nuper  eram  Judxe  jam  anfe  Tribunal  Sub- 
sistains  .  .  .  Judicaor  ipsemodo.     Hon  L.  3,  pag.  C.  14. 

Barnwr  Doeth  a  fum  i  gunt, 

Yn  cael  y'r  helunt  ore ; 

Ac  yn  Awr  ofnog  Wr, 

Ger  bron  y  Barnwr  fine. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  dros  William  Davies,  1752. 

8  pp.     By  Nicolas  Thomas,  1698. 
The  song,  of  32  verses,  begins : — 

Pob  Cymro  mwyn  cariadus, 

Ddydd  y  farn,  ddydd  y  farn. 
[U.C.N.W.] 


(2)  Printed  for  Evan  Ellis  (see  p.  2i^). 

717.  Tair  o  Gerddi  Newyddion.  Yn  Gyntaf,  Cerdd  sudd 
yn  adroedd  cyflwr  dyn  oi  febud  iw  fedd,  hon  fu'n  aroedd  mor 
beryglus  iw  oedi  Edifeirwch,  ag  yn  dwyn  ar  gof  ei  ddyn  i 
gyflwr  tryienys  yn  y  byd  hwn  guda  chyngor  iddo  feddwl  am 
ei  ddiwedd  cun  y  delo  awr  ange  a  dydd  y  farn,  ar  Grimson 
Felved.  Yr  Ail,  Carol  haf  newydd.  Ar  drydudd,  Cerdd 
ddigrifol  ynghylch  dyn  a  ddygodd  giw  gwydd  or  cutt  lie 
rhoese  i  berchenog  ef  i  besgi  ar  neithiwr  ag  Echnos. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  tros  Evan  Ellis. 

8  pp.     All  by  Hugh  Siones  o  Gerrigdrudion  in  1746-7. 


5  pp.     /Vll  I 

[U.C.N.W. 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  237 

(3)  Printed  for  Hugh  Evans  (see  p.  50). 

718.     Dwy  o  Gerddi  Newyddion,     Yn  Gyntaf.     Dechrau 

Cerdd   neu  rybydd pechadyr  feddwl  am    i  ddiwedd 

ag  ym  ....  ofer  wagedd  y  Byd  yw  chau  ar  Kings  pharwel 
neu  madawiad  Brenhin.  Yn  Ail,  Carol  am  y  dydd  diweddaf, 
sef  diwedd  y  byd,  a  barnedigaeth  Duw  ar  yr  aniwiol,  a 
thrachefn,  yr  anfeidrol  ddedwyddwch  y  drefnwyd  ir  cj^fion. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  tros  Hugh  Evans. 

8  pp.     (1)  By  Hugh  Jones.     Copy  seen  is  torn.    Woodcut  on 
last  page. 
[ILC.N.W.] 


(4)  Printed  for  William  Jones  (see  p.  54). 

719.  Tair  o  Gerddi  Newyddion.  Yn  Gyntaf,  Dechre 
Cerdd    ar    barnad  bwngc  edrychwch  yr  ysgrythyre  bun  fu 

yn  gwirio  y  gan  hon Yn  Ail,  Cerdd  i  chwech  o 

ddynion  anuwiol  oedd  yn  aros  Ynghent  yn  agos  i  Deal ;  y 
rhai  a  wnaeth  weithred  ofnadwy  iawn,  Sef  mynd  ei  gymryd 
ei  Sacrament  yn  Enw'r  Cythrel,  a  syrthiodd  Barnedigaeth 
Duw  ariiynt  fel  y  canlyn.  Yn  Drydydd,  Dechre  Cerdd  ar 
Galon  Drom. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  tros  W.  J.  Gwerthwr  Hanes 
Judas,  etc.  [as  in  No.  150,  down  to  "  Chwareulyfr  Twm  ben 
bawd"]. 

8  pp.  (i)  and  (3)  by  Daniel  Jones,  Rhuvvabon  1753;  (2)  by 
Jonathan  Hughes.  It  will  be  observed  that  in  the  ballads  issued 
for  William  Jones,  the  imprint  always  contains  a  list  of  the 
Chap-books  he  sold,  and  as  time  went  on  and  their  number 
increased,  the  imprint  also  got  lengthened.  It  is  seen  at  its 
shortest  in  No.  148  and  at  its  longest  in  No.  152. 

[U.C.N.W.] 

720.  Pedair  o  Gerddi  Newyddion.  Yn  Gyntaf,  Cerdd  ar 
Leave  Land,  a  Dau  Englun  i  un  ayth  ....  yn  lie  un  arell 
yn  y  weddi  dowull.  Yn  Ail,  Neithior  y  Melinydd.  Yn 
Drydydd,  Cyttundeb  Secutorion  Tudur  Gam  o'r  Cwm 
rhynllyd.  Yn  Pedwerydd,  Cerdd  y  ymddiddanion  rhwng 
Dau  Gymydog  Protestant  a  Methodist,  y  rhai  sydd  mewn 
Ymddadl  gyndyn  ai  gilydd  am  y  Gwir  Grefydd,  ond  or 
Diwedd  yn  cyduno  i  fynod  ir  Eglwys  yn  Gariadus. 


238  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 

Dal  sulw  yn  Sir  Drefaldwyn  mewn  lief  a  elwir  tre  gynnon 
yn  agos  ir  beriw  y  glowyd  cani  rhinweddol  yn  yr  Eglwys 
erbyn  mynd  i  edruch  nid  oydd  neb  yno  y  Plygain  nadolig 
dyweddaf. 

Argraphwyd  yn  y   Mwythig  tros  W.  J.  Gwerthwr  Hanes 

Judas     ag    Almvnaks     Efengyl     Nicodemus,     Hanes     Moll 

Flanders  a  chyngor  ir  Miners  a  Coliars,   Hanes  7    a  fy  yn 

cysgu  308  o  Flwyddi  a  12  o  Eiriolau  Duwiol  a  ffeindied  yn 

Llyfrgell  B.C.Y.  i.     Hanes  byrr  o  Mahomet  A'i  gau  Grefydd. 

Hanes  byrr  o  Fuched  a  Gweithredoedd  Joseph  o  Arimathea 

Y  Disgybl  cyntaf  a  bregethodd  yr  Efengyl  yn  y  Deyrnas  hon. 

Ag  athrawiaeth  byrr  i  Blant   a  gawd,  yn  chwarenlyfr  Twm 

ben  bawd. 

8  pp.     (i)  By  Thomas  Edwart ;  (2)  Siencyn  Felinydd  ;  (4)  by 
R.  R.  o  Lanrana. 
[Cardiff  Free  Lib.] 

721.  Tair  o  Gerddi.  Yn  Gyntaf.  Neithior  y  Melinydd 
Yr  Ail  Yn  erbyn  Twyll  a  Ffalsdar  malas  milen  Yn  Drydydd, 
Cerdd  i  rhai  a  fentriodd  at  chwrwyath  Llundain. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  tros  W.  a  M.  Jones  Brun  y 

bedw. 

8pp.  (i)  By  Siencyn  Felinydd;  (2)  by  Dafydd  Jones  o  Lan- 
fair;  (3)  John  Vaughan  ai  Cyfieithodd  1759;  (4)  Dechreu  Cerdd 
ar  Madavviad  Brenin  by  Daniel  Jones  Rhivvabon. 

The  first  ballad  is  printed  in  the  Introduction,  p.  vi,,  and 
see  also  No.  720.  The  second  refers  to  the  story  of  one  William 
Brown,  whose  grandmother  attempted  to  cheat  him  out  of  his 
inheritance,  but  through  the  help  of  Mr,  Foulkes  Gwerneugron, 
the  plot  was  frustrated. 

The  fourth  is  a  legend  of  six  kings,  with  a  moral  drawn  there- 
from ;  three  of  the  kings  represent  the  Trinity  ;  and  three,  the 
World,  the  Flesh  and  the  Devil. 

[U.C.N.W.J 

(5)  Printed  for  Robert  Owen. 

722.  Tair  o  Gerddi  Newyddion.  Na  Buont  yn  Ar- 
graphedig  Erioed  or  Blaen.  Y  Gyntaf.  Carol  plygain  Am 
Flwyddyn  1757.  Yr  Ail.  Cerdd  I  annerch  gwraig 
Haelionus  Elusengar  I'w  chanu  ar  y  foes.  Y  Drydydd. 
Dau  Bennill  o  gwynfan  gwr  leuangc  am  ei  gariad. 

Argraphwyd  yn  y  Mwythig  tros  Robert  Owen. 

8  pp.     All  by  Robert  Owen. 

[U.C.N.W.J 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  239 

Cbe6tei\ 

ELIZABETH  ADAMS  (1752-1766). 


[She  was  probably  some  connection  of  the  Roger  Adams  who  was  a 
printer  at  Chester.  He  flourished  between  1731  and  1740,  and,  perhaps, 
some  years  before  and  after  that  period.  EHzabeth  Adams  printed 
Cydymaith  Diddaii  in  1766.  Six  ballads  (Nos.  194-199)  printed  by  her 
have  already  been  noticed.] 

723.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  Yn  Gynttaf,  Ymddi- 
ddanion  Rhwg  Arthyr  Jones  Prydydd  ai  wraig  chydig  i 
flaen  priodi  o  herwydd  fod  i  fTrins  hi  yn  Anfodlon  iddo  i 
chael  hi  iw  cannu  bob  yn  Ail  penill  ar  fesyr  Cowper  Mwyn. 
Yn  Ail  Hanes  Rhyfeddol  am  un  Mary  Jeffrey  yn  hon  oedd 
yn  Buw  mewn  Milldir  i  dre  farchnad  yr  hon  a  elwir  West 
Deeping  yn  Lincolnshire  yr  hon  a  fu  dri  diwrnod  a  nosweth 
mewn  gwledigeth  a  hanes  or  hyn  a  Welodd  ag  a  glowodd  ag 
yn  ddiweddaf  hanes  oi  Marwoleth  hi  iw  cannu  ar  fryniau'r 
Werddon. 

Argraphwyd  ynghaer  Lleon  gan  Eliz.  Adams. 

8  pp.    (i)  By  Arthur  Jones  (see  No.  197);  (2)  by  Ellis  Roberts 
(see  No.  195).     Device  on  title  page. 
[U.C.N.W.] 

724.  Tair  o  Gerddi  Newyddion.  Yn  Gyntaf,  Cerd  yn 
Rhoddi  hysbysrwydd  am  y  ddraenen  wen  Sydd  Arferol  o 
Flodeuo  yr  Hen  Dydd  Nadolig  Dechre  ar  Gwel'r  Adailiad. 
Yn  Ail,  Dechre  Cerdd  ar  Loath  y  Part  y  ffordd  hwyaf  o 
ymddiddan  Rhwng  Dynn  ai  gydwybod.  Bob  yn  Ail  Pennill. 
Yn  Drydydd,  Cerdd  y  Wraig  yn  Gyghori'r  Gwr  yn  erbyn 
medddod  ar  Gwr  yn  atteb  Bob  yn  Ail  Pennil  Iw  chanu  ar 
Loath  y  Part. 

Argraphwyd    ynghaerlleon    gan    Elizabeth    Adams,    Tros 

Petter   Maurrice,    Bala. 

8  pp.     (i)  Anonymous;  (2)  by  Ellis  Roberts;  (3)  Anonymous. 
"-.C.N.W.] 


\^\ 


725.  Tair  o  Gerddi  Newyddion.  Yn  Gynttaf,  Dechre 
Cerdd  ar  flfylena  o  ymddiddan  Rhwng  Dynn  ar  Wialchen 
Waithie  Bob  yn  Ail  odol  Cofiwn  ein  Bod  oil  mewn  Perigl 
Bob  Awr.     Yn  Ail,  Cerdd  ynghylch  yr  Act  Newydd,  Addaeth 


240  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 

i  Blyth  Ifiengtyd  iw  chanu  ar  queen  Dreem  Neu  Freuddwyd 

y  Frehines.     Yn  Drydydd  Cynghorion  i  Perched  Ifiengc  iw 

chanu  ar  hyd  y  Frwynen. 

Argraphwyd  ynghaer  Lleon  gan  Eliz.  Adams. 

8  pp.    (i  and  2)  By  Ellis  Roberts,  1754;  (3)  Aniionymous. 
[Cardiff  Free  Lib.] 


W.  BEAD  AND  THOMAS  HUXLEY  (1765-1788). 


[These  two  men  seem  to  have  been  in  partnership  for  many  years,  as 
we  find  their  names  associated  in  1765  and  again  in  1788.  hi  the  in- 
terval between  these  two  years,  as  a  rule,  Huxley's  name  alone  appears 
on  the  imprint  of  various  books  and  ballads,  and  it  is  therefore  possible 
that  the  two  Reads  were  not  the  same  person  (see  also  Nos.  253  and  254). 
Ashton,  in  his  list  of  Welsh  printers,  gives  the  dates  1759-1791  for 
Thomas  Huxley,  and  1765-1783  for  Read  and  Huxley,  but  it  is  clear 
that  the  latter  were  in  partnership  as  late  as  1788  (see  No.  253). 

726.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  I.  Cerdd  dduwiol,  yn 
dangos  y  modd  yr  ydym  ni  yn  cyffessu'n  Beiau  yn  yr 
Eglwys,  ac  yn  dweud  ein  bod  ni'n  wir  edifarus,  ag  yn  glaf, 
ac  yn  rhwym  gan  Gadwynau  ein  Pechodau  ;  ac  yn  erfyn  am 
Ras  i  fyw  mewn  sobr  Fuchedd  dduwiol :  A  phan  ddelom 
allan,  yn  gwadu  Duwioldeb  a  gwir  Sancteiddrwydd,  a  rhai  a 
ddywed  yn  rhyfygus  iawn,  nad  oes  dim  o'r  fath  beth  a 
Seinctiau  ar  y  Ddaear  y  rwan  ;  ond  gochelwn  gyfeiliorni, 
mae  gan  Grist  Etholedigion  ar  y  Ddaear  etto,  ac  hyd 
Ddiwedd  y  Byd.     [Math,  vii,  21  ;  xxiii,  13.] 

II.  Cerdd  a  wnaeth  Gwraig  Alarnad  am  ei  Merch  ;  ar  ddull 
Ymddiddan  rhwng  y  byw  a'r  marw. 

Argraphwyd  y  Nghaerlleon,  gan  W.  Read  a  T.  Huxley,  yn 
agos  i  Borth  y  Dwyrain. 

8  pp.  (i)  By  Jonathan  Hughes,  (2)  by  Susan  Jones  o'r  Tai 
Hen.  Two  englynion  on  p.  8,  also  woodcut  of  ship.  The  second 
ballad,  which  is  very  touching,  v/as  written  in  1764. 

[U.C.N.W.] 


THOMAS  HUXLEY  (1765-1788). 


727.     Dwy  o  Gerddi   Newyddion.      I.    Cerdd   yn    adrodd 
Cyflwr  yr  Enaid  anychweledig  yn   Uffern :    Yw  chanu   ar, 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  241 

Crimson  Felfed.     II.  Cerdd  o  Goffadwriaeth  am  un  Thomas 
Edwards  o  Bias  Ymhowys,  yr  hwn  a  fu  farw  yn  Wr  ieuangc : 
Ar,  Gwel  yr  Adeilad. 
Argraphwyd  Ynghaerlleon  gan  Tho.  Huxley. 

8  pp.     (i)  By  Huvv  Roberts,  y  Tailivvr,  (2)  by  Jonathan  Hughes. 
Woodcut  of  two  men  on  T.P. 
[U.C.N.W.] 

728.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  I.  Hanes  Mwrdwr 
echryslon  a  fu  Ynghornwal  Sir,  mewn  Tref  a  elwir,  Helstone : 
Sef,  Mr.  John  Green,  yr  hwn  oedd  yn  canlyn  pob  math  o 
Gwmpeini  drwg ;  ac  fel  y  torrodd  o  Galon  ei  Dad  duwiol, 
yr  hwn  a'i  cynghorodd  wrth  farw  i  roi  Parchedigaeth  i'w 
Fam,  a  hynny  ni  chofie  byth,  ac  fel  y  cyttunodd  am  ddeg 
Punt  ar  hugain  a  dau  Fulain  neu  ofer  Ladron  i  ddyfod  yn  y 
Nos ;  a  hwy  a  laddasant  ei  Fam  a'i  ddwy  Chwaer,  aV 
Forwyn,  ac  a  ysbeiliasant  y  Ty ;  ac  fel  y  syrthiodd  Barne- 
digaeth  Duw  arnynt,  fel  y  canlyn.  Yw  chanu  ar,  Frynnie'r 
Werddon.  II.  Hanes  Siane  Smith,  Morwyn  i  Siopwr  yn  Sir 
Sussex,  a  gafodd  ei  barnu  i  Farwolaeth  ar  gam  drwy  Lw 
celwyddog  un  Anne  Thomson,  Cymydoges  iddi,  ac  fel  y 
gwaredodd  Duw  hi  mewn  Modd  rhyfeddol,  gwedi  dringo'r 
Ysgol  a  chlymmu'r  Cortyn  am  ei  Gwddwf  Yr  hon  a  genir 
ar,  Frynniau'r  Werddon. 

Argraphwyd  Ynghaerlleon  gan  T.  Huxley. 

8  pp.     (i)  Anonymous,    (2)    by    Hugh    Jones.     A    reprint   of 
No.  220,  with  a  slightly  different  Title. 
[U.C.N.W.] 

729.  Fair  o  Gerddi  Newyddion,  Heb  fod  yn  argraphedig 
erioed  o'r  blaen.  I.  Carol  Nadolig  Mab  Duw  bendigedig. 
II.  Carol  yw  chanu  ar  Wyliau  Gwyl  Fair.  III.  Galarnad 
Pechadur.     Gidag  Wyth  o  Englynion. 

Argraphwyd  Ynghaerlleon  gan   T.  Huxley,  dros   Robert 

Owen. 

8  pp.    All    by    Robert    Owen.     Woodcut    of   Crucifixion    on 
Title  page. 
[U.C.N.W.] 


A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 


W.  C.  JONES  (1797-1806). 


For  other  ballads  printed  by  W.  C.  Jones  see  No's.  256-261. 

730.  Cerdd  Newydd  o  Gyngor  yn  erbyn  Meddwdod,  ar 
ddeisyfiad  Gwr  yn  neillduol.  Gan  John  Thomas.  I'w  chanu 
ar  "  Miller's  Key  ". 

Caerlleon,  Argraffwyd  gan  W.  C.  Jones,  1800. 

4  pp.     Imprint  at  end. 
[Nat.  Lib.  of  Wales.] 


Printed  for  John  Jones. 


731.  Dwy  o  Gerddi  tra  Dewisol.  I.  Cerdd  oGlod  i  Militia 
Sir  Fon.  II.  Cwynfan  Merch  ifangc  mewn  Galarnad  am  ei 
Chariad,  ar  Ddull  Ymddiddan,  bob  yn  ail  Pennill. 

Argraphwyd  Ynghaerlleon,  dros  John  Jones. 

8  pp.  (1)  By  Hugh  Jones,  Llangwm ;  (2)  by  Dafydd  Jones  o'r 
Penrhyn  Deudraeth.  Woodcut  of  man  and  woman  on  Title. 
Huxley's  device  on  p.  8. 

[U.C.N.W.] 


W.  EDWARDS  (1793-1810). 


732.  Dwy  Gerdd  Newydd,  Y  Gyntaf,  Ychydig  o  hanes 
Brenhines  Ffraingc ;  y  modd  y  cafodd  ei  difetha,  sef  torri  ei 
phen,  a  rhwymo  ei  dwy  fraich  ar  ei  chefn,  Hydref  17,  1793. 
Yr  Ail,  Rhybudd  i  bawb  gofio  am  awr  Angau,  y  Bedd  ar 
Farn  ddiweddaf.     Gan  Richard  Roberts. 

Croesoswallt :  Argraphwyd  gan  W.  Edwards,  Lie  yr  ar- 
graphir  pob  math  o  Gopiau  yn  ofalus,  ac  am  Bris  pur  weddol. 

M.DCC.XCIV. 


Printed  in  the  Eighteenth  Century,  243 


8  pp.     Both  anonymous.    The  first  relates  to  the  sad  fate  of 
Marie  Antoinette  : — 

Cyn  iddi  gael  ei  diben, 

Ni  adwaenai  ei  phlant  ei  hunan, 

Rai  gvvivvlan  govvled ; 
Pan  basiai'r  Verdid  arni, 
Ei  phen  nid  allodd  godi, 

Dan  gvvlvvm  caled. 
Pyb  dyn  sy'n  perchen  plant  ei  hun, 
Fe  all  hvvn  gonsidro,  ei  hunan  heno, 
Na  ollyngo  yn  ango,  ond  cofio  yn  bur  gyttun, 
Mae  ei  phlantas  bach  yn  sahv, 
Yn  byvv  dan  sorrow  syn. 
[U.C.N.W.] 


Mreybam. 

R.  MARSH  (1772-1792). 


733.  Tair  o  Gerddi  Newyddion.  I,  Na  byont  yn  argraph- 
edig  or  blaen  yn  Cerdd  yn  gosod  allan  fel  y  digwyddodd  i  wr 
ifangc  fynd  i  garu  ar  anlwc  agafodd  oddiwrth  y  tro  iw  chanu 
ar  mentra  Gwen  neu  bowl  y  way.  II.  Cerdd  o  hanas  gvvr 
adwyllifF  i  gymydog  a  rydd  iddo  fo  ddima  am  ei  geiniog  yr 
hon  agenir  ar  lef  Caerwynt.  III.  Yn  drydydd  penillion  o 
glod  i  ferch  ifangc,  iw  ganu  ar  Belile  March.  Englyn  un 
odol  union. 

Argraphwyd  yng  Ngwrecsam  gan  R.   Marsh. 

8  pp.     (i  and  3)  By  William  Evans  ;  (2)  Anonymous.     [D.] 
LU.C.N.W.] 


I.  DA  VIES  (1785-1816). 


734.     Can  o  Ryb3^dd  i  bawb  gofio  am  Awr  Angau,  y  Bedd, 
a'r  Farn  ddiweddaf. 

I.  Davies,  Argraffydd,  Trefriw. 

4  pp.,  n.d. 
[Brit.  Mus.] 

R  2 


244  ^  Bibliography  of  Welsh  Ballads 

735.  Dwy  Gan  Dduwiol :  Yn  Gyntaf  Cerdd  yn  gosod  allan 
y  siomedigaeth  o  roddi  hyder  ar  y  byd  daiarol ;  ynghyd  a'r 
bodlondeb  o  ymddiried  yn  y  gwir  Amddiffynwr.  Cenir  ar 
y  mesur  a  elwir,  Diniweidrwydd.  Yn  Ail,  Am  droeadauV 
Byd  a'i  ddiwedd.     Ar  fesur  a  elwir,  Sweet  William. 

Trefriw,  Argraphwyd  gan  I.  Davies. 

8  pp.  Both  anonymous.  The  first  song  is  better  known  as 
"  Y  Pren  Gwyrddlas",  and  is  sometimes  attributed  to  the  Rev. 
W.  Williams  Pantycelyn,  sometimes  to  Evan  Powel  of  Llan- 
frynach,  Pembrokeshire,  and  also  to  Dafydd  William,  the  hymno- 
logist.  It  was  issued  in  "Diferion  o  Ffynnon  lechydwriaeth  "  by 
the  last-named  in  1772,  and  he  was  probably  the  author.  See  738 
below. 

[J.  D.  Lewis,  Llandyssul  Collection.] 

786.  Dwy  Gerdd  Ddiddan  Gyntaf,  Galarnad  Brydain  yn 
amser  Rhyfel  Yn  ail,  Cerdd  Newydd  i  annerch  Volunteers 
Gwynedd  ar  Mentra  Gwen. 

I.  D.  Argraphydd  Trefriw. 

8  pp.  (i)  By  Owen  Roberts,  (2)  by  John  Thomas  Pen  ffordd 
wen.  The  first  song  is  a  description  of  the  effects  of  the  French 
war  upon  country  districts  in  Wales  : — 

Mae  Uawer  trom  galon 

Gan  Dad  a  Mam  ffyddlon, 

A  gollodd  eu  meibion  o'u  mysg  ; 

Rhai  fagwyd  yn  gryfion, 

Drwy  filoedd  o  ofalon  ; 

Rhai  faethwyd  yn  dirion  mewn  dysc. 

Mae  llawer  hallt  ddeigryn, 

Gan  Fam  am  y  plentyn 

Fu'n  cael  y  dilledyn  yn  llaes, 

Pwy  wyr  nad  yw  hwnnvv 

Mewn  oerfel,  mae'n  arw, 

Dydd  heddy w  mron  marw  ar  y  maes  ? 

Ar  ol  ei  gofleidio  flynyddoedd  mae'n  addo 

Ni  cheir  gweled  mono  fe  mwy, 

Y  plentyn  anwyla  a  faethwyd  drwy  fwytha, 

Yn  awr  gan  y  cledde  yn  cael  clwy. 
[U.C.N.W.] 

737.  Dwy  Gerdd  Newydd,  Y  gyntaf,  yn  gosod  allan 
Hanes  Rhyfel  presennol  ar  God  Save  the  King.  Yr  ail  i 
ofyn  Basged  bren  i'r  prydydd  i  gadw  ei  fara,  ar  Galon 
derwen. 

Trefriw  Argraphwyd  gan  I.  Dafies. 

8  pp.  (i)  By  John  Thomas  o  Blwy  Llanddynfan,  (2)  By  John 
Thomas.  On  p.  8  there  are  two  englynion  by  the  same  man. 
This  is  another  edition  of  ballad  No.  407.    [G.] 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  245 

738.  Dvvy  o  Gerddi,  Da  Rhagorol  yn  nadal  ir  un  edliw 
ar  ol  yn  gyntaf  Yn  dangos  pa  mor  wageddus  yw  i  ddyn  roi 
ei  hyder  ar  y  byd,   o  blegid  mae  Awdwr  y  gan  hon  wedi 

nad  oes  un  ffrind  ag  y  gall  o  roi  ei  ymddiried  ynddo 

ond  un,  sef  lesu  Grist.  Yn  ail  Dau  Benill  yn  rhoi  Ychydig 
o  hanes  y  Gelynion  a  Diriasant  i  Borthladd  Abergwaen  yn 
Sir  Benfro  iw  chanu  ar  fesur  a  elwir  ffansiV  Milwyr  o  Waith 
Richard  Roberts. 

Trefriw  Argraphwyd  gan  Ismael  Dafydd. 

8  pp.     (i)  and   (2)  Anonymous.     The  first    song   is   "Y   Pren 
Gwyrddlas,"    which    is    variously    attributed    to    W.   Williams, 
Pantycelyn,    Evan   Powell  and   Dafydd  William. 
The  second,  which  consists  of  two  verses,  begins  as  follows  : — 
Rhowch  glust  ymwrandawiad, 
Mewn  ffair  ac  mewn  marchnad. 
[U.C.N.W.] 


Ballads  having  the  imprint,  "Argraphwyd  yn  Nhrefriw", 
without  date  (see  p.  142). 

739.  Dwy  Gerdd  Ddiddan.  Yn  gyntaf,  hanes  merch  i 
Farsiant  o  Yarmouth  a  ffansiodd  Fab  or  gymdogaeth ;  ar 
Marsiand  oedd  anfodlonus,  cyttunodd  ar  Mab  am  fyn'd  yn 
un  or  Dwylo  ar  ei  Long  ef ;  pan  ddae  yn  ol  y  cau  fo  ei  ferch 
yn  Briod.  Y  mab  aeth  i  ynys  Barbadus.  Blackmoor  Lady 
ai  ffansie  ag  a  dorre  ei  chalon  oi  herwydd.  Wrth  ddyfod 
adre  i  Loegr  danfone'r  Marsiant  at  un  or  Dwylo  iw  foddi ; 
felly  cadd  ef  ei  Ddiben  a  chyn  iddo  fyned  allan  ir  mor 
rhoisant  eu  Cred  y  naill  ir  Hall ;  ar  noswaith  cymerodd  hi 
yn  ei  freichie  ir  un  diben.  A  phan  glywodd  ei  Thad  torrodd 
ynte  ei  Galon  ar  ei  hoi.     Yn  ail  Carol  iw  ganu  Nos  Basg. 

Argraphwyd  yn  Nhrefriw. 

8  pp. 

[ISfat.  Lib.  of  Wales.] 

740.  Dwy  o  Ganeuau  Newyddion.  Yn  gyntaf,  Carol  Plygain 
ar  fesur  a  elwir  Rywbeth  arall  i'w  wneuthur  neu  Something 
else  to  do.  O  Gyfansoddiad  D.  Thomas,  Yr  ail  Cwynfan 
Gwr  Ifangc  am  ei  Gariad,  o  achos  i'w  cheraint  rwystro  iddo 
ei  chael  yn  Wraig,  ar  Galon  Drom. 


246  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 


Argraphwyd  yn  Nhrefriw,  lie  y  galler  cael  a'r  werth  amryw 
fath  ar  Garolau,  a  Cherddi,  Pregethau,  Historiau  a  Hanesion, 
etc.,  etc.,  o  swm  neu  y  rhifedi  a  fynner  iw  hail  werthu. 

8  pp.     Both   by   D.   Thomas.     On    p.  8,   two   verses,    "Cyffes 
Pechadur  ai  Weddi". 

[U.C.N.W.J 


flDacb^nlletb. 


741.  DwY  o  Gerddi  Rhagorol.  Y  Gyntaf  Wedi  ei  chym- 
meryd  allan  o'r  unfed  Bennod  ar  bymtheg  o  St.  Luc,  sef 
Dammeg  y  Goludog  a  Lazarus.  Yr  ail  Ffarwel  iV  Militia 
chwe'  Sir  Gwynedd  sydd  yn  myned  trwy  genad  yr  Holl- 
alluog  oddi  Cartref.     Yn  ddychryn  iw  gelynion. 

Machynlleth  Argraphwyd  tros  Richard  Robert  Gwerth  un 

Geiniog. 

8  pp.     Both  anonymous.     P'or  the  first  see  No's.  492  and  622. 
[U.C.N.W.] 


Carnarvon. 

T.  ROBERTS  (1797-1811). 


742.  Cerdd  Newydd,  Am  y  Flwyddyn  M.DCCC.  I'w 
chanu  ar  Don  Duw  gadwo'r  Brenin.  At  ba  un  y  chwanegvvyd 
Carol  Newydd,  yn  dangos  Cwymp  Dyn  trwy  Adda,  A'i 
Ddyrchafiad  trwy  Grist,  &c.  Yr  hwn  a  genir  ar  Don  Hir 
Oes  i  Fair. 

Caernarfon  Argraphwyd  gan  T.  Roberts  1800. 

8  pp.     The  copy  seen  is  imperfect.     The  second  ballad  is  by 
Robert  Morus. 

[U.C.N.W.] 

743.  Cerdd  Newydd,  sef,  Hanes  Hwyaid  Llwydion.  I'w 
chanu  ar  fesur  a  elwir  Lief  Caerwynt.  Ynghyd  a  Dau 
Bennill  ar  fesur  a  elwir  Susan  Lygad-ddu. 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  247 


T.  Roberts,  Printer,  Carnarvon. 

8  pp.  Botli  anonymous.  Two  woodcuts  on  p.  2.  The  first 
ballad  relates  to  the  theft  of  two  fat  ducks  by  one  Thomas  Llwyd, 
of  Amlwch. 

[U.C.N  W.] 

744.  Cerdd,  Yn  cynnwys  Ychydig  o  Hanes  Athrist  am 
y  Trueiniaid  a  Foddasant  yn  Afon  Menai.  Sef  Ynghylch  54 
o  Rifedi,  wrth  ddychwelyd  o  Ffair  Caernarfon,  Rhagfyr  y 
5ed,  1785.  Yngliyd  ag  Ystyriaeth  ar  Freuolder  Einioes 
D^^n  ac  Annogaeth  i  bawb  ymbarottoi  erbyn  awr  angau.  I'w 
chanu  ar  Lusenni  Meistress.     Gan  Ddafydd  Thomas. 

Carnarvon,  printed  by  T.  Roberts,  1800. 

8  pp.  This  book  contains  a  list  of  the  names  of  the  fifty-four 
people  who  were  drowned.  Hugh  Williams,  Tinllwyden,  Aber- 
ffraw,  was  the  only  person  saved. 

[UC.N.W.] 

745.  DwY  Gerdd  Newydd,  Y  gyntaf,  I  Annerch  Dafydd 
Thomas,  I'w  chanu  ar  Bellisle  March.  A'r  ail  Yn  Atteb  iddi. 
I'w  chanu  ar  King  George's  Delight. 

Caernarfon:  Argraphwyd,  1799. 

8  pp.     (1)  By  leuan  Prisiart  neu  leuan  Lleyn ;  (2)  by  Dafydd 
Ddu  Eryri. 
[U.C.N.W.] 


Carmartben^ 


R.  THOMAS  (1760-1764). 

746.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion.  Y  gyntaf,  hanes 
bychedd  y  rhan  fwyaf  o  Ddynion  sydd  heb  feddwl  am  eu 
diwedd,  ond  sydd  yn  hyderru  ar  y  Byd  ymma ;  i'w^  ei  chanu 
ar  gwel  yr  Adeiliad.  Yr  Ail  Ymddiddan  rhwng  tri  Phendefig, 
Sef,  Syr,  Lewis  Brandi,  ag  Syr  John  Haidd,  ag  Syr  Williams 
Te :  a  phob  un  yn  ifrostio  eu  Gwroldeb. 

Dau  Englyn  ymlhaid  Hugh  Evans,  y  Baledwr. 

Huw  I  fan  roes  gan  wers  gu, 

'N  Brintedig,  Braint  ydoedd  fwyn  Gymry, 

Fod  llyg  rhyfedd  'n  lie  Crefu  ; 

'N  rhuo  Cerdd  wr  rhowiog  h}''. 


248  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 

Deuwch  a  phrynwch,  hoff  rinwedd,  Cerdd  ; 

Rhagor-ddwis  Dduwioledd, 

(Byw  urdd  ganiad  Beirdd  Gwynedd) 

Yn  mwynhau  ^Emyn  o  hedd 

Argraphedig  yn  Nghaerfyrddin  gan  R.  Thomas. 

8  pp.     (i)  By  Hugh  Jones,  Llangwm  ;  (2)  by  Ellis  Roberts. 
[U.C.N.W.] 


Brecon  ♦ 

E.  EVANS  (1772-1782) 


747.  DwY  Gerdd  o  waith  Ifan  Llwyd  o  Blwyf  Llanwenog 
yn  [Sir]  Aberteifi  :  A  fu  farw  yr  unfed  Dydd  ar  ddeg  o  Fis 
Ma  .  .  .  yn  y  Flwyddyn,  1773. 

Ynghyd  a'i  Farwnad,  gan  Ddafydd  Tomas. 

Aberhonddu,  Argraphwyd  gan  E.  Evans :  Lie  gellir  cael 
argraphu     pob     math     o     Gopiau     am     Bris     rhesymmol. 

M.DCC.LXXIII. 

8  pp.  The  first  song  is  entitled  "  Galarnad  Tad  dros  ei  Blant, 
a'i  Gyngor  iddyni  yn  ei  Ddyddiau  diweddaf'\  and  the  second, 
"  Penill  i  aftnerch  Mr.  Davies  Llanfycha7i  ar  ei  BriodasT  The 
Marvvnad  contains  twenty-nine  verses,  and  is  followed  by  two 
englynion.  Ifan  Llwyd  was  the  last  of  the  Lloyds  of  Llanfechan. 
The  ballads  were  reprinted  in  the  "  Llan"  December  1900. 

[Information  received  from  Mr.  John  Davies,  N.L.W.] 


ANONYMOUS   PRESSES  (see  p.  203). 


748,  Dwy  Gerdd  Ddiddan  Y  gyntaf  Fel  y  bu  i  fab  i  wr 
bonheddig  roi  ei  flfansi  ar  y  forwyn  yn  erbyn  ewyllys  ei  dad, 
hi  oedd  Dylawd  ac  yntau  yn  gywaethog,  ei  Dad  yn  ei  anfon 
ef  i'r  Life  Gard,  yntau  yn  rhoi  Cadwyn  Aur  am  ei  Gwddf  cyn 
cychwyn  ;  Hithau  yn  myned  ir  mor  mewn  dillad  mab. 
Yntau  yn  ei  Shipio  ei  hun  ar  Long  yn  myned  i  New  England, 

^  Can  o  fawl  i  Dduw.     Robert  Pritchard  ai  cant. 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  249 

cyfarfu  a  Thwrc  Prifatir,  fe  au  cymmerwyd  yn  Garcharorion, 

mae'n  cael  ei  ffansio  gan  ferch  y  brenhin  hwnnw  ac  yn  addo 

ei  phriodi,  mae'n  cael  ei  Long  au  wyr  yn  rhydd  ac  yn  myned 

i  Spaen,   Mae'n   taro  wrth  ei  hen   Gariad  mewn   Tafarnwin 

dan  enw  Cadpen  Llong:  ar  ymddiddan  fu  rhyngddyn.     Yn 

ail  Diolchgarwch  i  Dduw  am  ei  fawr  drugaredd. 

Argraphwyd  tros  Mary  Fychan. 

8  pp.     Both    anonymous.     See    No.    443    and   p.   xiii   of   the 
Introduction. 
[U.C.N.W.] 

749.  Dwy  Gerdd  Newydd  Y  gyntaf,  O  herwydd  y 
ddryccin  a  fu  Wylfair  ddiwaetha,  ar  Dir  a  Mor.  Yn  ail 
Hanes  rhyfeddol  am  Frenin  yn  Scotland  a  ymwnaeth  hyd 
eithaf  ei  allu,  i  sefyll  yn  erbyn  ei  Dynged,  sef  priodi  yr  hon 
oedd  yn  digwydd  iddo  drwy  geisio  dwyn  ei  bywyd  mewn 
amryw  fifyrdd. 

Argraphwyd  tros  Mary  Fychan. 

8  pp.  (i)  By  Hugh  Hughes  o  blvvyf  Llanfihengal,  (2)  Anony- 
mous. The  second  is  an  interesting  ballad  and  was  known  in  the 
nineteenth  century  as  Cerdd  Brenin  Scotland.  It  was  reprinted  by 
J.  Jones  at  Llanrwst.     See  also  No.  632. 

[U.C.N.W.] 

760.  Dwy  Gerdd  Newydd  Yn  gyntaf  O  annogaeth  i  bob 
Cymro  Diledryw,  a  garo  Iwyddiant  ei  wlad  ai  genedl,  i  ddewis 
Cymro  o  gyd-wladwr  ;  yn  Farchog,  neu  Ben  Swyddog,  yn  y 
Dadleu-Dy  Gyffredin,  yn  yr  Etholiad  nesaf  i  ddyfod.  Yn  ail 
O  galondid  ir  Milwyr  gwladychaidd,  yr  ydis  yn  godi  yn  y 
Deyrnas  hon  i  gadw  Porthladdoedd,  pa  rai  a  elwir  yn 
gyffredin  Militia. 

Argraphwyd  tros  R.  Prichard. 

8  pp.  (i)  By  Robert  Davies,  Nantglyn,  (2)  by  Jonathan  Hughes. 
The  first  is  an  election  song  urging  the  claims  of  Sir  Robert 
Williams,  of  Nant,  against  the  first  Lord  Penrhyn  for  the  repre- 
sentation of  Carnarvonshire  in  1796.  Sir  Robert  was  elected  by 
690  to  370.  For  a  song  written  on  behalf  of  Lord  Penrhyn,  see 
No.  698. 

[U.C.N.W.] 

751.  Dau  Garol  Newydd  Na  buont  mewn  argraff  erioed 
or  blaen,  Y  gyntaf  Carol  plygain  yn  adrodd  am  ddioddefaint 
Crist,  ai  ddyfodiad  ir  Farn.  Ar  ail  sydd  gyflfelyb  iddo  ar  yr 
un  Testun  iw  ganu  ar  Greece  and  Troy. 


250  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 


Argraphwyd  tros  Richard  Robt. 

8  pp.     (i)   By  Ellis  Roberts   in    1766;    (2)  by  Ellis  Roberts  in 
1784.     Probably  printed  at  TretViw. 
[U.C.N.W.] 

752.  Cennad  Oddiwrth  y  Meirw.     Awst  8,  17 12. 

8  pp.  No  imprint.  A  song  of  37  verses  by  D.  Lewis.  The 
following  verse  is  repeated  at  intervals  throughout  the  song : 

Tydi'r  hwn  wyt  yn  cysgu, 

O  Deffro  cod  i  fynu, 

Gan  gywir  edifaru, 
A  chredu  i'r  Jesu  a'i  nawdd  ; 
Mae  Moses  gwas  Duw  cyfion, 
A'r  holl  Brophwydi'n  gysson, 
Ac  un  oddiwrth  y  Meirwon, 

Yn  ffyddlon  yn  dy  wawdd. 

A  man,  living  in  the  parish  of  Llanfihangel  Rhos  y  Corn  in 
Carmarthenshire,  had  lost  his  wife,  but  one  night,  five  weeks 
after  her  death,  she  appeared  to  him  in  a  vision,  and  he  talked 
with  her  for  over  an  hour,  urging  him  to  be  faithful  to  his 
religion.  D.  Lewis,  the  writer  of  the  song,  was  probably  the 
same  person  as  the  D.  Lewis  whose  book,  "Caniadau  Nefol ", 
was  published  in  17 14,  and  this  ballad  was  apparently  printed 
by  Durston  in  Shrewsbury. 

[U.C.N.W.] 

753.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion  I  Erfyniad  Gwraig  ar  ei 
chlaf  Wely  am  nawdd  Duw  ar  Fesur  Difyrrwch  Gwyr  Dyfi. 
II  Omddiddan  rhwng  Tafarnwr  ar  Siopwr  ar  fesur  a  elwir 
hutyn  Dincer. 

^  PP-  U\  Oiily  the  Title  Page  has  been  preserved  in  the  copy 
seen.  The  wood-cut  on  the  Title  Page  is  the  same  as  that  on 
No.  486,  printed  at  Bala. 

[U.C.N.W.] 

754.  Dwy  o  Gerddi  Newyddion  na  Buont  yn  Argraphedig 
erioed  o'r  Blaen.  Y  Gyntaf,  Rhybudd  i  frydain  Yr  Ail,  Carol 
Haf  ar  fwynen  Mai. 

8  pp.  No  imprint,  (i)  By  H.  H.  in  1756;  (2)  by  Robert  Owen 
o  Blwydd  Llan  Dyfrydog  yn  Sir  Fon.  Wood  cut  on  Title,  show- 
ing Church  and  Altar. 

[UC.N.W.] 

755.  Dwy  o  Gerddi  Tra  Rhagorol.  I.  Cerdd  o  Acho.s 
Troseddiad  y  Saboeth  ;  gan  edliw  y  Chw'ryddiaethau  a'r 
cam  Arferion  sydd  yn  ein  plith  ar  y  Dydd  hwn  :  Iw  chanu  ar, 
Susan  Lygad-ddu.     11.  Cerdd  o  Alarnad  am  Hugh  Hughes, 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  251 


Mab  Hugh  Prichard,  o  Lannidan  :  Iw  chanu  ar,  Galon  drom. 

8pp.  No  imprint,  (i)  By  Jonathan  Hughes;  (2)  by  Rice 
Hughes  o  Ddinam  Gorphenaf  31,  1769.  Wood  cut  of  tree  on 
p.  8. 

[U.C.N.W.] 

756.  Peder  o  Gerddi  Diddanol.  Yn  Gyntaf,  Can  y  Ceiliog 
Du,  Neu,  freuddwyd  Gvvr  yn  eu  fywyd.  Yn  Ail  Y  Rail  ran  o 
Cerdd  Lladron  Grigyll  yn  Dechreu  ar  Leave  Land  Yn  Dry- 
dydd,  Cerdd  o  ymddiddanion  neu  ddull  or  peth  rhwng  dyn 
scyfarnog  ar  y  mesur  y  Elwir  Barwnad  yr  heliwr.  Yn  IV 
Englynion  ir  anthydeddus  Sir  Watkin  Williams  Wynn. 

Sir  Watkin  or  Gwreiddyn  sg'n  gry,  fron  Hynod 
Mae'n  Frenin  ir  Cymru 
Iw  Dwyso  Boed  Duw  Jessu 
I  Gadow  I  Lan  gida  ei'  Lu. 

Y  Twr  amddiffin  gvvankin  Gwisg 

Y  Gwyr  or  llan,  rai'  garwai  Llesg 
Drwy  Advvrdodel  freiniol  frusg 

Y  perl  wr  Doeth  a'n  piler  Dysg. 

8pp.  No  imprint.  (1)  Anonymous;  (2)  by  Lewis  Morris; 
(3)  by  John  Hughes  y  Cowper. 

[U.C.N.W.] 

767.     Tair    o    Gerddi    Tra    Dewisol.     I.     Ystori'r    Crys 

Gwaedlyd.     II.  Ymofyniad   Merch   ifangc   iw   Modryb,   yng- 

hylch  cael  Gwr :  iw  chanu  ar,  Hearts  of  Oak.     III.  Attebiad 

y  Fodrub  iw  Nith,  mewn   Perthynas  gwra :  Iw  chanu  ar  yr 

unrhyw  Fesur. 

8  pp.     No  imprint,     (i)    By   Thomas  Davies,  Sir  Drefaldvvyn ; 
(2)  by  John  Thomas,  Pentrefoelas ;   (3)  by  Thomas   Edwards. 
[U.C.N.W.] 

758.  Wedi  cymeryd  ei  hystyriaeth  allan  or  xx  pen.  S. 
Mat.  adn  6.  Pa  ham  y  sefwch  chwi  ymma  ar  hyd  y  dydd  yn 
Segur  ?  Y  Gerdd  yma  a  ellir  ei  chanu  ar  Don  neu'r  mesur  a 
Elwir  ymadawiad  y  Brenin,  neu  King's  Farwel. 

8  pp.  No  imprint.  By  Robert  Evans,  Meifod.  For  other 
editions  see  Nos.  128,  183.  and  613.  There  is  no  proper  title  to 
the  song.  The  first  words  given  above  occur  at  the  top  of  the 
first  page.  It  is  usually  called  "Cerdd  y  Winllan",  and  it  is 
possible  that  these  words  have  been  cut  from  the  top  of  the 
page  by  the  binder. 

[U.C.N.W.] 


252  A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 


BROADSIDE  BALLADS  (see  p.  227). 

759.  CaxN  Newydd,  am  y  Waredigaeth  Fawr,  A  gafodd  yr 
Hen  Frytaniaid  trwy  law  Duw,  a  Lord  Cawdor,  oddiwrth  Lu 
o  Ladron  Ffrengig  yn  y  Flwydd  1797. 

n.p.,  n.d.   Printed  in  double  columns.    Sixteen  verses.   Another 
ballad  on  the  Fishguard  Invasion.    [D.] 


Printed  in  the  Eighteenth  Century. 


253 


INDEX    TO    THE    NAMES    OF    BALLAD 
WRITERS. 


The  references  are  to  the  number  of  the  Ballad  Book  in  the 
Bibliography. 


A.,  R.,  147 

Aelodau  Gwir  Eglwys  Loegr,  25 

Abel,  John,  154 

Arfon,  Howel,  282 

Arl'on,  Tom,  163 

Barnes,  Edward,  293 

B.,  W.,  27,  150,  151 

Bardd  Arfon,  420 

Beuno  Beunoeth,  380 

Buttry,  Thomas,  47,  646 

Cadwaladr,  Ellis,  53,  118 

Cadvvaladr,  John,  6,  73,  124,  160, 

166,  169 
Croom,  William,  428 
D.,  E,  23 
D.,  T.  {see  also  Thomas  Dafydd), 

II 
D.,  W.,  698 
Dafydd  ap  loan,  580 
Dafydd  ap  Sion  Price,  80 
Dafydd  ap  Richard,  36,  66 
Dafydd,  Humphrey,  30,    37,   41, 

56,61 
Dafydd,  Ifan,  518,  569 
Dafydd,  Ifan,  549 
Dafydd,  Philip,  558 
Dafydd,   Thomas,  42,    184,    190, 

465,  612,  636,  645,  654,  689,  690, 

757 
Dafydd,  Walk  in,  262,  509 
Daniel,  Thomas,  516 
Davies,  David,  191 
Davies,  Evan,  161 
Davies,  John  (Lathrwyd),  29 
Davies,  Morris,  460 
Davies,  Richard,  423 
Davies,  Robert  (Nantglyn),  414, 

657.  750 
Davies,  Thomas,  396 
Davies,  Walter,  275,  437 
Davis,  D.,  565 
E.,  O.,  285 
Edward,  Gruffydd,  69 


Edward,  Gwilym,  285,  306 

Edwards,  John  (Glyn  Ceiriog),  7, 
285,  288,  291,  478 

Edwards,  Owen,  120 

Edwards,  Robert,  180 

Edwards,  Thomas  (Twm  o'r 
Nant),  79,  81,  200,  204,  209,  210, 
213,  223,  224,  225,  226,  242,  243, 
244,  250,  252,  254,  255,  282,  302, 
324,  364,  382,  409,  412,  414,  427, 
436,  449,  455'  462,  475.  486,  583. 
586,644,651,655,  675.694,  711, 
720,  757 

Elied,  Sincin,  589 

Ellis,  Ellis,  63,  71,  121,  487 

Ellis,  Evan,  149 

Ellis,  Rhys,  27,  139,  140,  331,  641, 
682 

Ellis,  William,  438 

Evan,  A„  381 

Evans,  Ben.,  488 

Evans,  D.,  55,  127,  201,  652 

Evans,  Evan,  621 

Evans,  Henry,  5,  188,  522,  530, 

550,  585 
Evans,  Hugh,  27,  161,  176 
Evans,  John,  113,  170,  413,  552 
Evans,  Robert,  113,  119,  128,  183, 

613,689,758 
Evans,  Thomas,  31,  615 
Evans,  William,  733 
F.,  D.,  332 

Francis,  Ben,  548,  553 
Francis,  Edward,  595 
Francis,  Thomas,  559 
Fychan,  Sion   (John    Vaughan), 

225 
G.J.,  146 

Gabriel,  Thomas,  32 
Gruffydd,  Evan,  328,  612,  654 
Gruffydd,  Owen,  8,  12,  15,  26,  37, 

65,  86,  92,   106,  120,    132,    139, 

219.  533.  599 


254 


A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 


Gruffydd,  Robert,  332 

Gwilym  ap  Dewi,  26,  188 

Gvvilym  hen  Llwyd  o  Fon,  27 

Gvvion  Gwynedd,  127 

H.  H.,  714,  754 

Harri  ap  Evan  o  Loddaeth,  148 

Hitan  Llyn,  76 

Howel  ap  loan,  205 

Hugh,  William  John,  139,  676 

Hughes,  Edward,  152 

Hughes,  Hugh  (Bardd  Coch),  7, 

14,  113,  163,  229,  272,  392,  410, 

421 
Hughes,     Hugh    (Llanfihangel), 

749 

Hughes,  John,  756 

Hughes,  Jonathan,  2,  141,  142, 
143,  144,  155,  162,  195,  201,  236, 
267,  275,  276,  404,  437,  455,  461, 
481,  500,  674,  703,  719,  726,  727, 

750,  755 
Hughes,  Rice  (Dinam),  755 
Hughes,  William,  138 
Hywel  Yri,  325 
J.,  E.,  458 

James,  Evan,  171,  216,  433,  460 
lames,  Thomas,  602 
James,  William,  576 
Jeuan,  Fardd  Du,  498 
Jenkin,  Evan,  537 
Jenkins,  Thomas,  564 
Joan     ap     Robert      {see      John 
Roberts),  216,  253 
ohn,  D.,  544 
^  ohn,  Joseph,  671 
Jones,   Arthur,   2,    168,   197,  202, 

723 
Jones,  Daniel,  149,  150,   159,  231, 

495,  647,  719,  721 

Jones,      David    (Llanfair     Tal- 

haiarn),  85,  676,  684,  721 
Jones,  David,  54 
lones,  David  (Caio),  587,  591 
Jones,       David       (Penrhyndeu- 

draeth),  230,  235,  276,  279,  731 
Jones,  David  (Tretrivv),  51,    115, 

127,  308,  320,  330,  355,  357,  360, 

387,413,  421,  543.667 
Jones,  E.  (Hope),  237 
Jones,     Edward     (Maesyplwm), 

496,  563 

Jones,  Edward  (Penyball),  636 
Jones,  Edward  (Rhydwen),   118, 

125 
Jones,  Florence,  641 
Jones,      Hugh     (Cerrigdrudion), 

94.717 


Jones,   Hugh  (Glanconwy),   415, 

.  417 

Jones,  Hugh  (Llangwm),  74,  76, 
77,83,84,91,95,99.100,101,  103, 
106,  108,  in,  112,  116,  117,  120, 
124,  126,  129,  130,  165,  171,  172, 
186,  205,  206,  207,  214,  218,  219, 
220,  221,  222,  223,  238,  239,  240, 
241,  242,  243,  244,  277,  280,  281, 
283.  288,  314,  319,  329,  477.  480, 
482,  483,  524,  680,  683,  686,  712, 

714.  715.  718,  728,731,  746 
Jones,  Humphrey,  275 
Jones,  John,  152,  638 
Jones,    John    (Glanygors),    374, 

383-  397.  410,  459,  639,  697,  700, 

701 
^  ones,  Rhys  (Blaenau),  606,  696, 
Jones,  Robert  (o  Fon),  22 
Jones,  Susan  (Tai  hen),  726 

ones,  Thomas,  294,  466 
I  ones,  William,  145,  248,  400 
Jones,  William  (Rhos),  275,  437, 

475 
Lewis,  David,  752 
Lewis,  Robert,  201 
Lewis,  Robert  Edward,  55 
LI.,  J.,  43 

Lloyd,  Edward  (Ned),  640 
Lloyd,  Evan,  20 
Lloyd,  Hugh,  479 
Lloyd,  Morgan,  59 
Lloyd,  Richard,  364,  487 
Lloyd,  Rosser,  508 
Lloyd,  Thomas,  525 
Lloyd,  Thomas  (Penmaen),  35 
M.,  W.,  67,  713 
Machno,  Arthur,  177 
Manuel,  Dafydd,  18,  31,  617,  635, 

637 
Mathew,  William,  134 
Maurice,  Thomas,  539 
Meredith,  Benjamin,  534 
Miles,  Robert,  56,  58 
Miles,  Thomas,  652 
Morgan,  Dafydd  Evan,  570 
Morgan,  John,  519,  579,  590,  594 
Morris  ap  Robert  (see  also  Morris 

Roberts),  196,  201,  684,  693 
Morris  ap  Risiart,  154 
Morris,  Hugh,  i,  54,  no,  138,  140, 

154,  159,  164,  323,  608,  675,  684 
Morris,  Lewis,  756 
Morris,  Richard,  264.  709 
Morris,  Robert,  413,  625,  626,  742 
Myrddin,  573,  574,  668,  669,  670, 

672,  702 


P^'inted  hi  the  Eighteenth  Century. 


255 


Nefydd  Hardd,  712 

O.,  H.,  162 

O.,  R.  (o  Foil,  see  Robert  Owen), 

23 
Owen,  Daniel,  275 
Owen,  E.  (Llanberis),  497 
Owen,  E.,  304 
Owen,  Hngh,  284 
Owen,  Humphrey,  65 
Owen,  John  (Cadwaladr),  35 
Owen,  Mathew,  4,  6,  14,  75,  412 
Owen,  Richard,  60 
Owen,  Robert,  3,  722,  729,  754 
Owen,    Robert    (Coedana),    704, 

705 
Owen,  S.,  405 
Owens,  William,  125 
P.,  1,361,362 

Parry,  John,  15,  380,  424,  425 
Parry,  Lowri,  479,  682,  685,  708 
Parry,  Morris,  604,  660,  712 
Parry,  Richard  (o  Fon),  10,  571 
Parry,  Richard  (Roewen),  16,  19, 
64,  75,  89,  131,  177,  179,  181,  182, 
189,  272,  411,  597,  648,  663,  678 
Philip,  William,  22 
Pierce,  Samuel,   170 
Powell,  Evan  (Caerfyrddin),  5115 
Powell,  Evan  (Llanfyrnach),  735, 

738 
Price,  Evan,  262 
Prichard,   Evan    (leuan    Lleyn), 

745 
Prichard,  Mathew,  327 
Prichard,  Michael,  584 
Prichard,  Rhys,  136,  572 
Prichard,  Robert,  109 
Prichard,  William,  176 
Pritchard,  Hugh,  233,  292 
Prys,  Edmwnt,  49,  52 
Prys,  John  Prisiart,  46 
Pugli,  Edward,  265,  426,  454,  458, 

463 
R.,  C,  1 1 
R,  I.,  601 
R.,  R.,  372,  720 
Rees,  William  (Pantcoch),  87 
Rhydderch,  John,  28,  34,  39,  52, 

60,  90,  183,  617,  631 
Rhys,  Evan  Thomas,  517,  569 
Richards,  D.,  538 
Richards,  Evan,  639 
Richards,  John,  116,  122,  145,  166, 

201,  706 
Richards,  Robert,  313 
Robert  ap  Richard,  42,  174 
Roberts,  D.,  462 


Roberts,  Ellis  (Elis  y  Cowper), 
I,  8,  21,  71,  76,  78,  80,  94,  96,  97, 
98,  101,  102,  104,  105,  107,  109, 
no,  114,  115,  121,  122,  123,  124, 
125,  126,  133,  136,  137,  143,  156, 
158,  167,  194,  195,  198,  199,  203, 
208,  211,  212,  215,  217,  224,  227, 
228,  229,  230,  231,  232,  245,  246, 
268,  271,  273,  274,  279,  287,  289, 
290,  296,  297,  298,  299,  300,  301, 

303.  304.  307.  308.  309.  3>'.  3 '3. 
315,  316,  317,  318,  320,  321,  322, 
323,  324.  326,  328,  330,  332,  333, 
334.  335.  337.  339.  340,  34 ».  342, 
343.344,346,347,348,350.  35 «. 
352,  353.  354,  356,  357,  358,  359, 
360,  365.  366,  367,  369,  370,  371. 
373.  374.  393.  401,  404.  406,  4»9. 
436,  445,  449,  450,  452,  453,  467, 
469,  470,  471,  472,  473,  474,  478, 
484,  485,  581,  582,  583,  584,  592, 
605,  610,  642,  643,  649,  653,  661, 
676,  681,  695,  699,  706,  710,  711, 
723,  724,  725,  746,  751 
Roberts,  Grace,  319 
Roberts,  Hugh,  72,  199,  234,  268, 

625,  727 
Roberts,  Humphrey,  422 
Roberts,  John  (Chwilog),  680 
Roberts,  John  (Aber),  305,  368 
Roberts,     John     {see     loan     ap 
Robert),  236,  248,  253,  318,  349, 

443 
Roberts,  M.,  441 
Roberts,  Morris,  9,   18,  121,  249, 

254,  463,  619 
Roberts,    Owen,    306,    313,   321, 

618,  620,  628,  674,  736 
Roberts,  Richard  (Llauddeusant), 

193,  270,  271,  278,  294,  451,  490, 

631 
Roberts,  R.  (Llanor),  495,  498 
Roberts,  R.  (Llanynys),  20,  151 
Roberts,  Robert,  295 
Roberts,  Robert  (Cynwyd),  656 
Roberts,   Thomas,   88,    167,  481, 

510,  521 
Roberts,  William,  16,  529,  588 
Robyn  Ddu,  660 
Rolt,  Richard,  93 
Rowland,    Ellis,   30,    57,    58,    59, 

658 
Samuel,  Christmas,  516 
Samuel,  Edward,  119 
Siencyn  Felinydd,  720,  721 
Siencyn,  Dafydd,  68 
Simon,  Ben,  506,  507 


256 


A  Bibliography  of  Welsh  Ballads 


Sion,  Harri,  536 

Thomley,  Roger,  146 

Sion  ap  Hywel,  357,  360 

Tudur,  Sion,  660 

Soley,  Sion,  614 

Vaughan,  John  {see  Sion  Fychan), 

Stephens,  George,  566,  567,  568 
T.,  E.,  204 

148,  152,  721 

W.,  E.,  49 

Taliesin,  133 

W,  G.,  607 

Thomas,  Alban,  501 

W.,  H.,  608 

Thomas,  Cetturah,  560 

Walters,  William,  582 

Thomas,    David,   38,   44,  69,   90, 

Williams,    Abraham,     432,    464, 

134,  361,  362,  445.  476,  504,  547, 

632 

611,  617,688 

Williams,  Alse,  50 

Thomas,  David  (Waenfawr),  275, 

Williams,  Dafydd,  375,  514,  520, 

430,  437,  444,  456,  657,  740,  744, 

„  523.  554.  596,  735.  738 

745 

Williams,    Edward    (Treffynon), 

Thomas,  David  (Llanwenog),  747 

22 

Thomas,  Evan  (Pen  y  gaer),  49, 

Williams,  Edward  (Bettws),  32 

62 

Williams,  Evan  (Gwylan),  61 

Thomas,  Evan,  442,  600,  633 

Williams,  Gruffydd,  432 

Thomas,    John    (Bodedeni),    17, 

William,    Hugh,   429,    431,    453, 

33,  46,  645,  737 

470.  471,  629,  630 

Thomas,   John    (Penfforddwen), 

William,  Hugh  ap,  13 
Williams,  Humphrey,  13,  648 

459.  736 

Thomas,     John     (Pentrefoelas), 

Williams,  John,  85,  111,  295,  304, 

215,  226,  247,  250,  451,  455,  472, 

349.  377,  4> 5.  416 

475.  655,  730.  757 

Williams,  Mathew,  548 

Thomas,  John,   53,  58,  217,  256, 

Williams,  Owen,  681 

257,  258,  259,  260,  261,  407,  437 

Williams,  Rebecca,  394 

Thomas,  John  (Pentrefidog),  209 
Thomas,  John  (Rhaiadr),  389,  532, 

Williams,  Thomas,  511,  598 

Williams,  William  (Dinbych),  225 

540,  542,  578 

Williams,  William  (Pantycelyn), 

Thomas,  Nicholas,  263,  666,  716 

735.  738 

Thomas,  Philip,  91,  531,  535,  545 

Williams,  William  (Nercws),  647 

Thomas,  Richard,  118 

Wynn,  Ellis,  186 

Thomas,  Robert,  369,  448 

Wynne,  Mrs.  0  Ragod,  667 

In  cases  like  Hugh  Hughes,  Hugh  Jones,  Richard  Parry,  John 
Roberts,  David  Thomas,  etc.,  where  there  are  two  or  more  bards 
bearing  the  same  name,  it  has  not  always  been  possible  to  distinguish 
between  them  in  the  Index. 


Printed  in  the  Eighteenth  Century.  257 


INDEX    OF    PRINTERS, 


With  dates  and  references  to  Ballads  having  their  imprints. 


Adams,  Elizabeth  (1752-1766),  of  Chester,  Nos.  194-199,  723-725 
Adams,  Roger  (1 731-1740).     A  printer  of  this  name  at  Chester  (Nos. 

190-193);  also  at  Shrewsbury  (No.  708) 
Carter,  Isaac  (1718-1725),  of  Trefhedyn,  Cardiganshire,  501-2 
Cotton  and  Eddowes  (1749),  of  Shrewsbury,  93 
Daniel,  John  (1786- 1823),  of  Carmarthen,  546-556 
Davis,  Ishmael  (1785-1816),  of  Trefriw,  377-428,  734-8 
Durston,  Thomas  (1712-1762),  of  Shrewsbury,  1-23,  183-4,  189,  703-6 
Edwards,  William  (1793-1810),  of  Oswestry,  268-271,  732 
Evans,  E.  (1772-1782),  of  Brecon,  575-585,  747 
Evans,  J.  (1794),  of  Brecon,  586 
Evans,  John  (1797-1830),  of  Carmarthen,  557-574 
Evans.  Titus  (1789-1793),  of  Machynlleth,  488-490,   and  of  Barmouth 

(1794),  494-5 
Griffith,  Vaughan  (1794J,  London,  594 

Harfie,  loan  ( ),  of  (ilhester,  204 

Hughes,  A.  (1791-1794),  of  Wrexham,  294-5 
Hughes,  J.  (1790-1791),  of  Wrexham,  293 
Huxley,  Thomas  (1765-1788),  of  Chester,  205-252,  727-729 
ones,  David  (1776-1785),  of  Trefriw,  296-367 
I  ones,  John  (1799),  of  London,  595 
]  ones,  W.  C.  (1797-1806),  of  Chester,  256-261,  730 

]  oynson,  H.  ( ),  of  Chester,  203 

'^athrop,  Richard  (1740-1757),  of  Shrewsbury,  709,  710 

Marsh,  Richard  (1772-1792),  of  Wrexiiam,  272-292,  733 

Powell,  Evan  (1757-1765),  of  Carmarthen,  505-518 

Pritchard,  E.  (1795-1805),  of  Machynlleth,  491-493 

Prys,  Stafford  (1758-1782),  of  Shrewsbury,  71-89,  187,  711-114 

Read  and  Huxley  (1765-1788),  of  Chester,  253-254,  726 

Rhydderch,  John  (1715-1728),  of  Shrewsbury,  24-70,  180-182,  188,  707 

Roberts,  Thomas  (1797-1811),  of  Carnarvon,  496-500,  742-745 

Rogers,  John  (1707-1724),  of  Shrewsbury,  90 

Ross,  John  (1763-1807),  of  Carmarthen,  522-545 

Rowland,  John  (1760-1761),  of  Bodedern  (477-479),  and  later  of    Bala 

( 1 761 -1762),  Nos.  480-487 
Salter,  John  (1789-1791),  of  Oswestry,  264-267 

Smith,  Willoughby  ( ),  of  Hereford,  262-263 

Thomas,  Nicholas  (1721-1739),  of  Carmarthen,  503-504 

Thomas,  Rhys  (1760-1764),  of  Carmarthen   (519-521,  746;,  and  later  of 

Llandovery  (1764-1771),  Nos.  588-592 

William,  Thomas  ( ),  of  Dolgelleu,  701 

Williams,  William  (1765-1768),  of  Shrewsbury,  Nos.  91-92,  715 


Devizes  : 
Printed  by  George  Simpson. 


UNIVERSITY  OF  CALIFORNIA  LIBRARY, 
I  BERKELEY 

THIS  BOOK  IS  DUE  ON  THE  LAST  DATE 

STAMPED  BELOW 

Books  not  returned  on  time  are  subject  to  a  fine  of 
50c  per  volume  after  the  third  day  overdue,  increasing 
to  $1.00  per  volume  after  the  sixth  day.  Books  not  in 
demand  may  be  renewed  if  application  is  made  before 
expiration  of  loan  period. 


JUL  Id  IMS 


IULX7t«t8 

SEP    71S68  8  6 


lOw-4,'23 


3Gl2oi 


^ 


UNIVERSITY  OF  CALIFORNIA  LIBRARY 


